พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 1 
พระวินัยปิฎก 
เล่ม ๑ 

มหาวิภังค์ ปฐมภาค 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
เวร้ฌูชกัณฑ์ 
เรื่องเวรัญชพราหมณ์ 

[๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงไม้สะเดาที่นเฬรุยักษ์ 
สิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เวรัญชพราหมณ์ 
ได้สดับข่าวถนัดแน่ว่า ท่านผู้เจริญ พระสมณะโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยตระกูล 
ประทับอยู่ ณ บริเวณต้นไม้สะเดาที่นเฬรุยักษ์สิงสถิต เขตเมืองเวรัญชา พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 
หมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ก็แลพระกิตติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้น ขจรไปแล้ว 
อย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคองค์นั้น ทรงเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุนี้ทรงตรัสรู้เองโดยชอบ 
แม้เพราะเหตุนี้ทรงบรรลุวิชชาและจรณะแม้เพราะเหตุนี้เสด็จไปดีแม้เพราะเหตุนี้ทรงทราบ 
โลกแม้เพราะเหตุนี้ทรงเป็นสารถีปกบุรุษที่ควรฟิกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าแม้เพราะเหตุนี้ทรงเป็น 
ศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลายแม้เพราะเหตุนี้ทรงเป็นพุทธะแม้เพราะเหตุนี้ทรงเป็นพระ 
ผู้มีพระภาคแม้เพราะเหตุนี้พระองค์ทรงท่าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกให้แจ้งชัด 
ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง แล้วทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ เทพ 
และมนุษย์ให้รู้ ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ 
พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทนี้อนึ่ง การเห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็น 
ปานนั้น เป็นความดี. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 2 
เวรัญชพราหมณ์กล่าวตู่พระพุทธเจ้า 

[๒] หลังจากนั้น เวรัญชพราหมณ์ได้ไปในพุทธสำนัก ครั้นถึงแล้วได้ทูลปราศรัยกับ 
พระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการทูลปราศรัยพอให้เป็นที่บันเทิงเป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เวรัญชพราหมณ์นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้ทูลคำนี้แด'พระผู้มีพระภาค 
ว่าท่านพระโคดม ข้าพเจ้าได้ทราบมาว่าพระสมณะโคดม ไม , ไหว้ ไม , ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่ 
ผู้เฒ่า ผู้ใหญ่ ผู้ล่วงกาล ผ่านวัยมาโดยลำดับ หรือไม , เชื้อเชิญด้วยอาสนะ ข้อที่ข้าพเจ้าทราบมานี้ 
นั้นเป็นเช่นนั้นจริง อันการที่ท่านพระโคดมไม , ไหว้ ไม , ลุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก , ผู้เฒ่า ผู้ใหญ่ ผู้ 
ล่วงกาล ผ่านวัยมาโดยลำดับ หรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะนี้นั้น ไม่สมควรเลย. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน 
หมู , สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทพ และมนุษย์ เราไม่เล็งเห็นบุคคลที่เราควรไหว้ ควร 
ลุกรับ หรือควรเชื้อเชิญด้วยอาสนะ เพราะว่า ตถาคตพึงไหว้ พึงลุกรับ หรือพึงเชื้อเชิญ 
บุคคลใดด้วยอาสนะ แม้ศีรษะของบุคคลนั้นก็จะพึงขาดตกไป. 

ว. ท่านพระโคดมมีปกติไม , ไยดี. 

ภ. มีอยู่จริงๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมมีปกติไม , ไยดี 
ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะความไยดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหล่านั้น ตถาคต 
ละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำไม่ให้มีในภายหลัง มีไม่เกิดอีก 
ต่อไปเป็นธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมมีปกติไม , ไยดี ดังนี้ชื่อว่า 
กล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว. 

ว. ท่านพระโคดมไม , มีสมบัติ. 

ภ. มีอยู่จริงๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมไม่มีสมบัติ ดังนี้ 
ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะสมบัติ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เหล่านั้น ตถาคตละได้แล้ว 
ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำไม่ให้มีในภายหลัง มีไม่เกิดอีกต่อไปเป็น 
ธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมไม่มีสมบัติ ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก แต่ 
ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว. 

ว. ท่านพระโคดมกล่าวการไม่ทำ. 

ภ. มีอยู่จริงๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมกล่าวการไม่ทำ 
ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถก เพราะเรากล่าวการไม่ทำกายทจริต วจีทจริต มโนทจริต เรากล่าวการ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 3 

ไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่าง นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมกล่าวการ 
ไม่ทำ ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว. 

ว. ท่านพระโคดมกล่าวความขาดสูญ. 

ภ. มีอยู่จริงๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมกล่าวความขาดสูญ 
ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะเรากล่าวความขาดสูญแห่ง ราคะ โทสะ โมหะ เรากล่าวความ 
ขาดสูญแห่งสภาพที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่าง นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดม 
กล่าวความขาดสูญ ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว. 

ว. ท่านพระโคดมช่างรังเกียจ. 

ภ. มีอยู่จริงๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมช่างรังเกียจ ดังนี้ 
ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะเรารังเกียจกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เรารังเกียจความถึงพร้อมแห่ง 
สภาพที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่าง นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมช่างรังเกียจ 
ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว. 

ว. ท่านพระโคดมช่างกำจัด. 

ภ. มีอยู่จริงๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมช่างกำจัด ดังนี้ 
ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกำจัด ราคะ โทสะ โมหะ แสดงธรรมเพื่อกำจัดสภาพ 
ที่เป็นบาปอกุศลหลายอย่างนี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมช่างกำจัด ดังนี้ชื่อว่า 
กล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว. 

ว. ท่านพระโคดมช่างเผาผลาญ. 

ภ. มีอยู่จริงๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมช่างเผาผลาญ ดังนี้ 
ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะเรากล่าวธรรมที่เป็นบาปอกุศล คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ว่า 
เป็นธรรมที่ควรเผาผลาญ ธรรมที่เป็นบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญ อันผู้ใดละได้แล้ว ตัดราก 
ขาดแล้ว ท่าให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ท่าไม , ให้มีในภายหลัง มีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา 
เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นคนช่างเผาผลาญ พราหมณ์ ธรรมทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศล ซึ่งควรเผาผลาญ 
ตถาคตละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ท่าให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ท่าไม่ให้มีในภายหลัง 
มีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมช่างเผาผลาญ 
ดังนี้ชื่อว่ากล่าวถูก แต่ไม , ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว. 

ว. ท่านพระโคดมไม , ผุดเกิด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 4 

ภ. มีอยู่จริงๆ พราหมณ์ เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมไม่ผุดเกิด ดังนี้ 
ชื่อว่ากล่าวถูก เพราะการนอนในครรภ์ต่อไป การเกิดในภพใหม่ อันผู้ใดละได้แล้ว ตัดราก 
ขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำไม , ให้มีในภายหลัง มีไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดา 
เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ผุดเกิด พราหมณ์ การนอนในครรภ์ต่อไป การเกิดในภพใหม่ ตถาคต 
ละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทำไม่ให้มีในภายหลัง มีไม่เกิดอีก 
ต่อไปเป็นธรรมดา นี้แล เหตุที่เขากล่าวหาเราว่า พระสมณะโคดมไม่ผุดเกิด ดังนี้ชื่อว่า 
กล่าวถูก แต่ไม่ใช่เหตุที่ท่านมุ่งกล่าว. 

ทรงอุปมาด้วยลูกไก่ 

[๓] ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนฟองไก , ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ฟองไก่ 
เหล่านั้น อันแม่ไก , พึงกกดีแล้ว อบดีแล้ว ฟิกดีแล้ว บรรดาลูกไก , เหล่านั้น ลูกไก่ตัวใดทำลาย 
กะเปาะฟอง ด้วยปลายเล็บเท้า หรือด้วยจะงอยปาก ออกมาได้โดยสวัสดีก่อนกว่าเขา ลูกไก , 

ตัวนั้นควรเรียกว่ากระไร จะเรียกว่าพี่หรือห้อง. 

ว. ท่านพระโคดม ควรเรียกว่าพี่ เพราะมันแก่กว่าเขา. 

ทรงแสดงฌาน ๔ และวิชชา ๓ 

ภ. เราก็เหมือนอย่างนั้นแล พราหมณ์ เมื่อประชาชนผู้ตกอยู่ในอวิชชา เกิดในฟอง 
อันกะเปาะฟองหุ้มห่อไว้ ผู้เดียวเท่านั้นในโลก ได้ทำลายกะเปาะฟอง คือ อวิชชา แล้วได้ 
ตรัส เพ ระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม เรานั้นเป็นผู้เจริญที่สุด ประเสริฐที่สุดของโลก 
เพราะความเพียรของเราที่ปรารภแล้วแล ไม่ย่อหย่อน สติดำรงมั่นไม่ฟ่นเฟิอน กายสงบ ไม่ 
กระสับกระส่าย จิตตั้งมั่น มีอารมณ์เป็นหนึ่ง. 

ปฐมฌาน 

เรานั้นแล สงัดแล้วจากกาม สงัดแล้วจากอกุศลธรรม ได้บรรลุปฐมฌาน มีวิตก 
มีวิจาร มีปีติและสุขซึ่งเกิดแต่วิเวกอยู่. 

ทุติยฌาน 

เราได้บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิต ณ ภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม , มีวิตก 
ไม่มีวิจาร เพราะวิตก วิจาร สงบไป มีปีติและสุขซึ่งเกิดแต่สมาธิอยู่. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 5 
ตติยฌาน 

เรามีอุเบกขาอยู่ มีสติ มีสัมปชัญญะ และเสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป 
ได้บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ มีสุขอยู่ ดังนี้อยู่. 

จตุตถฌาน 

เราได้บรรลุจตุตถฌาน ไม , มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัส โทมนัส 
ก่อนๆ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่. 

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

เรานั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสอ่อน ควร 
แก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว ได้น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เรานั้น 
ย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือระลึกชาติได้หนึ่งชาติน้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้าง 
ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัลปึเป็นอันมากบ้าง ตลอดริวัฏฏกัลปึ 
เป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏริวัฏฏกัลปึเป็นอันมากบ้าง ว่าในภพโน้นเราได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตร 
อย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียง 
เท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพโน้นนั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น 
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนด 
อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพโน้นนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนั้เราย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็น 
อันมาก พร้อมทั้งอุเทส พร้อมทั้งอาการ ด้วยประการฉะนี้พราหมณ์วิชชาที่หนึ่งนี่แล เรา 
ได้บรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรี อวิชชา เรากำจัดได้แล้ว วิชชาเกิดแก่เราแล้ว ความมืด 
เรากำจัดได้แล้ว แสงสว่างเกิดแก , เราแล้ว เหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียร 
เผากิเลส ส่งชิตไปแล้วอยู่ฉะนั้น ความชำแรกออกครั้งที่หนึ่งของเรานั้แล ได้เป็นเหมือนการ 
ทำลายออกจากกะเปาะฟองแห่งลูกไก , ฉะนั้น. 

จุตูปปาตญาณ 

เรานั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสอ่อน ควร 
แก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว ได้น้อมจิตไปเพื่อฌาณเครื่องรัจติและอปบัดึ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 6 

ของสัตว์ทั้งหลาย เรานั้นย่อมเล็งเห็นหมู , สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ 
ผู้เข้าถึงตามกรรมว่า หมู , สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ หมู , สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่ 
เหล่านั้น เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไป เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก หรือว่าหมู , สัตว์ผู้เกิด 
เป็นอยู่เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็น 
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ หมู , สัตว์ผู้เกิดเป็นอยู่เหล่านั้น เบื้องหน้าแต่แตก 
กายตายไป เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราย่อมเล็งเห็นหมู , สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต 
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ ย่อม 
รู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมด้วยประการดังนี้พราหมณ์วิชชาที่สองนี้แล เราได้บรรลุแล้ว 
ในมัชฌิมยามแห่งราตรี อวิชชา เรากำจัดได้แล้ว วิชชาเกิดแก , เราแล้ว ความมืดเรากำจัดได้แล้ว 
แสงสว่างเกิดแก , เราแล้ว เหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียรเผากิเลส ส่งจิตไป 
แล้วอยู่ฉะนั้น ความชำแรกออกครั้งที่สองของเรานี้แล ได้เป็นเหมือนการทำลายออกจากกะเปาะ 
ฟองแห่งลูกไก , ฉะนั้น. 

อาสวักขยญาณ 

เรานั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผุดผ่อง ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสอ่อน ควร 
แก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้แล้ว ได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เรานั้นได้รู้ชัด 
ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้เหตุให้เกิดทุกข์ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ความ 
ดับทุกข์ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า เหล่านี้ 
อาสวะ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้เหตุให้เกิดอาสวะ ได้รู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ความดับอาสวะ ได้รู้ 
ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ เมื่อเรานั้นรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตได้ 
หลุดพ้นแล้วแม้จากกามาสวะ ได้หลุดพ้นแล้วแม้จากภวาสวะ ได้หลุดพ้นแล้วแม้จากอวิชชาสวะ 
เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ได้มีญาณหยั่งรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ได้รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี พราหมณ์ 
วิชชาที่สามนี้แล เราได้บรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรี อวิชชา เรากำจัดได้แล้ว วิชชาเกิด 
แก่เราแล้ว ความมืดเรากำจัดได้แล้ว แสงสว่างเกิดแก่เราแล้ว เหมือนที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท 
มีความเพียรเผากิเลสล่งจิตไปแล้วอยู่ ฉะนั้น ความชำแรกออกครั้งที่สามของเรานี้แล ได้เป็น 
เหมือนการทำลายออกจากกะเปาะฟองแห่งลูกไก่ ฉะนั้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 7 
เวรัญชพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก 

[๔] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว เวรัญชพราหมณ์ได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาค 
ว่า ท่านพระโคดมเป็นผู้เจริญที่สุด ท่านพระโคดมเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ข้าแต่ท่านพระโคดม 
ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดย 
อเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก , คนหลงทาง 
หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดม 
พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ 
ตลอดชีวิต จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับอาราธนาอยู่ 
จำพรรษา ที่เมืองเวรัญชาของข้าพเจ้าเถิด. 

พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาด้วยพระอาการดุษณี ครั้นเวรัญชพราหมณ์ทราบการรับ 
อาราธนาของพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณ 
หลีกไป. 

เมืองเวรัญชาเกิดทุพภิกขภัย 

[๕] ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองเวรญชา มีภิกษาหารน้อย ประชาชนหาเลี้ยงชีพ แด เคือง 
มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ต้องมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการ 
ถือบาตรแสวงหา ก็ทำไม , ได้ง่าย ครั้งนั้นพวกพ่อค้าน้าชาวอุตราปถะ มีน้าประมาณ ๕๐๐ ตัว ได้ 
เข้าพักแรมตลอดฤดูฝนในเมืองเวรัญชา พวกเขาได้ตกแต่งข้าวแดงสำหรับภิกษุรูปละแล่งไว้ที่ 
คอกน้า เวลาเช้าภิกษุทั้งหลายครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวรัญชา 
เมื่อไม , ได้บิณฑบาต จึงเที่ยวไปบิณฑบาตที่คอกน้า รับข้าวแดงรูปละแล่ง นำไปสู่อารามแล้วลงครก 
โขลกฉัน ส่วนท่านพระอานนท์บดข้าวแดงแล่งหนึ่งที่ศิลา แล้วน้อมเข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคเสวยพระกระยาหารที่บดถวายนั้นอยู่ ได้ทรงสดับเสียงครกแล้ว. 

พระพุทธประเพณี 

พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ ย่อมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู่ย่อมไม่ตรัสถามก็มี 
ทรงทราบกาลแล้วตรัสถาม ทรงทราบกาลแล้วไม , ตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสถามสิ่ง 
ที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์สิ่งที่ไม , ประกอบด้วย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 8 

ประโยชน์ พระองค์ทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสอบถาม 
ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการสองอย่าง คือ ชักทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ 
พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่ง. 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอานนท์ว่า อานนท์ นั่นเสียงครกหรือหนอ 
จึงท่านพระอานนท์กราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญว่า ดีละ 
ดีละ อานนท์ พวกเธอเป็นสัตบุรุษ ชนะวิเศษแล้ว พวกเพื่อนพรหมจารีชั้นหลังจักดูหมิ่นข้าว 
สาลีและข้าวสุกอันระคนด้วยเนื้อ. 

พระมหาโมคคัลลานะเปล่งสีหนาท 

[๖] ครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วนึ่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลคำนี้แด'พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า บัดนื้ เมืองเวรัญชา 
มีภิกษาหารน้อย ประชาชนหาเลี้ยงชีพ แด เคือง มีกระลูกคนตายขาวเกลื่อน ต้องมีสลากซื้อ 
อาหาร ภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาตรแสวงหา ก็ทำไม , ได้ง่าย พระพุทธเจ้าข้า 
พื้นเบื้องล่างแห่งแผ่นสินผืนใหญ่นี้สมบูรณ์ มีรสอันโอชา เหมือนนี้ไผึ้งหวี่ที่ไม่มีตัวอ่อนฉะนั้น 
ขอประทานพระวโรกาส ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงพลิกแผ่นดิน ภิกษุทั้งหลายชักได้ฉันง้วนดิน 
พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรโมคคัลลานะ ก็สัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินเล่า เธอจะทำ 
อย่างไรแก่สัตว์เหล่านั้น? 

ม. ข้าพระพุทธเจ้าจักนิรมิตฝ่ามือข้างหนึ่งให้เป็นดุจแผ่นดินใหญ่ ยังสัตว์ผู้อาศัยแผ่นสิน 
เหล่านั้นให้ไปอยู่ในฝ่ามือนั้น จักพลิกแผ่นสินด้วยมืออีกข้างหนึ่ง พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. อย่าเลย โมคคัลลานะ การพลิกแผ่นสิน เธออย่าพอใจเลย สัตว์ทั้งหลายจะพึง 
ได้รับผลตรงกันข้าม. 

ม. ขอประทานพระวโรกาส ขอภิกษุสงฆ์ทั้งหมดพึงไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีป พระ- 
พุทธเจ้าข้า. 

ภ. ก็ภิกษุผู้ไม่มีฤทธี๋เล่า เธอจักทำอย่างไรแก , ภิกษุเหล่านั้น? 

ม. ข้าพระพุทธเจ้าจักทำให้ภิกษุทั้งหมดไปได้ พระพุทธเจ้าข้า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 9 

ภ. อย่าเลย โมคคัลลานะ การที่ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดไปบิณฑบาตถึงอุตรคุรุทวีป เธออย่า 
พอใจเลย. 

เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน 

[๗] ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิด 
ขึ้นอย่างนี้ว่า พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย พระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นาน ของ 
พระองค์ไหนดำรงอยู่นาน ดังนี้ครั้นเวลาสายัณห์ท่านออกจากที่เร้นแล้ว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระ¬ 
กาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าไปใน 
ที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ณ ตำบลนี้ได้มีความปริวิตกแห่งชิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า พระศาสนา'ของพระผู้มี 
พระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย พระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นาน ของพระองค์ไหนดำรงอยู่นาน. 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรสารีบุตร พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสี 
พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไม , ดำรงอยู่นาน ของพระผู้มีพระภาคพระนามกคุสันธะ พระ 
นามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะดำรงอยู่นาน. 

ส. อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย ให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามริปัสสึ 
พระนามสิขี และพระนามเวสสภู ไม , ดำรงอยู่นาน พระพุทธเจ้าข้า? 

ภ. ดูกรสารีบุตร พระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภู 
ทรงท้อพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก , สาวกทั้งหลาย อนึ่ง สุตตะ เคยยะ 
เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผู้มีพระภาคทั้ง 
สามพระองค์นั้นมีน้อย สิกขาบทก็มิได้ทรงบัญญัติ ปาติโมกข์ก็มิได้ทรงแสดงแก , สาวก เพราะ 
อันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า 
เหล่านั้น สาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อคัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ออกบวชจากตระกูลต่างกัน จึง 
ยังพระศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับพลัน ดูกรสารีบุตร ดอกไม้ต่างพรรณที่เขากองไว้บนพื้น 
กระดาน ยังไม , ได้ร้อยด้วยด้าย ลมย่อมกระจาย ขจัด กำจัด ซึ่งดอกไม้เหล่านั้นได้ ข้อนั้น 
เพราะเหตุอะไร เพราะเขาไม , ได้ร้อยด้วยด้าย ฉันใด เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า 
เหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้น สาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกัน 
ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ออกบวชจากตระกูลต่างกัน จึงยังพระศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 10 

พลัน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น ทรงท้อพระหฤทัยเพื่อจะทรง 
กำหนดจิตของสาวกด้วยพระหฤทัย แล้วทรงสั่งสอนสาวก. 

ดูกรสารีบุตร เรื่องเคยมีมาแล้ว พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระนาม 
เวสสภู ทรงกำหนดชิตภิกษุสงฆ์ด้วยพระหฤทัยแล้วทรงสั่งสอน พรํ่าสอน ภิกษุสงฆ์ประมาณ 
พันรูป ในไพรสนฑ์อันน่าพึงกลัวแห่งหนึ่งว่า พวกเธอจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนั้น จง 
ทำในใจอย่างนี้อย่าได้ท้าในใจอย่างนั้น จงละส่วนนี้จงเข้าถึงส่วนนี้อยู่เถิด ดังนี้ลำดับนั้นแล 
จิตของภิกษุประมาณพันรูปนั้น อันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า พระนามเวสสภูทรง 
สั่งสอนอยู่อย่างนั้น ทรงพรํ่าสอนอยู่อย่างนั้น ได้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม , ถือมั่น 
ในเพราะความที่ไพรสณฑ์อันน่าพึงกลัวนั้น 1 ซิ เป็นถิ่นที่น่าสยดสยอง จึงมีคำนี้ว่า ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่ง 
ยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ไพรสณฑ์นั้น โดยมากโลมชาติย่อมชูชัน. 

ดูกรสารีบุตร อันนี้แลเป็นเหตุ อันนี้แลเป็นปัจจัย ให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาค 
พระนามวิปัสสี พระนามสิขี และพระนามเวสสภูไม่ดำรงอยู่นาน. 

ส. อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย ให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามกกุสันธะ 
พระนามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะ ดำรงอยู่นาน พระพุทธเจ้าข้า? 

ภ. ดูกรสารีบุตร พระผู้มีพระภาคพระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนาม 
กัสสปะ มิได้ทรงท้อพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลาย อนึ่ง สุตตะ 
เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิสิวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ ของพระผู้มี 
พระภาคทั้งสามพระองค์นั้นมีมาก สิกขาบทก็ทรงบัญญัติ ปาติโมกข์ก็ทรงแสดงแก่สาวก เพราะ 
อันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า 
เหล่านั้น สาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ออกบวชจากตระกูลต่างกัน จึง 
ดำรงพระศาสนานั้นไว้ได้ตลอดระยะกาลยืนนาน ดูกรสารีบุตร ดอกไม้ต่างพรรณที่เขากองไว้บน 
พื้นกระดาน ร้อยดีแล้วด้วยด้าย ลมย่อมกระจายไม , ได้ ขจัดไม , ได้ กำจัดไม , ได้ซึ่งดอกไม้เหล่านั้น 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาร้อยดีแล้วด้วยด้าย ฉันใด เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาค 
พุทธเจ้าเหล่านั้น เพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้น สาวกชั้นหลังที่ 
ต่างชื่อกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ออกบวชจากตระกูลต่างกัน จึงดำรงพระศาสนานั้นไว้ได้ 
ตลอดระยะกาลยืนนาน ฉันนั้น เหมือนกัน. 

ดูกรสารีบุตร อันนี้แลเป็นเหตุ อันนี้แลเป็นปัจจัย ให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาค 
พระนามกกุสันธะ พระนามโกนาคมนะ และพระนามกัสสปะ ดำรงอยู่นาน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 11 

ปรารภเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท 

[๘] ลำดับนั้นแล ท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะ ท่าผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่าข้างหนึ่ง 
ประณมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่า ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ข้าแต่พระสุคต 
ถึงเวลาแล้ว ที่จะทรงบัญญัติสิกขาบท ที่จะทรงแสดงปาติโมกข์แก , สาวก อันจะเป็นเหตุให้ 
พระศาสนานี้ยั่งยืนดำรงอยู่ได้นาน. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า จงรอก่อน สารีบุตร จงยับยั้งก่อนสารีบุตร ตถาคตผู้เดียวจักรู้ 
กาลในกรณีย์นั้น พระศาสดายังไม่บัญญัติสิกขาบท ยังไม , แสดงปาติโมกข์แก , สาวก ตลอดเวลา 
ที่ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะบางเหล่า ยังไม , ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ต่อเมื่อใดอาสวัฏ- 
ฐานิยธรรมบางเหล่า ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดง 
ปาติโมกข์แก , สาวก เพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ยังไม่ 
ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ตลอดเวลาที่สงฆ์ยังไม , ถึงความเป็นหมู , ใหญ่โดยภิกษุผู้บวชนาน ต่อ 
เมื่อใดสงฆ์ถึงความเป็นหมู , ใหญ่โดยภิกษุผู้บวชนานแล้ว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่าย่อม 
ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกข์แก่สาวก 
เพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ยังไม , ปรากฏในสงฆ์ใน 
ศาสนานี้ตลอดเวลาที่สงฆ์ยังไม , ถึงความเป็นหมู , ใหญ่โดยแพร่หลาย ต่อเมื่อใดสงฆ์ถึงความเป็น 
หมู , ใหญ่โดยแพร่หลายแล้ว และอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ 
เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกข์แก่สาวกเพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรม 
เหล่านั้นแหละ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ยังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ตลอดเวลาที่สงฆ์ 
ยังไม , ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศโดยลาภ ต่อเมื่อใดสงฆ์ถึงความเป็นหมู , ใหญ่เลิศโดยลาภแล้ว และ 
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติ- 
สิกขาบท แสดงปาติโมกข์แก่สาวก เพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละ ดูกรสารีบุตร 
ก็ภิกษุสงฆ์ไม่มีเสนียด ไม่มีโทษ ปราศจากมัวหมองบริสุทธิผุดผ่องตั้งอยู่ในสารคุณ เพราะบรรดา 
ภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ภิกษุที่ทรงคุณธรรมอย่างตํ่า ก็เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็น 
ผู้เที่ยง เป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า. 

เสด็จนิเวศน์เวรัญชพราหมณ์ 

[๙] ครั้นปวารณาพรรษาแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งว่า 
ดกรอานนท์ พระตถาคตทั้งหลายยังมิได้บอกลาผ้ที่นึมนต์ให้อย่จำพรรษาแล้ว จะไม , หลีกไปส่ที่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 12 

จาริกในชนบท ข้อนี้เป็นประเพณีของพระตถาคตทั้งหลาย มาไปกันเถิดอานนท์ เราจะบอกลา 
เวรัญชพราหมณ์. 

ท่านพระอานนท์ทูลสนองพระพุทธดำรัสว่า เป็นดังรับสั่ง พระพุทธเจ้าข้า. 

ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวร มีท่านพระอานนท์เป็น 
ปัจฉาสมณะ เสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่นิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์ ครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือ 
พระพุทธอาสน์ที่เขาจัดถวาย ทันใดนั้น เวรัญชพราหมณ์ดำเนินเข้าไปสู่ที่ประทับ ครั้นแล้วถวาย 
บังคม นั่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระองค์รับสั่งว่า ดูกรพราหมณ์ เราเป็นผู้อันท่านนิมนต์ 
อยู่จำพรรษาแล้ว เราขอบอกลาท่าน เราปรารถนาจะหลีกไปสู่ที่จาริกในชนบท. 

เวรัญชพราหมณ์กราบทูลว่า เป็นความจริง ท่านพระโคดม ข้าพเจ้านิมนต์พระองค์อยู่ 
จำพรรษา ก็แต่ว่าไทยธรรมอันใดที่จะพึงถวาย ไทยธรรมอันนั้นข้าพเจ้ายังมิได้ถวาย และไทย- 
ธรรมนั้นมิใช่ว่าจะไม , มี ทั้งประสงค์จะไม , ถวายก็หาไม่ ภายในไตรมาสนี้พระองค์จะพึงได้ไทย- 
ธรรมนั้นจากไหน เพราะฆราวาสมีกิจมาก มีกรณียะมาก ขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยพระสงฆ์ 
จงทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของข้าพเจ้า เพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทย์ในวันพรุ่งนั้แก่ 
ข้าพเจ้าด้วยเถิด. 

พระผู้มีพระภาคทรงรับอัชเฌสนาโดยดุษณีภาพ และแล้วทรงชี้แจงให้เวรัญชพราหมณ์ 
เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา แล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับ. 

หลังจากนั้น เวรัญชพราหมณ์สั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตในนิเวศน์ของตน 
โดยผ่านราตรีนั้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว ท่าน 
พระโคดม ภัตตาหารเสร็จแล้ว. 

ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้วถือบาตรจีวรเสด็จพระพุทธ- 
ดำเนินไปสู่นิเวศน์ของเวรัญชพราหมณ์ ครั้นถึงแล้ว ประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสน์ที่เขาชัดถวาย 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จึงเวรัญชพราหมณ์อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนึย- 
โภชนึยาหารอันประณีต ด้วยมือของตนจนให้ห้ามภัตรแล้ว ได้ถวายไตรจีวรแด่พระผู้มีพระภาค 
ผู้เสวยเสร็จทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาตรแล้วให้ทรงครอง และถวายผ้าคู , ให้ภิกษุครอง รูปละ 
สำรับ จึงพระองค์ทรงชี้แจงให้เวรัญชพราหมณ์เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา 
แล้วทรงลกจากที่ประทับเสด็จกลับ ครั้นพระองค์ประทับอย่ที่เมืองเวรัณชาตามพระพทธาภิรมย์แล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 13 

เสด็จพระพุทธดำเนินไปยังเมืองท่าปยาคะ ไม่ทรงแวะเมืองใสเรยยะ เมืองสังกัสสะ เมือง 
กัณณกุชชะ ทรงข้ามแม่นํ้าคงคาที่เมืองท่าปยาคะ เสด็จพระพุทธดำเนินถึงพระนครพาราณสี ครั้น 
พระองค์ประทับอยู่ที่พระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอันจะไป 
สู่พระนครเวสาลี เมื่อเสด็จจาริกไปโดยลำดับ ถึงพระนครเวสาลีนั้นแล้ว ทราบว่าพระองค์ประทับ 
อยู่ที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น. 

เวรัญชภาณวาร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 14 

ปาราชิกกัณฑ์ ปฐมปาราชิกสิกขาบท 
เรื่องพระสุทินน์ 

[๑๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ณ สถานที่ไม , ห่างจากพระนครเวสาลี มีบ้านตำบลหนึ่ง ชื่อ 
กลันทะ ในบ้านนั้นมีบุตรชาวบ้านกลันทะผู้หนึ่ง ชื่อ สุทินน์ เป็นเศรษฐีบุตร ครั้งนั้น สุทินน์ 
กลันทบุตรได้เดินธุระบางอย่างในพระนครเวสาลีกับสหายหลายคน ขณะนั้นแล พระผู้มีพระภาค 
อันบริษัทหมู , ใหญ่แวดล้อมแล้วประทับนึ่งแสดงธรรมอยู่ สุทินน์ กลันทบุตรได้แลเห็นพระผู้มี 
พระภาค อันบริษัทหมู , ใหญ่แวดล้อมประทับนึ่งแสดงธรรมอยู่ เพราะได้เห็น ความตรึกนี้ได้มี 
แก่เขาว่า ไฉนหนอเราจะพึงได้พึงธรรมบ้าง แล้วเขาก็เดินผ่านเข้าไปทางบริษัทนั้น ครั้นถึงแล้ว 
นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ความรำพึงนี้ได้มีแก่เขาผู้นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งฉะนี้ว่า ด้วยวิธี 
อย่างไรๆ เราจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่ จะ 
ประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว ให้บริสุทธ’โดยส่วนเดียว ดุจสังข์ที่ขัดแล้ว ทำ 
ไม , ได้ง่าย ไฉนหนอ เราพึงปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ครั้นบริษัทนั้น อันพระผู้มีพระภาคทรงแสดง ให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วย 
ธรรมีกถาแล้ว ลุกจากที่นึ่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณหลีกไปแล้ว หลังจากบริษัท 
ลุกไปแล้วไม่นานนัก เขาได้เดินเข้าไปใกล้ที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นึ่งเผ้าอยู่ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง. 

สุทินน์กลันทบุตรนึ่งเผ้าอยู่ ณ ที่นั้นแล ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธ- 
เจ้าข้า ด้วยวิธีอย่างไรๆ ข้าพระพุทธเจ้าจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้ว อันบุคคลที่ยัง 
ครองเรือนอยู่ จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว ให้บริสุทธิ”โดยส่วนเดียว ดุจสังข์ 
ที่ขัดแล้ว ทำไม , ได้ง่าย ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะ ออกจาก 
เรือนบวชเป็นบรรพชิต ขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชเถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรสุทินน์ ก็มารดาบิดาอนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวช 
เป็นบรรพชิตแล้วหรือ? 

สุทินน์กลันทบุตรกราบทูลว่า ยังไม , ได้อนุญาต พระพุทธเจ้าข้า. 

ภ. ดกรสทินน์ พระตถาคตทั้งหลาย ย่อมไม่บวชบตรที่มารดาบิดาย้งมิได้อนฌาต. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 15 

สุ. ข้าพระพุทธเจ้าจักกระทำโดยริธีที่มารดาบิดาจักอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิต พระพุทธเจ้าข้า. 

ขออนุญาตออกบวช 

[๑๑] หลังจากนั้นแล สุทินน์กลันทบุตรเสร็จการเดินธุระที่ในพระนครเวสาลีนั้นแล้ว 
กลับสู่กลันทคามเข้าหามารดาบิดา แล้วได้กล่าวคำนี้กะมารดาบิดาว่า ข้าแต่มารดาบิดา ด้วยวิธี 
อย่างไรๆ ลูกจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่ จะ 
ประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว ให้บริสุทธ’โดยส่วนเดียว ดุจสังข์ที่ขัดแล้ว ทำ 
ไม , ได้ง่าย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด. 

เมื่อสุทินน์กลันทบุตรกล่าวอย่างนี้แล้ว มารดาบิดาของเขาได้กล่าวคำนี้กะเขาว่า ลูกสุทินน์ 
เจ้าเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียว เป็นที่รัก เป็นที่พอใจของเรา เป็นผู้เจริญมาด้วยความสุข อันพี่เลี้ยง 
นางนมประคบประหงมมาด้วยความสุข เจ้าไม , รู้จักความทุกข์สักน้อย แม้เจ้าจะตายเราก็ไม , 
ปรารถนาจะจาก เหตุไฉนเราชักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่า. 

แม้ครั้งที่สอง สุทินน์กลันทบุตรก็ได้กล่าวคำนี้กะมารดาบิดาว่า ข้าแต่มารดาบิดา ด้วย 
วิธีอย่างไรๆ ลูกจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว อันบุคคลที่ย้งครองเรือนอยู่ 
จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว ให้บริสุทธโดยส่วนเดียว ดุจสังข์ที่ขัดแล้ว 
ทำไม , ได้ง่าย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด. 

แม้ครั้งที่สอง มารดาบิดาของเขาก็ได้กล่าวคำนี้กะเขาว่า ลูกสุทินน์ เจ้าเท่านั้นเป็นบุตร 
คนเดียว เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเรา เป็นผู้เจริญมาด้วยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงม 
มาด้วยความสุข เจ้าไม , รู้จักความทุกข์สักน้อย แม้เจ้าจะตายเราก็ไม่ปรารถนาจะจาก เหตุไฉน 
เราจักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่า. 

แม้ครั้งที่สาม สุทินน์กลันทบุตรก็ได้กล่าวคำนี้กะมารดาบิดาว่า ข้าแต่มารดาบิดา ด้วย 
วิธีอย่างไรๆ ลูกจึงจะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว อันบุคคลที่ยังครองเรือนอยู่ 
จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว ให้บริสุทธ'โดยส่วนเดียว ดุจสังข์ที่ขัดแล้ว 
ทำไม , ได้ง่าย ลูกปรารถนาจะปลงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตให้ลูกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 16 

แม้ครั้งที่สาม มารดาบิดาของเขาก็ได้กล่าวคำนี้กะเขาว่า ลูกสุทินน์ เจ้าเท่านั้นเป็นบุตร 
คนเดียว เป็นที่รัก เป็นที่พอใจของเรา เป็นผู้เจริญมาด้วยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบ 
ประหงมมาด้วยความสุข เจ้าไม , รู้จักความทุกข์สักน้อย แม้เจ้าจะตายเราก็ไม่ปรารถนาจะจาก 
เหตุไฉน เราจักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่า. 

ทันใดนั้นแล สุทินน์กลันทบุตรแน่ใจว่า มารดาบิดาไม , อนุญาตให้เราออกจากเรือนบวช 
เป็นบรรพชิต จึงนอนลงบนพื้นอันปราศจากเครื่องลาด ณ สถานที่นั้นเอง ด้วยตัดสินใจว่า การ 
ตายหรือการบวชจักมีแก่เราในสถานที่นั้แหละ และแล้วเขาไม่บริโภคอาหารแม้หนึ่งมื้อ ไม่บริโภค 
อาหารแม้สองมื้อ ไม่บริโภคอาหารแม้สามมื้อ ไม , บริโภคอาหารแม้สี่มื้อ ไม่บริโภคอาหารแม้ห้ามื้อ 
ไม่บริโภคอาหารแม้หกมื้อ ไม่บริโภคอาหารแม้เจ็ดมื้อ. 

มารดาบิดาไม , อนุญาต 

[๑๒] จะอย่างไรก็ตาม มารดาบิดาของเขาได้กล่าวคำนั้ว่า ลูกสุทินน์ เจ้าเท่านั้นเป็น 
บุตรคนเดียว เป็นที่รัก เป็นที่พอใจของเรา เป็นผู้เจริญมาด้วยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนม 
ประคบประหงมมาด้วยความสุข เจ้าไม , รู้จักความทุกข์สักน้อย แม้เจ้าจะตายเราก็ไม่ปรารถนาจะ 
จาก เหตุไฉน เราจักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่า จงลุกขึ้น 
เถิด ลูกสุทินน์ จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทำบุญ 
อยู่เถิด เราไม , อนุญาตให้เจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต. 

เมื่อมารดาบิดากล่าวอย่างนี้แล้ว สุทินน์กลันทบุตรได้นึ่ง. 

แม้ครั้งที่สอง มารดาบิดาของเขาก็ได้กล่าวคำนั้กะเขาว่า ลูกสุทินน์ เจ้าเท่านั้นเป็นบุตร 
คนเดียว เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเรา เป็นผู้เจริญมาด้วยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงม 
มาด้วยความสุข เจ้าไม , รู้จักความทุกข์สักน้อย แม้เจ้าจะตายเราก็ไม่ปรารถนาจะจาก เหตุไฉน 
เราชักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่า จงลุกขึ้นเถิดลูกสุทินน์ 
จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทำบุญอยู่เถิด เราไม , อนุญาต 
ให้เจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 

แม้ครั้งที่สอง สุทินน์กลันทบุตรก็ได้นึ่ง. 

แม้ครั้งที่สาม มารดาบิดาของเขาก็ได้กล่าวคำนั้กะเขาว่า ลูกสุทินน์ เจ้าเท่านั้นเป็นบุตร 
คนเดียว เป็นที่รัก เป็นที่พอใจของเรา เป็นผู้เจริญมาด้วยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 17 

ประหงมมาด้วยความสุข เจ้าไม , รู้จักความทุกข์สักน้อย แม้เจ้าจะตายเราก็ไม่ปรารถนาจะจาก 
เหตุไฉน เราจักอนุญาตให้เจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่า จงลุกขึ้นเถิด 
ลูกสุทินน์ จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่มรื่นเริง บริโภคกาม ทำบุญอยู่เถิด 
เราไม , อนุญาตให้เจ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต. 

แม้ครั้งที่สาม สุบินน์กลันทบุตรก็ได้นิ่ง. 

พวกสหายช่วยเจรจา 

[๑๓] ยิ่งกว่านั้น พวกสหายของสุบินน์กลันทบุตร ก็ได้เข้าไปหาสุบินน์กลันทบุตร 
ครั้นถึงแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า สุบินน์เพื่อนรัก เธอเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียว เป็นที่รัก เป็นที่ 
พอใจของมารดาบิดา บิดาเป็นผู้เจริญมาด้วยความสุข อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาด้วย 
ความสุข เธอไม , รู้จักความทุกข์สักน้อย แม้เธอจะตามมารดาบิดาก็ไม่ปรารถนาจะจาก เหตุไฉน 
ท่านทั้งสองจักอนุญาตให้เธอผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่า ลุกขึ้นเถิดสุบินน์ 
เพื่อนรัก จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทำบุญอยู่เถิด 
มารดาบิดาไม , อนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต. 

เมื่อขอกล่าวอย่างนี้แล้ว สุบินน์กลันทบุตรได้นิ่ง. 

แม้ครั้งที่สอง พวกสหายของสุบินน์กลันทบุตรก็ได้กล่าวคำนี้กะเขาว่า สุบินน์เพื่อนรัก 
เธอเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียว เป็นที่รักเป็นที่พอใจของมารดาบิดา เป็นผู้เจริญมาด้วยความสุข 
อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาด้วยความสุข เธอไม , รู้จักความทุกข์สักน้อย แม้เธอจะตาย 
มารดาบิดา ก็ไม่ปรารถนาจะจาก เหตุไฉนท่านทั้งสองจักอนุญาตให้เธอผู้ยังมีชีวิตอยู่ ออกจาก 
เรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่า ลุกขึ้นเถิดสุบินน์เพื่อนรัก จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง 
จงสมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทำบุญอยู่เถิด มารดาบิดาไม่อนุญาตให้เธอออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิต. 

แม้ครั้งที่สอง สุบินน์กลันทบุตรก็ได้นิ่ง. 

แม้ครั้งที่สาม พวกสหายของสุบินน์กลันทบุตร ก็ได้กล่าวคำนี้กะเขาว่า สุบินน์เพื่อนรัก 
เธอเท่านั้นเป็นบุตรคนเดียว เป็นที่รัก เป็นที่พอใจของมารดาบิดา เป็นผู้เจริญมาด้วยความสุข 
อันพี่เลี้ยงนางนมประคบประหงมมาด้วยความสุข เธอไม , รู้จักความทุกข์สักน้อย แม้เธอจะตาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 18 

มารดาบิดาก็ไม่ปรารถนาจะจาก เหตุไฉนท่านทั้งสองจักอนุญาตให้เธอผู้ยังมีชีวิตอยู่ ออกจาก 
เรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เล่า ลุกขึ้นเถิดสุทินน์เพื่อนรัก จงกิน จงดื่ม และจงรื่นเริง จง 
สมัครใจกิน ดื่ม รื่นเริง บริโภคกาม ทำบุญอยู่เถิด มารดาบิดาไม , อนุญาตให้เธอออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิต. 

แม้ครั้งที่สาม สุทินน์กลันทบุตรก็ได้นิ่ง. 

เมื่อไม่สำเร็จ พวกสหายของสุทินน์กลันทบุตร จึงเข้าไปหามารดาบิดาของสุทินน์ 
กลันทบุตร ครั้นถึงแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ข้าแต่มารดาบิดา สุทินน์นั่นนอนลงบนพื้นอันปราศจาก 
เครื่องลาด ด้วยตัดสินใจว่าการตายหรือการบวชจักมีแก , เรา ณ ที่นี้แหละ ล้ามารดาบิดาไม่ 
อนุญาตให้สุทินน์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ความตายชักมาถึง ณ ที่นั้นเอง ล้าอนุญาต 
ให้สุทินน์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตก็จักได้เห็นเขาแม้ผู้บวชแล้ว ล้าสุทินน์จักไม่ยินดีใน 
การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เขาจักมีทางดำเนินอื่นอะไรเล่า เขาจักกลับมา ณ ที่นี้แหละ 
ขอมารดาบิดาจงอนุญาตให้สุทินน์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิด. 

อนุญาตจ้ะ ให้ลูกสุทินน์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต มารดาบิดากล่าวยินยอม. 

สุทินน์กลันทบุตรออกบวช 

[๑๔] ทันใดนั้น พวกสหายของสุทินน์กลันทบุตร เข้าไปหาสุทินน์กลันทบุตร แล้ว 
ได้บอกเขาว่า ลุกขึ้นเถิด สุทินน์เพื่อนรัก มารดาบิดาอนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็น 
บรรพชิตแล้ว พอสุทินน์กลันทบุตรได้ทราบว่า มารดาบิดาอนุญาตให้ออกจากเรือนบวชเป็น 
บรรพชิตแล้ว ก็ร่าเริงดีใจ ลุกขึ้นลูบเนื้อลูบตัวด้วยฝ่ามือ ครั้นยาเยียกำลังอยู่สองสามวันแล้ว 
จึงเข้าไปสู่พุทธสำนัก ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค นั่งเฝ็า ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เขานั่งเฝ็าอยู่ 
อย่างนั้นแล ได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ข้าพระพุทธเจ้าอันมารดาบิดาอนุญาตให้ออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิตแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชเถิดพระ- 
พุทธเจ้าข้า. 

สุทินน์กลันทบุตรได้รับบรรพชาอุปสมบทในพุทธสำนักดังนี้ ก็แลเห็นท่านพระสุทินน์ 
อุปสมบทแล้วไม่นาน ประพฤติสมาทานธุดงคคุณเห็นปานนี้คือ เป็นผู้ถืออรัญญิกธุดงค์ 
ปิณฑปาดึกธุดงค์ ปังสุกูลิกธุดงค์ สปทานจาริกธุดงค์ พำนักอยู่ใกล้หมู่บ้านชาววัชชีตำบลหนึ่ง. 

พระสุทินน์เยี่ยมสกุล 

[๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพ! เด เคือง มี 
กระดูกคนตายขาวเกลื่อน ต้องมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 19 

บาตรแสวงหาก็ทำไม , ได้ง่าย ครั้งนั้น ท่านพระสุทินน์ได้มีความคิดเห็นว่า เวลานี้วัชชีชนบทอัตคัด 
อาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพแดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลื่อน ต้องมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุ- 
สงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาตรแสวงหา ก็ทำไม , ได้ง่าย ก็แลญาติของเราในพระนคร 
เวสาลีมีมาก ล้วนเป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณ์ 
ที่น่าปลื้มใจมาก มีข้าวเปลือกเป็นทรัพยากรมาก ไฉนหนอ เราพึงเข้าไปพำนักอยู่ใกล้หมู , ญาติ 
แม้หมู่ญาติก็จักได้อาศัยเราให้ทานทำบุญ และภิกษุทั้งหลายก็จักได้ลาภ ทั้งเราก็จักไม , ลำบากด้วย 
บิณฑบาต คั่งนั้น ท่านพระสุท่นน์จึงเก็บงำเสนาสนะ ถือบาตรจีวรหลีกไปโดยมรรคาอันจะไปสู่ 
พระนครเวสาลี เที่ยวจาริกไปโดยลำดับ ถึงพระนครเวสาลีแล้ว ทราบว่า เธอพำนักอยู่ 
ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น. 

บรรดาญาติของท่านพระสุท่นน์ ได้ทราบข่าวว่า พระสุท่นน์กลันทบุตรกลับมาสู่พระนคร 
เวสาลีแล้ว จึงนำภัตตาหารมีประมาณ ๖๐ หม้อไปถวายท่านพระสุท่นน์ๆ สละภัตตาหารประมาณ 
๖๐ หม้อนั้นถวายแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วเช้าวันนั้นครองอันตรวาสกถือบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาต 
ยังกลันทคาม เที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกในกลันทคาม ใกล้จะถึงเรือนบิดาของตน 
ก็พอดีทาสีของญาติท่านพระสุท่นน์ กำลังมีความมุ่งหมายจะเทขนมสดที่ค้างคืน จึงท่านพระสุท่นน์ 
ได้กล่าวกำนี้กะนางว่า น้องหญิง ล้าของนั้นมีอันจะต้องทั้งเป็นธรรมดา ขอท่านจงเกลี่ยลงใน 
บาตรของเรานี้เถิด ขณะที่นางกำลังเกลี่ยขนมสดที่ค้างคืนนั้นลงในบาตร นางจำเล้ามือ เม้าและ 
เสียงของพระสุท่นน์ได้จึงรีบเข้าไปหามารดาของท่านพระสุท่นน์ครั้นถึงแล้วได้กล่าวคำนี้กะ 
มารดาของท่านว่า คุณนายเจ้าขา โปรดทราบ พระสุท่นน้บุตรคุณนายกลับมาแล้วเจ้าค่ะ. 

แม่ทาสี ล้าเจ้าพูดจริง เราจะปลดเจ้ามิให้เป็นทาสี มารดาท่านพระสุท่นน์กล่าว. 

ขณะที่ท่านพระสุท่นน์กำลังอาศัยพะไลเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมสดที่ล้างคืนนั้น พอดีบิดา 
ของท่านพระสุท่นน์เดินกลับมาจากที่ทำงาน ได้แลเห็นท่านพระสุท่นน์กำลังอาศัยพะไลเรือน 
แห่งหนึ่งฉันขนมสดที่ล้างคืนนั้นอยู่ จึงเดินเข้าไปหาท่านพระสุท่นน้ ครั้นถึงแล้วได้กล่าวคำนี้ 
กะท่านว่า มีอยู่หรือ พ่อสุท่นน์ นี่พ่อชักฉันขนมสดที่ล้างคืน พ , อสุท่นน์ พ่อควรไปเรือน 
ของตนมิใช่หรือ. 

คุณโยม รูปได้ไปสู่เรือนของคุณโยมแล้ว ขนมสดที่ล้างคืนนี้รูปได้มาแต่เรือนของ 
คุณโยม พระสุท่นน์ตอบ. 

ทันใดนั้น บิดาของท่านพระสุท่นน์จับแขนท่าน แล้วได้กล่าวคำนี้กะท่านว่า มาเถิด 
พ , อสุท่นน์ เราจักไปเรือนกัน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 20 

ลำดับนั้น ท่านพระสุทินน์ได้เดินตามเข้าไปสู่เรือนบิดาของตน ครั้นถึงแล้วนั่งบน 
อาสนะที่เขาจัดถวาย จึงบิดาของท่านได้กล่าวคำนี้กะท่านว่า จงฉันเถิดพ่อสุทินน์. 

อย่าเลยคุณโยม ภัตกิจในวันนี้รูปท่าเสร็จแล้ว พระสุทินน์กล่าวตอบ. 

บิดาอาราธนาว่า พ , อสุทินน์ ขอพ่อจงรับนิมนต์ฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้เถิด. 

ท่านพระสุทินน์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพ และแล้วลุกจากอาสนะหลีกไป. 

บิดาวิงวอนให้สึก 

[๑๖] ครั้งนั้นแล มารดาของท่านพระสุทินน์สั่งให้ไล้ทาพื้นแผ่นดินด้วยโคมัยสด ให้ 
จัดท่ากองทรัพย์ไว้สองกอง คือเงินกอง ๑ ทองกอง ๑ เป็นกองใหญ่ กระนั่งบุรุษยืนอยู่ข้างนี้ 
ไม่แลเห็นบุรุษยืนอยู่ข้างโน้น บุรุษยืนอยู่ข้างโน้นก็ไม่แลเห็นบุรุษยืนอยู่ข้างนี้ให้ปิดกองทรัพย์ 
เหล่านั้นด้วยลำแพน ให้ชัดอาสนะไว้ในท่ามกลาง ให้แวดวงด้วยม่าน เสร็จโดยล่วงราตรีนั้น 
แล้วเรียกปุราณทุติยิกาของท่านพระสุทินน์มาสั่งว่า ลูกหญิง เพราะลูกสุทินน์จะมา เจ้าจง 
แต่งกายด้วยเครื่องประดับ อันจะเป็นเหตุให้ลูกสุทินน์เกิดความรักใคร่พอใจ. 

อย่างนั้นเจ้าข้า นางรับคำมารดาของท่านพระสุทินน์. 

ณ เวลาเช้าวันนั้นแล ท่านพระสุทินน์ครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเข้าไปสู่เรือน 
บิดาของตน แล้วนั่งบนอาสนะที่เขาชัดถวาย. 

ลำดับนั้นแล บิดาของท่านพระสุทินน์เข้าไปหาท่านพระสุทินน์ ครั้นแล้วให้คนเปิด 
กองทรัพย์เหล่านั้นออก ได้กล่าวคำนี้กะท่านพระสุทินน์ว่า พ , อสุทินน์ นี้ทรัพย์ของมารดาพ่อ 
ซึ่งเป็นสินเดิมฝ่ายหญิงที่ได้มาทางฝ่ายมารดา ส่วนของบิดาต่างหาก ส่วนของปูต่างหาก พ่อ 
สุทินน์ พ่อจงกลับมาเป็นคฤหัสถ์ จะได้ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญ มาเถิด พ , อสุทินน์ 
พ่อจงกลับมาเป็นคฤหัสถ์ ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิด. 

คุณโยม รูปไม , อาจ ไม่สามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่ พระสุทินน์ตอบ. 

แม้ครั้งที่สอง บิดาของท่านพระสุทินน์ก็ได้กล่าวคำนี้กะท่านพระสุทินน์ว่า พ , อสุทินน์ 
นี้ทรัพย์ของมารดาพ่อ ซึ่งเป็นสินเดิมฝ่ายหญิงที่ได้มาทางฝ่ายมารดา ส่วนของบิดาต่างหาก ส่วน 
ของปูต่างหาก พ'อสุทินน์ พ่อควรกลับมาเป็นคฤหัสถ์ จะได้ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญ 
มาเถิด พ , อสุทินน์ พ่อจงกลับมาเป็นคฤหัสถ์ ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิด. 

คุณโยม รูปไม , อาจ ไม่สามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่ พระสุทินน์ตอบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 21 

แม้ครั้งที่สาม บิดา 1 ของพระสุ , ทินน์ก็'ได้กล่าวคำนี้'กะท่านพระลุ;ทินน์'ว่า พ , อสุทินน์นี้ 
ทรัพย์ของมารดาพ่อ ซึ่งเป็นสินเดิมฝ่ายหญิงที่ได้มาทางฝ่ายมารดา ส่วนของบิดาต่างหาก ส่วน 
ของปูต่างหาก พ , อสุทินน์ พ่อควรกลับมาเป็นคฤหัสถ์ จะได้ใช้สอยโภคสมบัติ และบำเพ็ญบุญ 
มาเถิด พ่อสุทินน์ พ่อจงกลับมาเป็นคฤหัสถ์ ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิด. 

ท่านพระสุทินน์ตอบว่า คุณโยม รูปขอพูดกะคุณโยมม้าง ถ้าคุณโยมไม่ตัดรอน. 

บ. พูดเถิด พ , อสุทินน์. 

สุ. คุณโยม ถ้าเช่นนั้น คุณโยมจงสั่งให้เขาทำกระสอบป่านใหญ่ๆ บรรจุเงินและทอง 
ให้เต็มบรรทุกเกวียนไป แล้วให้จมลงในกระแสนั้าท่ามกลางแม่นั้าคงคา ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะความกลัวก็ดี ความหวาดเสียวก็ดี ความขนพองสยองเกถ้าก็ดี การเฝ็ารักษาก็ดี อันมี 
ทรัพย์นั้นเป็นเหตุ ที่จักเกิดแก่คุณโยมนั้น จักไม , มีแก่คุณโยมเลย. 

เมื่อท่านพระสุทินน์กล่าวอย่างนี้แล้ว บิดาของท่านได้มีความไม่พอใจว่า ไฉนลูกสุทินน์ 
จึงได้พูดอย่างนี้และแล้วได้เรียกปุราณทุดึยิกาของท่านพระสุทินน์มาบอกว่า ลูกหญิง เพราะเจ้า 
เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ บางทีลูกสุทินน์จะพึงทำตามคำของเจ้าม้าง. 

ทันใดนั้น นางได้จับเท้าท่านพระสุทินน์ถามว่า ข้าแต่ลูกนาย นางอัปสร ผู้เป็นเหตุให้ 
ท่านประพฤติพรหมจรรย์นั้น ชื่อเช่นไร? 

น้องหญิง ฉันไม , ได้ประพฤติพรหมจรรย์ เพราะเหตุแห่งนางอัปสรเลย พระสุทินน์ 
ตอบ. 

บัดดล นางน้อยใจว่า สุทินน์ลูกนาย เรียกเราด้วยถ้อยคำว่า น้องหญิง ในวันนี้ 
เป็นครั้งแรก แล้วสลบล้มลงในที่นั้นเอง. 

ท่านพระสุทินน์ได้กล่าวคำนี้กะบิดาว่า คุณโยม ถ้าโภชนะที่จะพึงให้มีอยู่ ก็จงให้เถิด 
อย่ารบกวนรูปเลย. 

ฉันเถิด พ'อสุทินน์ มารดาบิดาของท่านพระสุทินน์กล่าวดังนี้แล้ว ได้อังคาสท่าน 
พระสุทินน์ด้วยขาทนึยโภชนึยาหารอันประณีตด้วยมือของตน จนให้ห้ามภัตร และแล้วมารดาของ 
ท่านพระสุทินน์ได้กล่าวคำนี้กะท่านพระสุทินน์ผู้ฉันเสร็จ ลดมือจากบาตรแล้วว่า พ , อสุทินน์ 
สกุลนี้มั่งสั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมาก 
มีข้าวเปลือกเป็นทรัพยากรมาก พ่อควรกลับมาเป็นคฤหัสถ์ จะได้ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญ 
บุญ มาเถิด พ , อสุทินน์ พ่อจงกลับมาเป็นคฤหัสถ์ ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 22 

คุณโยม รูปไม , อาจ ไม่สามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่ พระลุ;ทินน์ตอบ. 

แม้ครั้งที่สอง มารดาของท่านพระสุทินน์ก็ได้กล่าวคำนี้กะท่านพระสุทินน์ว่า พ , อสุทินน์ 
สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมาก 
มีข้าวเปลือกเป็นทรัพยากรมาก พ่อควรกลับมาเป็นคฤหัสถ์ จะได้ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญ 
บุญ มาเถิด พ , อสุทินน์ พ่อจงกลับมาเป็นคฤหัสถ์ ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิด. 

คุณโยม รูปไม , อาจ ไม่สามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่ พระสุทินน์ตอบ. 

แม้ครั้งที่สาม มารดาของท่านพระสุทินน์ก็ได้กล่าวคำนี้กะท่านพระสุทินน์ว่า พ , อสุทินน์ 
สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและมีเงินมาก มีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมาก 
มีข้าวเปลือกเป็นทรัพยากรมาก พ , อสุทินน์ ดังนั้น พ่อจงให้พืชพันธุไว้บ้าง พวกเจ้าลิจฉวีจะได้ 
ไม่ริบทรัพย์สมบัติของเรา อันหาบุตรผู้สืบสกุลมิได้ไปเสีย. 

สุ. คุณโยม เฉพาะเรื่องนี้รูปอาจท่าได้. 

ม. พ , อสุทินน์ ก็เวลานี้พ่อพำนักอยู่ที่ไหน? 

ที่ป่ามหาวันจ้ะ ท่านพระสุทินน์ตอบ และแล้วได้ลุกจากอาสนะหลีกไป. 

เสพเมถุนธรรม 

[๑๗] หลังจากนั้น มารดาของท่านพระสุทินน์สั่งกำชับปุราณทุดึขิกาของท่านพระสุทินน์ 
ว่า ลูกหญิง ล้ากระนั้นเมื่อใดเจ้ามีระดู ต่อมโลหิตเกิดมีแก่เจ้า เมื่อนั้นเจ้าพึงบอกแก , แม่. 

นางรับคำมารดาของท่านพระสุทินน์แล้ว ต่อมาไม , ช้านัก นางได้มีระดู ต่อมโลหิตได้ 
เกิดขึ้นแก , นาง นางจึงได้แจ้งแก , มารดาของท่านพระสุทินน์ว่า ดิฉันมีระดู เจ้าค่ะ ต่อมโลหิตเกิดขึ้น 
แก่ดิฉันแล้ว. 

มารดาของท่านพระสุทินน์กล่าวว่า ลูกหญิง ถ้ากระนั้น เจ้าจงแต่งตัวด้วยเครื่องประดับ 
อันจะเป็นเหตุให้ลูกสุทินน์เกิดความรักใคร่พอใจ. 

จ้ะ คุณแม่ นางรับคำมารดาของท่านพระสุทินน์แล้ว จึงมารดาพานางเข้าไปหาท่าน 
พระสุทินน์ที่ป่ามหาวัน แล้วรำพัน'ว่าพ'อสุทินน์ สกุลนี้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทอง 
และเงินมาก มีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมาก มีข้าวเปลือกเป็นทรัพยากรมาก พ่อควรกลับมา 
เป็นคฤหัสถ์ จะได้ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญ มาเถิด พ , อสุทินน์ พ่อจงกลับมาเป็น 
คฤหัสถ์ ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 23 

คุณโยม รูปไม , อาจ ไม่สามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่ พระลุ;ทินน์ตอบ. 

แม้ครั้งที่สอง มารดาของท่านพระสุทินน์ ก็ได้รำพันว่า พ , อสุทินน์ สกุลนี้มั่งคั่ง มี 
ทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมาก มีข้าวเปลือกเป็น 
ทรัพยากรมาก พ่อควรกลับมาเป็นคฤหัสถ์ จะได้ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญ มาเถิด 
พ , อสุทินน์ พ่อจงกลับมาเป็นคฤหัสถ์ ใช้สอยโภคสมบัติและบำเพ็ญบุญเถิด. 

คุณโยม รูปไม , อาจ ไม่สามารถ รูปยังยินดีประพฤติพรหมจรรย์อยู่ พระสุทินน์ตอบ. 

แม้ครั้งที่สาม มารดาของท่านพระสุทินน์ ก็ได้รำพันว่า พ , อสุทินน์ สกุลนี้มั่งคั่ง มี 
ทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องอุปกรณ์ที่น่าปลื้มใจมาก มีข้าวเปลือกเป็น 
ทรัพยากรมาก พ'อสุทินน์ คั่งนั้นพ่อจงให้พืชพันธุไว้บ้าง พวกเจ้าลิจฉวีจะได้ไม่ริบทรัพย์สมบัติ 
ของเรา อันหาบุตรผู้สืบสกุลมิได้ไปเสียเลย. 

คุณโยม เฉพาะเรื่องนี้รูปอาจท่าได้ ท่านพระสุทินน์ตอบแล้วจูงแขนปุราณทุติขิกาพาเข้าป่า 
มหาวัน เป็นผู้มีความเห็นว่าไม่มีโทษ เพราะสิกขาบทย้งมิได้ทรงบัญญัติ จึงเสพเมถุนธรรมกับ 
ปุราณทุดึขิกา ๓ ครั้ง นางได้ตั้งครรภ์เพราะอัฌาจารนั้น. 

เทพเจ้ากระจายเสียง 

[๑๘] เหล่าภุมเทพกระจายเสียงว่า ท่านผู้เจริญ โอ ภิกษุสงฆ์ไม , มีเสนียดไม่มีโทษ 
พระสุทินน์กลันทบุตรก่อเสนียดขึ้นแล้ว ก่อโทษขึ้นแล้ว เทพชั้นจาตุมหาราช ได้สดับเสียง 
เหล่าภุมเทพแล้วกระจายเสียงต่อไป เทพชั้นดาวดึงส์เทพชั้นยามาเทพชั้นดุสิตเทพชั้น 
นิมมานรดี เทพชั้นปรนิมมิตวสวดี เทพที่นับเนื่องในหมู , พรหมได้สดับเสียงแล้วกระจายเสียงกัน 
ต่อๆ ไปว่า ท่านผู้เจริญ โอ ภิกษุสงฆ์ไม่มีเสนียด ไม่มีโทษ พระสุทินน์กลันทบุตรก่อ 

เสนียดขึ้นแล้ว ก่อโทษขึ้นแล้ว โดยทันใดนั้น ครู่หนึ่งนั้น เสียงได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลก 

โ!!^!! 

ดวยอาการอย่างนแล. 

สมัยต่อมา ปุราณทุติขิกา 1 ของท่านพระสุทินน์อาศัยความแก่แห่งครรภ์นั้น คลอดบุตร 
แล้ว จึงพวกสหายของท่านพระสุทินน์ได้ตั้งชื่อทารกนั้นว่า พืชกะ ตั้งชื่อปุราณทุดึขิกาของท่าน 
พระสุทินน์ว่า พืชกมาตา ตั้งชื่อท่านพระสุทินน์ว่า พืชกปิตา ภายหลังเขาทั้งสองได้ออกจาก 
เรือนบวชเป็นบรรพชิต ท่าให้แจ้งซึ่งพระอรหัตแล้ว. 

พระสุทินน์เกิดวิปฏิสาร 

[๑๙] ครั้งนั้น ความรำคาญ ความเดือดร้อน ได้เกิดแก่ท่านพระสุทินน์ว่า มิใช่ลาภ 
ของเราหนอ ลาภของเราไม , มีหนอ เราได้ชั่วแล้วหนอ เราไม , ได้ดีแล้วหนอ เพราะเราบวชใน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 24 

พระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดือย่างนี้แล้ว ยังไม , สามารถประพฤติพรหมจรรย์ ให้ 
บริบูรณ์บริสุทธิ”ได้ตลอดชีวิต เพราะความรำคาญนั้นแหละ เพราะความเดือดร้อนนั้นแหละ ท่านได้ 
ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็น มีเรื่องในใจ 
มีใจหดหู่ มีทุกข์โทมนัส มีวิปฏิสาร ซบเซาแล้ว. 

จึงบรรดาภิกษุที่เป็นสหายของท่านพระสุทินน์ ได้กล่าวคำนั้กะท่านพระสุทินน์ว่า อาวุโส 
สุทินน์ เมื่อก่อนคุณเป็นผู้มีผิวพรรณ มีอินทรีย์สมบูรณ์ มีสีหน้าสดใส มีฉวีวรรณผุดผ่อง 
มีนั้ามีนวล บัดนั้ดูคุณ 1 ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่ง 
ด้วยเอ็น มีเรื่องในใจ มีใจหดหู่ มีทุกข์โทมนัส มีวิปฏิสาร ซบเซาอยู่ คุณจะไม่ยินดีประพฤติ 
พรหมจรรย์กระมังหนอ? 

อาวุโสทั้งหลาย ความจริง มิใช่ว่าผมจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ พระสุทินน์ค้าน 
แล้วแถลงความจริงว่า เพราะบาปกรรมที่ผมท่าไว้มีอยู่ ผมได้เสพเมถุนธรรมในปุราณทุดึขิกา 
ผมจึงได้มีความรำคาญ ความเดือดร้อนว่า มิใช่ลาภของเราหนอ ลาภของเราไม่มีหนอ เราได้ชั่ว 
แล้วหนอ เราไม , ได้ดีแล้วหนอ เพราะเราบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีอย่างนี้ 
แล้ว ยังไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ”ได้ตลอดชีวิต ดังนี้. 

อาวุโส สุทินน์ จริง การที่คุณบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีอย่างนี้ 
แล้ว ยังไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ”ได้ตลอดชีวิตนั้น พอที่คุณจะรำคาญ 
พอที่คุณจะเดือดร้อน. 

อาวุโส ธรรมอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกำหนัด 
ไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัด เพื่อความพราก ไม , ใช่เพื่อความประกอบ เพื่อความไม , ลือมั่น ไม่ใช่ 
เพื่อมีความถือมั่น มิใช่หรือ? เมื่อธรรมชื่อนั้น อันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว เพื่อคลาย 
ความกำหนัด คุณยังจะคิดเพื่อมีความกำหนัด เมื่อทรงแสดงเพื่อความพราก คุณยังจักคิดเพื่อ 
ความประกอบ เมื่อทรงแสดงเพื่อความไม , ถือมั่น คุณยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น. 

อาวุโส ธรรมอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อเป็นที่สำรอกแห่ง 
ราคะ เพื่อเป็นที่สร่างแห่งความเมา เพื่อเป็นที่ดับสูญแห่งความระหาย เพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่ง 
อาลัย เพื่อเป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัฏฏะ เพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตัณหา เพื่อคลายความกำหนัด เพื่อ 
ความดับทุกข์ เพื่อนิพพานมิใช่หรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 25 

อาวุโส การละกาม การกำหนดรู้ความหมายในกาม การกำจัดความระหายในกาม การ 
เพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกาม การระงับความกลัดกลุ้มเพราะกาม พระผู้มีพระภาคตรัสบอก 
ไว้แล้วโดยอเนกปริยาย มิใช่หรือ? 

อาวุโส การกระทำของคุณนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำของคุณนั่น เป็นไปเพื่อ 
ความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ย้งไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใส 
แล้ว. 

ภิกษุสหายเหล่านั้น ติเตียนท่านพระสุบินน์โดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ได้กราบทูลเนื้อ 
ความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท 

[๒๐] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นมูลเค้านั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระสุบินน์ว่า ดูกรสุบินน์ ข่าวว่าเธอ 
เสพเมถุนธรรม ในปุราณทูติยิกา จริงหรือ? 

ท่านพระสุบินน์ทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระท่าของเธอนั่น ไม่เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรท่าเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีอย่างนี้ 
แล้ว ไฉนจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธได้ตลอดชีวิตเล่า. 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกำหนัด ไม่ใช่ 
เพื่อมีความกำหนัด เพื่อความพราก ไม , ใช่เพื่อความประกอบ เพื่อความไม , ถือนั่น ไม , ใช่เพื่อมี 
ความถือนั่นมิใช่หรือ? เมื่อธรรมชื่อนั้นอันเราแสดงแล้ว เพื่อคลายความกำหนัด เธอยังชักคิด 
เพื่อมีความกำหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความ 
ไม , ถือนั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือนั่น. 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะ เพื่อ 
เป็นที่สร่างแห่งความเมา เพื่อเป็นที่ดับสูญแห่งความระหาย เพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอาลัย เพื่อ 
เป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัฏฏะ เพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตัณหา เพื่อเป็นที่สำรอกแห่งตัณหา เพื่อเป็นที่ดับ 
แห่งตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาชื่อวานะ มิใช่หรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 26 

ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกำหนดรู้ความหมายในกาม การกำจัดความระหายในกาม 
การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกาม การระงับความกลัดกลุ้มเพราะกาม เราบอกไว้แล้วโดย 
อเนกปริยาย มิใช่หรือ? 

ดูกรโมฆบุรุษ องค์กำเนิด อันเธอสอดเข้าในปากอสรพิษที่มีพิษร้าย ยังดีกว่า อันองค์ 
กำเนิดที่เธอสอดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุคามไม่ดีเลย องค์กำเนิดอันเธอสอดเข้าในปากงูเห่า 
ยังดีกว่า อันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุคาม ไม , ดีเลย องค์กำเนิดอันเธอ 
สอดเข้าในหลุมถ่านที่ไฟติดลุกโชนยังดีกว่า อันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าในองค์กำเนิดของมาตุคาม 
ไม่ดีเลย. 

ข้อที่เราว่าดีนั้น เพราะเหตุไร? 

เพราะบุคคลผู้สอดองค์กำเนิดเข้าในปากอสรพิษเป็นต้นนั้น พึงถึงความตาย หรือ 
ความทุกข์เพียงแค่ตาย ซึ่งมีการกระทำนั้นเป็นเหตุ และเพราะการกระทำนั้นเป็นปัจจัย เบื้องหน้า 
แต่แตกกายตายไป ไม , พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนบุคคลผู้ทำการสอดองค์กำเนิด 
เข้าในองค์กำเนิดของมาตุคามนั้น เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไป พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก ซึ่งมีการกระทำนี้เป็นเหตุ. 

ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อการกระทำนั้น มีโทษอยู่ เธอยังชื่อว่าได้ต้องอสัทธรรม อันเป็น 
เรื่องของชาวบ้าน เป็นมรรยาทของคนชั้นตํ่า อันชั่วหยาบ มีนี้าเป็นที่สุด มีในที่ลับ เป็นของ 
คนคู่ อันคนคู่พึงร่วมกันเป็นไป เธอเป็นคนแรกที่กระทำอกุศลธรรม เป็นหัวหน้าของคนเป็น 
อันมาก การกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อ 
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำของเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม่ 
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างลื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว. 

พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระสุทินน์โดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่งความ 
เป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ ความ 
คลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความ 
มักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม , สะสม การ 
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่ 
เรื่องนั้น แก , ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัย 
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 27 

เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิด 
ในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระปฐมบัญญัติ 

๑. ก็ภิกษุใดเสพเมถุนธรรม เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ 

ก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ 
สุทินนภาณวาร จบ 
เรื่องลิงตัวเมีย 

[๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเอาเหยื่อส่อลิงตัวเมียในป่ามหาวัน เขตพระนคร 
เวสาลี แล้วเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนั้นเสมอ ครั้นเวลาเช้า ภิกษุนั้นครองอันตรวาสกแล้ว 
ถือบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครเวสาลี 

ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูปเที่ยวจาริกตามเสนาสนะ เดินผ่านเข้าไปทางที่อยู่ของภิกษุนั้น 
ลิงตัวเมียนั้นแลเห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังเดินมาแต่ไกลเทียว ครั้นแล้วได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น 
ยกสะเอวบ้าง โก่งหางบ้าง แอ่นตะโพกบ้าง ทำนิมิตบ้าง เบื้องหน้าภิกษุเหล่านั้น จึงภิกษุ 
เหล่านั้นสันนิษฐานว่า ภิกษุเจ้าของถิ่นเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนั้แน่ ไม่ต้องสงสัย แล้วแฝง 
อยู่ ณ ที่กำบังแห่งหนึ่ง. 

เมื่อภิกษุเจ้าของถิ่นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครเวสาลี ถือบิณฑบาตกลับมาแล้ว ลิงตัวเมีย 
นั้นได้เข้าไปหา ครั้นภิกษุเจ้าของถิ่นฉันบิณฑบาตนั้นส่วนหนึ่งแล้ว ได้ให้แก่มันส่วนหนึ่ง 
เมื่อมันกินอาหารส่วนนั้นแล้วได้แอ่นตะโพกให้ จึงภิกษุนั้นเสพเมถุนธรรมในมัน. 

ทันใด ภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกะภิกษุนั้นว่า อาวุโส พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้วมิใช่หรือ เหตุไร คุณจึงได้เสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมียนั้เล่า? 

จริงขอรับ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว ภิกษุนั้นสารภาพแล้วก้านว่า 
แต่พระบัญญัตินั้นเฉพาะหญิงมนุษย์ไม่เกี่ยวถึงสัตว์ติรัจฉานตัวเมีย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 28 

อาวุโส พระบัญญัตินั้น ย่อมเป็นเหมือนกันทั้งนั้นมิใช่หรือ? การกระทำของคุณนั่น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม , ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรทำคุณไม่บวชในพระธรรม 
วินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีอย่างนี้แล้ว ไฉนจึงไม , สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ 
บริสุทธิ”ได้ตลอดชีวิตเล่า. 

อาวุโส ธรรมอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว'โดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกำหนัด 
ไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัด เพื่อความพราก ไม , ใช่เพื่อความประกอบ เพื่อความไม , ถือนั่น ไม่ใช่ 
เพื่อมีความถือนั่นมิใช่หรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว เพื่อคลายความ 
กำหนัด คุณยังจักคิดเพื่อมีความกำหนัด เมื่อทรงแสดงเพื่อความพราก คุณยังจักคิดเพื่อความ 
ประกอบ เมื่อทรงแสดงเพื่อความไม , ถือนั่น คุณยังจักคิดเพื่อมีความถือนั่น. 

อาวุโส ธรรมอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว'โดยอเนกปริยาย เพื่อเป็นที่สำรอกแห่ง 
ราคะ เพื่อเป็นที่สร่างแห่งความเมา เพื่อเป็นที่ดับสูญแห่งความระหาย เพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่ง 
อาลัย เพื่อเป็นที่เข้าไปดัดแห่งวัฏฏะ เพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตัณหา เพื่อเป็นที่สำรอกแห่งตัณหา 
เพื่อเป็นที่ดับแห่งตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาชื่อวานะ มิใช่หรือ? 

อาวุโส การละกาม การกำหนดรู้ความหมายในกาม การกำจัดความระหายในกาม การ 
เพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกาม การระงับความกลัดกลุ้มเพราะกาม พระผู้มีพระภาคตรัสบอก 
ไว้แล้วโดยอเนกปริยาย มิใช่หรือ? 

อาวุโส การกระทำของคุณนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำของคุณนั่น เป็นไปเพื่อ 
ความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใส 
แล้ว. 

ภิกษุเหล่านั้น ติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ได้กราบทูลเนื้อความนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค. 

ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติอนุบัญญัติ ๑ 

[๒๒] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นมูลเค้านั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุนั้นว่า ดูกรภิกษุ ข่าวว่าเธอเสพเมถุนธรรม 
ในลิงตัวเมีย จริงหรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 29 

จริง พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุนั้นทูลสารภาพ? 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวไว้ดี 
อย่างนี้แล้ว ไฉนจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธได้ตลอดชีวิตเล่า. 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกำหนัด ไม่ใช่ 
เพื่อมีความกำหนัด เพื่อความพราก ไม , ใช่เพื่อความประกอบ เพื่อความไม , ถือมั่น ไม , ใช่เพื่อมี 
ความถือมั่นมิใช่หรือ? เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัด เธอยังจักคิดเพื่อ 
มีความกำหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความ 
ไม , ถือมั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น. 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะ เพื่อ 
เป็นที่สร่างแห่งความเมา เพื่อเป็นที่ดับสูญแห่งความระหาย เพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอาลัย 
เพื่อเป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัฏฏะ เพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตัณหา เพื่อเป็นที่สำรอกแห่งตัณหา เพื่อเป็นที่ 
ดับแห่งตัณหา เพื่อออกไปจากตัณหาชื่อวานะ มิใช่หรือ? 

ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกำหนดรู้ความหมายในกาม การกำจัดความระหายในกาม 
การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกาม การระงับความกลัดกลุ้มเพราะกาม เราบอกไว้แล้วโดย 
อเนกปริยาย มิใช่หรือ? 

ดูกรโมฆบุรุษ องค์กำเนิดอันเธอสอดเข้าในปากอสรพิษที่มีพิษร้าย ยังดีกว่า อันองค์ 
กำเนิดที่เธอสอดเข้าในองค์กำเนิดของลิงตัวเมีย ไม่ดีเลย องค์กำเนิดอันเธอสอดเข้าในปากงูเห่า 
ยังดีกว่า อันองค์กำเนิดที่สอดเข้าในองค์กำเนิดของลิงตัวเมีย ไม่ดีเลย องค์กำเนิดอันเธอสอด 
เข้าในหลุมถ่านที่ไฟติดลุกโชน ยังดีกว่า อันองค์กำเนิดที่เธอสอดเข้าในองค์กำเนิดของลิงตัวเมีย 
ไม่ดีเลย. 

ข้อที่เราว่าดีนั้น เพราะเหตุไร? 

เพราะบุคคลผู้สอดองค์กำเนิดเข้าในปากอสรพิษเป็นต้นนั้น พึงถึงความตาย หรือความ 
ทุกข์เพียงแค่ตาย ซึ่งมีการกระทำนั้นเป็นเหตุ และเพราะการกระทำนั้นเป็นปัจจัย เบื้องหน้าแต่ 
แตกกายตายไป ไม่พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนบุคคลผู้ทำการสอดองค์กำเนิดเข้า 
ในองค์กำเนิดของลิงตัวเมียนั้น เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไป พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก ซึ่งมีการกระทำนี้เป็นเหตุ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 30 

ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อการกระทำนั้นมีโทษอยู่ เธอยังชื่อว่าได้ต้องอสัทธรรม อันเป็นเรื่อง 
ของชาวน้าน เป็นมรรยาทของคนชั้นตํ่า อันชั่วหยาบ มีนั้าเป็นที่สุด มีในที่ลับ เป็นของคนคู่ 
อันคนคู่พึงร่วมกันเป็นไป การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว... ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอ 
พึงยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้- 

พระอนุบัญญัติ ๑ 

๑. อนึ่ง ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแม้ในสัตว์ติรัจฉานตัวเมีย เป็น 
ปาราชิก หาสังวาสมิได้. 

ก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการ 

ฉะนึ. 

เรื่องลิงตัวเมีย ๒ จบ. 

เรื่องภิกษุวัชชีบุตร 

[๒๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุวัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลีหลายรูป ฉันอาหารพอแก่ 
ความต้องการ จำวัดพอแก , ความต้องการ สรงนั้าพอแก่ความต้องการ ครั้นแล้วทำในใจ 
โดยไม , แยบคาย ไม่บอกคืนสิกขา ไม , ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง ได้เสพเมถุนธรรม สมัยลื่น 
วัชชีบุตรพวกนั้น ถูกความพินาศแห่งญาติกระทบแล้วบ้าง ถูกความวอดวายแห่งโภคะพะพาน 
แล้วบ้าง ถูกความเสื่อมคือโรคเบียดเบียนแล้วบ้าง จึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ แล้วกล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านพระอานนท์ เจ้าข้า พวกกระผมไม่ใช่เป็นคนติเตียนพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เป็นคน 
ติเตียนพระธรรม ไม่ใช่เป็นคนติเตียนพระสงฆ์ พวกกระผมเป็นคนติเตียนตน ไม่ใช่เป็นคน 
ติเตียนคนลื่น พวกกระผมซึ่งบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีอย่างนี้แล้ว ไม่ 
สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธได้ตลอดชีวิตนั้นแหละ เป็นคนไม่มีวาสนา เป็น 
คนมีบุญน้อย ท่านพระอานนท์เจ้าข้า แม้บัดนี้ล้าพวกกระผมพึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบท 
ในสำนักพระผู้มีพระภาค แม้บัดนี้พวกกระผมจะพึงเป็นผู้เห็นแจ้งซึ่งกุศลธรรม หมั่นประกอบ 
ความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรมอยู่ตลอดเบื้องต้นแห่งราตรีและเบื้องปลายแห่งราตรี ท่าน 
#๑ ต้องการพิสดารพึงลูหน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๒๔ ๒ โดยมากปรากฏว่า มักกฏีสิกขาบท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 31 

พระอานนท์เจ้าข้า พวกกระผมขอโอกาส ขอท่านได้โปรดกรุณากราบทูลความข้อนี้แด่พระผู้มี 
พระภาค. 

ได้ จ้ะ ท่านพระอานนท์รับคำของพวกวัชชีบุตรชาวพระนครเวสาลี แล้วเข้าเฝ็าพระผู้มี 
พระภาค กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ การที่ตถาคตจะพึงถอนปาราชิกสิกขาบทที่บัญญัติ 
แล้วแก่สาวกทั้งหลาย เพราะเหตุแห่งพวกวัชชีหรือพวกวัชชีบุตรนั้น ไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาส. 

ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ ๒ 

[๒๔] ครั้งนั้นพระองค์ทรงกระท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นมูลเค้านั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดแลเป็นภิกษุ ไม่บอกคืน 
สิกขา ไม่ท่าความเป็นผู้ทูรพลให้แจ้ง เสพเมถุนธรรม ผู้นั้นมาแล้ว สงฆ์ไม่พึงอุปสมบทให้ 
ส่วนผู้ใดแล เป็นภิกษุ บอกคืนสิกขา ท่าความเป็นผู้ทูรพลให้แจ้ง แล้วเสพเมถุนธรรม 
ผู้นั้นมาแล้ว สงฆ์พึงอุปสมบทให้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง 
อย่างนั้ว่าดังนี้:- 

พระอนุบัญญัติ ๒ 

๑. อนึ่ง ภิกษุใด ถึงพร้อมซึ่งสิกขาบทและสาชีพของภิกษุทั้งหลายแล้ว ไม่ 
บอกคืนสิกขา ไม่ท่าความเป็นผู้ทูรพลให้แจ้ง เสพเมถุนธรรม โดยที่สุดแม้ในสัตว์ 
ติรัจฉานตัวเมีย เป็นปาราชิก หาสังวาส มิได้. 

สักขาบทวิภังค์ 

[๒๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติ 
อย่างใด มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์อย่างใด 
เป็นเถระก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนึ่ง -.. ใด. 

[๒๖] บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุ 
เพราะอรรถว่าประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าทรงผืนผ้าที่ถูกท่าลายแล้ว ชื่อว่า 
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นเอหิภิกษุ ชื่อว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 32 

ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็น 
ผู้เจริญ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่ามีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นพระเสขะ ชื่อว่า 
ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้อันสงฆ์พร้อมเพรียงกัน 
อุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุที่สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะนี้ชื่อว่า ภิกษุ 
ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

[๒๗] บทว่า สิกขา ได้แก่สิกขา ๓ ประการคือ อธิสีลสิขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญา- 
สิกขา บรรดาสิกขา ๓ ประการเหล่านั้น อธิสีลสิกขานี้ชื่อว่า สิกขา ที่ทรงประสงค์ใน 
อรรถนี้. 

[๒๘] ชื่อว่า สาชีพ อธิบายว่า สิกขาบทใด ที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ สิกขาบท 
นั้น ชื่อว่า สาชีพ ภิกษุศึกษาในสาชีพนั้น เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่า ถึงพร้อมซึ่งสาชีพ. 

[๒๙] คำว่า ไม่บอกคืนสิกขา ไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง ทรงอธิบายไว้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย การทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืนก็มี ภิกษุทั้งหลาย 
การทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาเป็นอันบอกคืนก็มี. 

ลักษณะสิกขาที่ไม่เป็นอันบอกคืน [๑๖๐ บท] 

[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การกระทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอัน 
บอกคืน เป็นอย่างไร? 

กล่าวบอกคืนด้วยคำรำพึงว่าไฉนหนอ [๑๔ บท] 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสัน ไม่ยินดี ใคร , จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 33 

๒. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นอุบาสก ปรารถนา 
ความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็นเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็น 
สาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร 
ย่อมกล่าวให้ผู้อื่นทราบว่า ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระธรรม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ 
ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน 

๓. -..ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระสงฆ์... 

๔. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนสิกขา ... 

๕. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนวินัย -.. 

๖.-..ไฉนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนปาติโมกข์... 

๗. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนอุเทศ ... 

๘. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอุปัชฌายะ -.. 

๙.-..ไฉนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอาจารย์... 

๑๐. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระสัทธิวิหาริก -.. 

๑๑. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก ... 

๑๒. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระผู้ร่วมอุปัชฌายะ -.. 

๑๓.-..ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระผู้ร่วมอาจารย์... 

๑๔. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ 
ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำรำพึงว่า ไฉนหนอ [๘ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความเป็น 
สมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงเป็นคฤหัสถ์ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 34 

๒. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงเป็นอุบาสก .-. 

๓. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงเป็นอารามิก ... 

๔. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงเป็นสามเณร -.. 

๕. -..ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงเป็นเดียรถีย์... 

๖.-..ไฉนหนอข้าพเจ้าพึงเป็นสาวกเดียรถีย์... 

๗. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่สมณะ -.. 

๘. -.. ไฉนหนอ ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้ 
อย่างนี้ก็เชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

กล่าวว่าบอกคืนด้วยคำปริกัป ว่า ก็ถ้าว่า [๑๔ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

๒. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระธรรม ... 

๓. -.. ก็ถ้าว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระสงฆ์... 

๔. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนสิกขา ... 

๕. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนวินัย -.. 

๖.-..ก็ถ้าว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนปาติโมกข์... 

๗. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนอุเทศ ... 

๘. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอุปัชฌายะ -.. 

๙.-..ก็ถ้าว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอาจารย์... 

๑๐. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระสัทธิริหาริก .-. 

๑๑. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก -.. 

๑๒. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระผู้ร่วมอุปัชฌายะ -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 35 

๑๓. -.. ก็ถ้าว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระผู้ร่วมอาจารย์... 

๑๔. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ 
ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำปริกัป ว่า ก็ถ้าว่า [๘ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นคฤหัสถ์ ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

๒. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นอุบาสก -.. 

๓. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นอารามิก -.. 

๔. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นสามเณร -.. 

๕. -.. ก็ถ้าว่าข้าพเจ้าพึงเป็นเดียรถีย์... 

๖. -.. ก็ถ้าว่าข้าพเจ้าพึงเป็นสาวกเดียรถีย์... 

๗. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่สมณะ -.. 

๘. -.. ก็ถ้าว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ 
ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

กล่าวบอกคืนด้วยคำปริกัป ว่า หากว่า [๑๔ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่เป็นสมณะ ปรารถนาความ 
เป็นผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้อื่นทราบว่า หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระ- 
พุทธเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็น 
อันบอกคืน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 36 

๒. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระธรรม ... 

๓. -..หากว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระสงฆ์... 

๔. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนสิกขา ... 

๕. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนวินัย -.. 

๖. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนปาติโมกข์ ... 

๗. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนอุเทศ ... 

๘. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอุปัชฌายะ -.. 

๙.-..หากว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอาจารย์... 

๑๐. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระสัทธิหาริก -.. 

๑๑. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก -.. 

๑๒. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระผู้ร่วมอุปัชฌายะ -.. 

๑๓. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระผู้ร่วมอาจารย์ -.. 

๑๔. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี 
ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำปริกัป ว่า หากว่า [๘ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า หากว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นคฤหัสถ์. ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

๒. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นอุบาสก -.. 

๓. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นอารามิก -.. 

๔. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นสามเณร -.. 

๕. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นเดียรถีย์ -.. 

๖. -..หากว่าข้าพเจ้าพึงเป็นสาวกเดียรถีย์... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 37 

๗. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่สมณะ -.. 

๘. -.. หากว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มิ , ใช่เชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ 
ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

กล่าวบอกคืนด้วยคำปริกัป ว่า ผิว่า [๑๔ บท] 

๑. อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่เป็นสมณะ ปรารถนาความ 
เป็นผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้อื่นทราบว่า ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้า. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอัน 
บอกคืน. 

๒. ... ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระธรรม ... 

๓. -.. ผิว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระสงฆ์... 

๔. -.. ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนสิกขา ... 

๕. -.. ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนวินัย -.. 

๖. ... ผิว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนปาติโมกข์... 

๗. -.. ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนอุเทศ ... 

๘. -.. ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอุปัชฌายะ -.. 

๙. -.. ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอาจารย์ -.. 

๑๐. ... ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระสัทธิริหาริก -.. 

๑๑. ... ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก .-. 

๑๒. ... ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระผู้ร่วมอุปัชฌายะ -.. 

๑๓. ... ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระผู้ร่วมอาจารย์ -.. 

๑๔. ... ผิว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ 
ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาบทไม่เป็นอันบอกคืน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 38 

กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำปริกัป ว่า ผิว่า [๘ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า ผิว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นคฤหัสถ์. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

๒. ... ผิว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นอุบาสก -.. 

๓. -.. ผิว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นอารามิก -.. 

๔. ... ผิว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นสามเณร ... 

๕. ... ผิว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นเดียรถีย์ -.. 

๖. ... ผิว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นสาวกเดียรถีย์ -.. 

๗. -.. ผิว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่สมณะ -.. 

๘. -.. ผิว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ 
ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

กล่าวบอกคืนด้วยคำปริกัป ว่า มีความดำริ [๑๔ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า ข้าพเจ้ามีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงบอก 
คืนพระพุทธเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่ 
เป็นอันบอกคืน. 

๒. ... มีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระธรรม ... 

๓. ...มีความดำริว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระสงฆ์... 

๔. ... มีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนสิกขา ... 

๕. ... มีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนวินัย -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 39 

๖....มีความดำริว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนปาติโมกข์... 

๗. ... มีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนอุเทศ ... 

๘. ... มีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอุปัชฌายะ -.. 

๙. ...มีความดำริว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอาจารย์... 

๑๐. ... มีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระสัทธิริหาริก -.. 

๑๑. ... มีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอันเตวาสิก -.. 

๑๒. ... มีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระผู้ร่วมอุปัชฌายะ -.. 

๑๓....มีความดำริว่าข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระผู้ร่วมอาจารย์... 

๑๔. ... มีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่าง 
นี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำปริกัป ว่า มีความดำริว่า [๘ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินยอม ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
สมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้อื่นทราบว่า ข้าพเจ้ามีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงเป็น 
คฤหัสถ์. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอัน 
บอกคืน 

๒. ... ข้าพเจ้ามีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นอุบาสก -.. 

๓. -.. ข้าพเจ้ามีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นอารามิก -.. 

๔. -.. ข้าพเจ้ามีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นสามเณร -.. 

๕. ...ข้าพเจ้ามีความดำริว่าข้าพเจ้าพึงเป็นเดียรถีย์... 

๖. -..ข้าพเจ้ามีความดำริว่าข้าพเจ้าพึงเป็นสาวกเดียรถีย์... 

๗. -.. ข้าพเจ้ามีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่สมณะ -.. 

๘. ... ข้าพเจ้ามีความดำริว่า ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 40 
อ้างวัตถุที่รำลึก [๑๗ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า ข้าพเจ้าระลึกถึงมารดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

๒. -.. ข้าพเจ้าระลึกถึงบิดา ... 

๓. ... ข้าพเจ้าระลึกลึงพี่ชายน้องชาย -.. 

๔. ... ข้าพเจ้าระลึกถึงพี่หญิงน้องหญิง ... 

๕. ... ข้าพเจ้าระลึกถึงบุตร -.. 

๖. -.. ข้าพเจ้าระลึกถึงธิดา ... 

๗. -.. ข้าพเจ้าระลึกถึงภริยา ... 

๘. ... ข้าพเจ้าระลึกถึงหมู่ญาติ ... 

๙. -.. ข้าพเจ้าระลึกถึงหมู่มิตร -.. 

๑๐. -.. ข้าพเจ้าระลึกถึงบ้าน -.. 

๑๑. -.. ข้าพเจ้าระลึกถึงนิคม ... 

๑๒. ... ข้าพเจ้าระลึกถึงนา ... 

๑๓. -.. ข้าพเจ้าระลึกถึงสวน -.. 

๑๔. -.. ข้าพเจ้าระลึกถึงเงิน -.. 

๑๕. -.. ข้าพเจ้าระลึกถึงทอง -.. 

๑๖. -.. ข้าพเจ้าระลึกถึงศิลปะ -.. 

๑๗. -.. ข้าพเจ้าหวนรำลึกถึงการหัวเราะ การเจรจา การเล่นในครั้งก่อน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

แสดงความห่วงใย [๙ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความเป็น 
สมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 41 

ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้อื่นทราบว่า มารดาของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดู 
ท่าน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขา ไม่เป็นอัน 
บอกคืน. 

๒. ... บิดาของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูท่าน ... 

๓. ... พี่ชายน้องชายของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูเขา ... 

๔. ... พี่หญิงน้องหญิงของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูเขา ... 

๕. ... บุตรของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูเขา ... 

๖. ... ธิดาของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูเขา ... 

๗. -.. ภริยาของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูเขา ... 

๘. -.. หมู , ญาติของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูเขา ... 

๙. -.. หมู่มิตรของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูเขา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่า 
การทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

อ้างที่อยู่ที่อาศัย [๑๖ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้อื่นทราบว่า มารดาของข้าพเจ้ามี ท่านจักเลี้ยงดูข้าพเจ้า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 
๒. ... บิดาของข้าพเจ้ามี ท่านชักเลี้ยงดูข้าพเจ้า ... 

๓. -.. พี่ชายน้องชายของข้าพเจ้ามี เขาจักเลี้ยงดูข้าพเจ้า ... 

๔. -.. พี่หญิงน้องหญิงของข้าพเจ้ามี เขาจักเลี้ยงดูข้าพเจ้า ... 

๕. ... บุตรของข้าพเจ้ามี เขาจักเลี้ยงดูข้าพเจ้า ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 42 

๖. ... ธิดาของข้าพเจ้ามี เขาจักเลี้ยงดูข้าพเจ้า ... 

๗. ... ภริยาของข้าพเจ้ามี เขาชักเลี้ยงดูข้าพเจ้า ... 

๘. -.. หมู , ญาติของข้าพเจ้ามี พวกเขาชักเลี้ยงดูข้าพเจ้า ... 

๙. -.. หมู่มิตรของข้าพเจ้ามี พวกเขาชักเลี้ยงดูข้าพเจ้า ... 

๑๐. ... น้านของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าชักเลี้ยงชีพได้แม้ด้วยบ้านนั้น ... 

๑๑. -.. นิคมของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าชักเลี้ยงชีพได้แม้ด้วยนิคมนั้น -.. 

๑๒. -.. นาของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าชักเลี้ยงชีพได้แม้ด้วยนานั้น -.. 

๑๓. -.. สวนของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าชักเลี้ยงชีพได้แม้ด้วยสวนนั้น -.. 

๑๔. ... เงินของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าชักเลี้ยงชีพได้แม้ด้วยเงินนั้น -.. 

๑๕. ... ทองของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าชักเลี้ยงชีพได้แม้ด้วยทองนั้น ... 

๑๖. -.. ศิลปะของข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าชักเลี้ยงชีพได้แม้ด้วยศิลปะนั้น -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม , เป็นอันบอกคืน. 

อ้างว่าพรหมจรรย์ทำได้ยาก [๘ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า พรหมจรรย์ทำได้ยาก. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
แม้อย่างนั้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

๒. ... พรหมจรรย์ทำไม , ได้ง่าย -.. 

๓. ... พรหมจรรย์ประพฤติได้ยาก -.. 

๔. ... พรหมจรรย์ประพฤติไม , ได้ง่าย -.. 

๕. ... ข้าพเจ้าไม , อาจ ... 

๖. -.. ข้าพเจ้าไม่สามารถ -.. 

๗. -.. ข้าพเจ้าไม่ยินดี ... 

๘. ... ข้าพเจ้าไม่ยินดียิ่ง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนึก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพล 
ให้แจ้ง และสิกขาไม่เป็นอันบอกคืน. 

รวมลักษณะสิกขาที่ไม่เป็นอันบอกคืน ๑๖๐ บาท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 43 

ลักษณะสิกขาที่เป็นอันบอกคืน [๗๘ บท] 

กล่าวบอกคืนด้วยคำเป็นปัจจุบัน [๑๔ บท] 

[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน 
เป็นอย่างไร? 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า ข้าพเจ้าบอกคืนพระพุทธเจ้า. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย แม้อย่างนี้ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 

๒. ... ข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรม ... 

๓. -..ข้าพเจ้าบอกคืนพระสงฆ์... 

๔. ... ข้าพเจ้าบอกคืนสิกขา ... 

๕. ... ข้าพเจ้าบอกคืนวินัย -.. 

๖. -.. ข้าพเจ้าบอกคืนปาติโมกข์ ... 

๗. -.. ข้าพเจ้าบอกคืนอุเทศ ... 

๘. ... ข้าพเจ้าบอกคืนพระอุปัชฌายะ -.. 

๙.-..ข้าพเจ้าบอกคืนพระอาจารย์... 

๑๐. -.. ข้าพเจ้าบอกคืนพระสัทธิวิหาริก -.. 

๑๑. -.. ข้าพเจ้าบอกคืนพระอันเตวาสิก -.. 

๑๒. -.. ข้าพเจ้าบอกคืนพระผู้ร่วมอุปัชฌายะ -.. 

๑๓.-..ข้าพเจ้าบอกคืนพระผู้ร่วมอาจารย์... 

๑๔. -.. ข้าพเจ้าบอกคืนพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำ 
ความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 44 

กล่าวกำหนดภาวะด้วยคำเป็นปัจจุบัน [๘ บท] 

๑. อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็นผู้ 
มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้อื่นทราบว่า ขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 

๒. ... ขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสก -.. 

๓. -.. ขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอารามิก .-. 

๔. -.. ขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นสามเณร -.. 

๕.-..ขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นเดียรถีย์... 

๖. ...ขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นสาวกเดียรถีย์... 

๗. -.. ขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้มิใช่สมณะ ... 

๘. -.. ขอท่านจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 

กล่าวบอกคืนด้วยคำเป็นปัจจุบันว่าไม่เกี่ยวข้อง [๑๔ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้อื่นทราบว่า ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระพุทธเจ้า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 

๒. ... ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระธรรม ... 

๓. -..ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระสงฆ์... 

๔. -.. ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยสิกขา ... 

๕. ... ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยวินัย -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 45 

๖. -.. ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยปาติโมกข์ -.. 

๗. -.. ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยอุเทศ ... 

๘. ... ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระอุปัชฌายะ -.. 

๙.-..ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระอาจารย์... 

๑๐. -.. ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระสัทธิริหาริก -.. 

๑๑. -.. ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระอันเตวาสิก -.. 

๑๒. ... ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระผู้ร่วมอุปัชฌายะ -.. 

๑๓.-..ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระผู้ร่วมอาจารย์... 

๑๔. -.. ข้าพเจ้าไม่เกี่ยวข้องด้วยพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่า 
การทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 

กล่าวบอกคืนด้วยคำว่าจะต้องการอะไร [๑๔ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระพุทธเจ้า. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 
๒. ... ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระธรรม ... 

๓. ...ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระสงฆ์... 

๔. -.. ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยสิกขา ... 

๕. ... ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยวินัย -.. 

๖.-..ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยปาติโมกข์... 

๗. -.. ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยอุเทศ ... 

๘. ... ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระอุปัชฌายะ -.. 

๙.-..ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระอาจารย์... 

๑๐. -.. ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระสัทธิริหาริก .-. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 46 

๑๑. -.. ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระอันเตวาสิก .-. 

๑๒. ... ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระผู้ร่วมอุปัชฌายะ -.. 

๑๓.-..ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระผู้ร่วมอาจารย์... 

๑๔. -.. ข้าพเจ้าจะต้องการอะไรด้วยพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ 
ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 

กล่าวบอกคืนด้วยคำว่า ไม่ต้องการ [๑๔ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็น 
ผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระพุทธเจ้า. 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 

๒. -.. ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระธรรม -.. 

๓. -..ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระสงฆ์... 

๔. -.. ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยสิกขา -.. 

๕. -.. ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยวินัย -.. 

๖. -.. ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยปาติโมกข์ -.. 

๗. -.. ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยอุเทศ -.. 

๘. -.. ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระอุปัชฌายะ -.. 

๙.-..ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระอาจารย์... 

๑๐. -.. ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระสิทธิวิหาริก -.. 

๑๑. -.. ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระอันเตวาสิก -.. 

๑๒. -.. ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระผู้ร่วมอุปัชฌายะ -.. 

๑๓.-..ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระผู้ร่วมอาจารย์... 

๑๔. -.. ข้าพเจ้าไม่ต้องการด้วยพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่า 
การทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 47 

กล่าวบอกคืนด้วยคำว่า พ้นดีแล้ว [๑๔ บท] 

๑. ก็อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กระสัน ไม่ยินดี ใคร่จะเคลื่อนจากความ 
เป็นสมณะ อึดอัด เบื่อหน่าย เกลียดชังความเป็นภิกษุ ปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ ปรารถนา 
ความเป็นอุบาสก ปรารถนาความเป็นอารามิก ปรารถนาความเป็นสามเณร ปรารถนาความเป็น 
เดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นสาวกเดียรถีย์ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็นผู้ 
มิใช่สมณะ ปรารถนาความเป็นผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร ย่อมกล่าวให้ผู้ลื่นทราบว่า ข้าพเจ้า 
พ้นดีแล้วจากพระพุทธเจ้า. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง 
และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 

๒. ... ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากพระธรรม ... 

๓. ...ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากพระสงฆ์... 

๔. -.. ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากสิกขา ... 

๕. ... ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากวินัย -.. 

๖.-..ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากปาติโมกข์... 

๗. -.. ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากอุเทศ ... 

๘. ... ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากพระอุปชฌายะ -.. 

๙.-..ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากพระอาจารย์... 

๑๐. -.. ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากพระสัทธิริหาริก -.. 

๑๑. -.. ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากพระอันเตวาสิก -.. 

๑๒. ... ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากพระผู้ร่วมอุปชฌายะ -.. 

๑๓....ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากพระผู้ร่วมอาจารย์... 

๑๔. ... ข้าพเจ้าพ้นดีแล้วจากพระเพื่อนพรหมจารี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่า 
การทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็นอันบอกคืน. 

รวมลักษณะสิกขาที่เป็นอันบอกคืน ๗๘ บท 
ไวพจน์แห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้น 

ก็อีกอย่างหนึ่ง ไวพจน์แห่งพระพุทธเจ้าก็ดี ไวพจน์แห่งพระธรรมก็ดี ไวพจน์แห่ง 
พระสงฆ์ก็ดี ไวพจน์แห่งสิกขาก็ดี ไวพจน์แห่งวินัยก็ดี ไวพจน์แห่งปาติโมกข์ก็ดี ไวพจน์แห่ง 
อเทศก็ดี ไวพจน์แห่งพระอปัชฌายะก็ดี ไวพจน์แห่งพระอาจารย์ก็ดี ไวพจน์แห่งพระสัทธิริหาริก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 48 

ก็ดี ไวพจน์แห่งพระอันเตวาสิกก็ดี ไวพจน์แห่งพระผู้ร่วมอุปัชฌายะก็ดี ไวพจน์แห่งพระผู้ร่วม 
อาจารย์ก็ดี ไวพจน์แห่งพระเพื่อนพรหมจารีก็ดี ไวพจน์แห่งคฤหัสถ์ก็ดี ไวพจน์แห่งอุบาสกก็ดี 
ไวพจน์แห่งอารามิกก็ดี ไวพจน์แห่งสามเณรก็ดี ไวพจน์แห่งเดียรถีย์ก็ดี ไวพจน์แห่งสาวก- 
เดียรถีย์ก็ดี ไวพจน์แห่งบุคคลผู้มิ , ใช่สมณะก็ดี ไวพจน์แห่งบุคคลผู้มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตรก็ดี 
แม้อย่างอื่นใด มีอยู่ ภิกษุย่อมกล่าวให้ผู้อื่นทราบด้วยไวพจน์เหล่านั้น อันเป็นอาการ เป็นลักษณะ 
เป็นนิมิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้อย่างนั้ก็ชื่อว่าการทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง และสิกขาก็เป็น 
อันบอกคืน. 

ลักษณะสิกขาที่ไม , เป็นอันบอกคืน 
[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขาไม่เป็นอันบอกคืนเป็นอย่างไร? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขา ย่อมเป็นอันภิกษุในธรรมวินัยนี้บอกคืนด้วยไวพจน์เหล่าใด 
อันเป็นอาการ เป็นเพศ เป็นนิมิต ภิกษุวิกลจริต บอกคืนสิกขาด้วยไวพจน์เหล่านั้น อันเป็น 
อาการ เป็นเพศ เป็นนิมิต สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน. 

ภิกษุบอกคืนสิกขาในสำนักภิกษุวิกลจริต สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 
ภิกษุมีจิตฟ้งซ่าน บอกคืนสิกขา สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 
ภิกษุบอกคืนสิกขา ในสำนักภิกษุผู้มีจิตฟ้ง 1 ซ่าน สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 
ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา บอกคืนสิกขา สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 
ภิกษุบอกคืนสิกขา ในสำนักภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา สิกขาย่อมไม่เป็นอัน 
บอกคืน 

ภิกษุบอกคืนสิกขาในสำนักสัตว์ดิรัจฉาน สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 
ภิกษุบอกคืนสิกขาในสำนักแห่งชนชาติมิลักขะ ด้วยภาษาชนชาติอริยกะ ถ้าเขาไม่เข้าใจ 
สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 49 

ภิกษุบอกคืนสิกขาในสำนักแห่งชนชาติอริยกะ ด้วยภาษาชนชาติมิลักขะ ถ้าเขาไม่เข้าใจ 
สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 

ภิกษุบอกคืนสิกขาในสำนักแห่งชนชาติอริยกะ ด้วยภาษาชนชาติอริยกะ ถ้าเขาไม่เข้าใจ 
สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 

ภิกษุบอกคืนสิกขาในสำนักแห่งชนชาติมิลักขะ ด้วยภาษาชนชาติมิลักขะ ถ้าเขาไม่เข้าใจ 
สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 

ภิกษุบอกคืนสิกขา โดยกล่าวเล่น สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 

ภิกษุบอกคืนสิกขา โดยกล่าวพลาด สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 

ภิกษุไม , ประสงค์จะประกาศ แต่เปล่งเสียงให้ได้ยิน สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 

ภิกษุประสงค์จะประกาศ แต่ไม , เปล่งเสียงให้ได้ยิน สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 

ภิกษุประกาศแก , ผู้ไม่เข้าใจความ สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 

ภิกษุไม , ประกาศแก , ผู้เข้าใจความ สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน 

ก็หรือภิกษุไม่ประกาศโดยประการทั้งปวง สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืนด้วยเหตุอย่างนี้แล. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๓] ที่ชื่อว่า เมถุนธรรม มีอธิบายว่า ธรรมของอสัตบุรุษ ประเพณีของชาวน้าน 
มรรยาทของคนชั้นตํ่า ธรรมอันชั่วหยาบ ธรรมอันมีนี้าเป็นที่สุด กิจที่ควรซ่อนเร้น ธรรมอันคน 
เป็นคู่ๆ พึงประพฤติร่วมกัน นี้ชื่อว่า เมถุนธรรม. 

[๓๔] ที่ชื่อว่า เสพ ความว่า ภิกษุใดสอดนิมิตเข้าไปทางนิมิต สอดองค์กำเนิดเข้า 
ไปทางองค์กำเนิด โดยที่สุดแม้ชั่วเมล็ดงา ภิกษุนั้นชื่อว่า เสพ. 

[๓๕] กำว่า โดยที่สุดแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ความว่า ภิกษุเสพเมถุนธรรม แม้ 
ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายศากยบุตร จะกล่าวไปไยในหญิงมนุษย์ 
เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า โดยที่สุดแม้ในสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย. 

[๓๖] คำว่า เป็นปาราชิก ความว่า บุรุษถูกตัดศีรษะแล้ว ไม , อาจมีสรีระคุมกันนั้นเป็น 
อยู่ ชื่อแม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เสพเมถุนธรรมแล้วย่อมไม , เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อ 
สายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า เป็นปาราชิก. 

[๓๗] บทว่า หาสังวาสมิได้ ความว่า ที่ชื่อว่า สังวาส ได้แก่กรรมที่พึงทำร่วมกัน 
อุเทศที่พึงสวดร่วมกัน ความเป็นผู้มีสิกขาเสมอกัน นี้ชื่อว่าสังวาส สังวาสนั้นไม่มีร่วมกับภิกษุ 
นั้น เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า หาสังวาสมิได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 50 

บทภาชนีย์ มรรคภาณวาร 

[๓๘] หญิง ๓ จำพวก คือ มนุษย์ผู้หญิง ๑ อมนุษย์ผู้หญิง ๑ สัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ๑ 

อุภโตพยัญชนก ๓ จำพวก คือ มนุษย์อุภโตพยัญชนก ๑ อมนุษย์อุภโตพยัญชนก ๑ 
สัตว์ดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก ๑ 

บัณเฑาะว์ ๓ จำพวก คือ มนุษย์บัณเฑาะว์ ๑ อมนุษย์บัณเฑาะว์ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน- 
บัณเฑาะว์ ๑ 

ชาย ๓ จำพวก คือ มนุษย์ผู้ชาย ๑ อมนุษย์ผู้ชาย ๑ สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ ๑ 
หญิง ๓ จำพวก มีมรรคพวกละ ๓ เป็น ๙ 

๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจวรรค ปัสสาวมรรค มุขมรรค ของมนุษย์ 
ผู้หญิง ต้องอาบัติปาราชิก 

๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปัสสาวมรรค มุขมรรค ของอมนุษย์ 
ผู้หญิง ต้องอาบัติปาราชิก 

๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปัสสาวมรรค มุขมรรค ของสัตว์ 
ดิรัจฉานตัวเมีย ต้องอาบัติปาราชิก 

อุภโตพย้ญชนก ๓ จำพวก มีมรรคพวกละ ๓ เป็น ๙ 

๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปัสสาวมรรค มุขมรรค ของมนุษย์ 
อุภโตพยัญชนก ต้องอาบัติปาราชิก 

๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปัสสาวมรรค มุขมรรค ของอมนุษย์ 
อุภโตพยัญชนก ต้องอาบัติปาราชิก 

๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๓ คือ วัจจมรรค ปัสสาวมรรค มุขมรรค ของสัตว์ 
ดิรัจฉานอุภโตพย้ญชนก ต้องอาบัติปาราชิก 

บัณเฑาะว์ ๓ จำพวก มีมรรคพวกละ ๒ เป็น ๖ 

๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของมนุษย์บัณเฑาะว์ 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของอมนุษย์บัณเฑาะว์ 
ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 51 

๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของสัตว์ดิรัจฉานบัณเฑาะค์ 
ต้องอาบัติปาราชิก 

ชาย ๓ จำพวก มีมรรคพวกละ ๒ เป็น ๖ 

๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของมนุษย์ผู้ชาย ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

๒. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของอมนุษย์ผู้ชาย ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

๓. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในมรรค ๒ คือ วัจจมรรค มุขมรรค ของสัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ 
ต้องอาบัติปาราชิก. 

[๓๙] อาบัติปาราชิก ๓๐ 

๑. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวัจจมรรคของมนุษย์ผู้หญิง ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

๒. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในปัสสาวมรรคของมนุษย์ผู้หญิง ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

๓. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของมนุษย์ผู้หญิง ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

๔. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวัจจมรรคของอมนุษย์ผู้หญิง ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

๕. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในปัสสาวมรรคของอมนุษย์ผู้หญิง ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

๖. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของอมนุษย์ผู้หญิง ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

๗. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวัจจมรรคของสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๘. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในปัสสาวมรรคของสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๙. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย ต้อง 
อาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 52 

๑๐. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวัจจมรรคของมนุษย์อุภโตพยัญชนก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๑. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในปัสสาวมรรคของมนุษย์อุภโตพย้ญ 
ชนก ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๒. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของมนุษย์อุภโตพยัญชนก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๓. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวิ'จจมรรคของอมนุษย์อุภโตพยัญ- 
ชนก ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๔. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในป้สสาวมรรคของอมนุษย์อุภโต 
พยัญชนก ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๕. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของอมนุษย์อุภโตพย้ญชนก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๖. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวัจจมรรคของสัตว์ดิรัจฉานอุภโต 
พย้ญชนก ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๗. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในป้สสาวมรรคของสัตว์ดิรัจฉาน 
อุภโตพยัญชนก ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๘. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของสัตว์ดิรัจฉานอุภโต 
พย้ญชนก ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๙. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวัจจมรรคของมนุษย์บัณเฑาะว์ ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

๒๐. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของมนุษย์บัณเฑาะว์ ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

๒๑. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวัจจมรรคของอมนุษย์บัณเฑาะว์ 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๒. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของอมนุษย์บัณเฑาะว์ 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๓. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวัจจมรรคของสัตว์ดิรัจฉาน- 
บัณเฑาะว์ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 53 

๒๔. เมื่อเสวนจิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของสัตว์ดิรัจฉาน- 
บัณเฑาะว์ ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๕. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวัจจมรรคของมนุษย์ผู้ชาย ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

๒๖. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของมนุษย์ผู้ชาย ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

๒๗. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวัจจมรรคของอมนุษย์ผู้ชาย ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

๒๘. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของอมนุษย์ผู้ชาย ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

๒๙. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในวัจจมรรคของสัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๓๐. เมื่อเสวนชิตปรากฏ ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้าในมุขมรรคของสัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

บทภาชนึย์ อสันถตภาณวาร 
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 
๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ทับ] 

[๔๐] พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค 
ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค 
ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้อง 
อาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 54 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค 
ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค 
ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก 
ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ป้สสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปีสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 55 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก 
ไม่ต้องอาบัติ. 

๔. มนุสสิตถี ชาครันดีจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการ 
ถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 56 

๕. มนุสสิตถี ชาครันดีจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ป้สสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการ 
ถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๖. มนุสสิตถี ชาครันดีจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 57 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอน 
ออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการ 
ถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 58 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ 
ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอน 
ออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 59 

๑๐. มนุสสิตถี ภัตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการ 
ถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๑. มนุสสิตถี ภัตตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 60 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ป้สสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอน 
ออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 61 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ 
ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 62 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการ 
ถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 63 

๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ 
ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 64 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการ 
ถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๙. มนุสสิตถี มตอักขาขิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๐. มนุสสัตถี มตอักขาขิตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 65 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยป้สสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยป้สสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๑. มนุสสิตถี มตอักขาขิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 66 

๒๒. มนุสสิตถี มตเยคุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๓. มนุสสิตถี มตเยคุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 67 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๒๔. มนุสสิตถี มตเยคุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๕. มนุสสิตถี มตเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 68 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๖. มนุสสิตถี มตเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 69 

ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๒๗. มนุสสิตถี มตเยภุยยะขาขิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ 
๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 
อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์ผู้หญิง -.. อมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต ... 
ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก มาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ... ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยป้สสาวมรรค ... ให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ถ้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. อมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วลูกสัตว์กัดโดยมาก... 
ต้องอาบัติถุลลัจขัย ถ้าไม่ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ ฯลฯ 

หมวดอมนุสสัตถี ๒๗ จตุกกะ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 70 

๓. หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ 
ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาสัตว์ติรัจฉานตัวเมีย -.. สัตว์ดิรัจฉานตัวเมียผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา ... 

ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายไปแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก มา 
ในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค -.. ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค -.. ให้ 
อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. สัตว์ติรัจฉานตัวเมียผู้ตายแล้ว 
ถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลลัจขัย ล้าไม่ยินดี ... ไม่ต้องอาบัติ ฯลฯ 
หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๔. หมวดมนุสสะอุภโตพย้ญชนก ๒๗ จตุกกะ 
มนุสสะอุภโตพย้ญชนก สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์อุภโตพยัญชนก -.. มนุษย์อุภโตพยัญชนก ผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... 

ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก มา 
ในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค -.. ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค -.. ให้ 
อมองค์กำเนิดด้วยปาก .-. ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. มนุษย์อุภโตพย้ญชนกผู้ตาย 
แล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลลัจขัย ล้าไม , ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ ฯลฯ 
หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพย้ญชนก ๒๗ จตุกกะ 
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์อุภโตพย้ญชนก -.. ๑ อมนุษย์อุภโตพยัญชนกผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... 

ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ... ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค -.. 

ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก .-. อมนุษย์อุภโตพย้ญชนก 
ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลลัจขัย ล้าไม , ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ ฯลฯ 
หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 

#๑. ที่ -.. ไว้นั้น ผู้ต้องการพิสดาร พึงพิจารณาโดยนัยดังกล่าวแล้วในมนุสสิตถีนั้นเถิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 71 

๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
ติรัจฉานคตะอุภโตพย้ญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาสัตว์ติรัจฉานอุภโตพยัญชนก -.. สัตว์ติรัจฉานอุภโตพยัญชนก 
ผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูก 
สัตว์กัดโดยมาก มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ... ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ป้สสาวมรรค -.. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ... ต้องอาบัติปาราชิก ... 

สัตว์ติรัจฉานอุภโตพย้ญชนกผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลลัจจัย ล้าไม่ยินดี ... 

ไม่ต้องอาบัติ ฯลฯ 

หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๑ 
๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. มนุสสะป้ฌฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

# ๑. สุทธิกะ ๓ จตุกกะ ชาครันติ ๓ จตุกกะ 

#สุตตะ ๓ จตุกกะ มัตตะ ๓ จตุกกะ 

#อุมมัตตะ ๓ จตุกกะ ปมัตตะ ๓ จตุกกะ 

#มตอัก'ขาขิตะ ๓ จตุกกะ มตเยคุยยะอักขาขิตะ ๓ จตุกกะ 

#มตเยคุยยะขาขิตะ๓จตุกกะ ๓x๙=๒๗จตุกกะ 

# มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ อมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 

#ติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 

#อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
#๒๗x๖=๑๖๒ จตุกกะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 72 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการ 
ถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. มนุสสะป้ณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการ 
ถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๓. มนุสสะปัฌฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 73 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 74 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการ 
ถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๕. มนุสสะป้ฌฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๖. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 75 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๗. มนุสสะปัณฑกะ มัดตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แด , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 76 

๘. มนุสสะปัณฑกะ ภัตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการ 
ถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๙. มนุสสะปัฌฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 77 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๐. มนุสสะป้ฌฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , 
ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๑. มนุสสะปัฌฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 78 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๒. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 79 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , 

ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๓. มนุสสะป้ณฑกะ มดอักขาขิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๔. มนุสสะปัฌฑกะ มตอักขาขิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 80 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ 

๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยคุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดี การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 81 

๑๖. มนุสสะปัฌฑกะ มตะเยคุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๑๗. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 82 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๘. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

หมวดมนุสสะป้ฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๘. หมวดอมนุสสะปัฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. ๒. อมนุสสะบัฌฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์บัณเฑาะว์...อมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตื่น ... ผู้หลับ ... 

ผ้เมา -.. ผ้วิกลจริต ... ผ้เผลอสติ ... ผ้ตายแล้วยังไม่ถกสัตว์กัด ... ผ้ตายแล้วยังไม , ถกสัตว์กัด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 83 

โดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค -.. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
ถ้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป -.. ไม่ต้องอาบัติ. 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑ 

๑๗. ๑๘. อมนุสสะปัณฑกะ มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์บัณเฑาะค์ ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก มาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค -.. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอยินดีการเข้าไป... 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย -.. ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป -.. ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดอมนุสสะปัฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๙. หมวดติรัจฉานคตะปัฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. ๒. ติรัจฉานคตะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาสัตว์ติรัจฉานบัณเฑาะว์...สัตว์ติรัจฉานบัณเฑาะว์ผู้ตื่น -.. 

ผู้หลับ ... ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต ... ผู้เผลอสติ ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด ... ผู้ตายแล้วยังไม , 

ถูกสัตว์กัดโดยมาก มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค -.. ให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก ถ้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป -.. ไม่ต้องอาบัติ. 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปัณฑกะ มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาสัตว์ติรัจฉานบัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาใน 
สำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ... ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอยินดีการเข้า 
ไป ... ต้องอาบัติถุลลัจจัย ... ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ... ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

#๑ ... ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ไว้นั้น พึงพิจารณาโดยนัยดังกล่าวแล้วในมนุสสะปัณฑกะนั้นเถิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 84 

๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. ๒. มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้ชาย -.. มนุษย์ผู้ชายผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... ผู้เมา ... ผู้วิกล- 
จริต ... ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค -.. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ... 

ต้องอาบัติปาราชิก -.. ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป -.. ไม , ต้องอาบัติ. 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยกุยยะขายิตะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้ชายผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ... ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป ... ต้องอาบัติ. 

ถุลลัจจัย ... ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ... ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์ผู้ชาย ... อมนุษย์ผู้ชายผู้ตื่น ... ผู้หลับ ... ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต ... 

ผู้เผลอสติ ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ... ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ... ต้อง 
อาบัติปาราชิก .-. ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ... ไม่ต้องอาบัติ. 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

๑๗. ๑๘. อมนุสสะปุริสะ มตะเยกุยยะขาขิตะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์ผู้ชายผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ... ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ... ต้องอาบัติ- 
ถุลลัจจัย ... ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ... ไม , ต้องอาบัติ. 

หมวด อมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 85 

๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาสัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา ... 

ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค -.. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ล้าเธอยินดีการเข้าไป... 

ต้องอาบัติปาราชิก ... ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป -.. ไม , ต้องอาบัติ. 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาสัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ผู้ตายแล้วลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค -.. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก ถ้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติ- 
ถุลลัจจัย -.. ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป -.. ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๑ 
บทภาชนีย์ สันถตภาณวาร 

๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 
๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ทับ] 

[๔๑] พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุแล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
# ๑. สุทธิกะ ๒ จตุกกะ ชาครันตะ ๒ จตุกกะ 
#สุตตะ ๒ จตุกกะ มัตตะ ๒ จตุกกะ 

#อุมมัตตะ ๒ จตุกกะ ปมัตตะ ๒ จตุกกะ 

#มตะอักขาขิตะ ๒ จตุกกะ มตะเยคุยยะอักขาขิตะ ๒ จตุกกะ 

#มตะเยคุยยะขาขิตะ ๒ จตุกกะ ๒x๙=๑๘ จตุกกะ 
#มนุสสะปัฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ อมนุสสะป้ณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
#ติรัจฉานคตะปัฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ มนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
#อมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ ติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 

#๑๘x๖=๑ 0 ๘ จตุกกะ ๑๖๒+๑ 0 ๘=๒๗ 0 จตุกกะแล 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 86 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค 
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค 
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , 

ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 87 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ป้สสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๓. มนุสสิต ถี สุทธิกะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 88 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมี 
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมี 
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๔. มนุสสิตถี ชาครันดีจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 89 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , 
ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๕. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 90 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วย 
ปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๖. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 91 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด 
ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด 
ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก 
ไม่ต้องอาบัติ. 

๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 92 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 93 

ด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 94 

ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ต้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 95 

มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 96 

ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมี 
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 97 

เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ 
ไม่มีเครื่องลาด๑ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปแต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมี 
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ 
ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมี 
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วย 
ปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมี 
เครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 98 

ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์ 
กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์ 
กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 99 

เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์ 
กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์ 
กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์ 
กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่อง 
ลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 100 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 101 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์ 
กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 102 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์ 
กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์ 
กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์ 
กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้คร่อมองค์ 
กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 103 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้า แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
ทับองค์กำเนิดวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 104 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 105 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขาขิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 106 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ 
อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๒๒. มนุสสิตถี มตะเยกุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 107 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๓. มนุสสิตถี มตะเยกุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 108 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยสัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้วแต่ยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๒๔. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 109 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่ 
มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๕. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะขายิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 110 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๒๖. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะขายิตะจตุกกะ [คร่อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 111 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยป้สสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
หญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่ 
แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๗. มนุสสิตถี มตะเยกุยยะขายิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 112 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ แล้ว 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของหญิงไม , มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของหญิงมีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของหญิง 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 
๑.๒.๓. อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์ผู้หญิง -.. อมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต 
-.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก มาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค -.. ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค -.. ให้อมองค์กำเนิดด้วย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 113 

ปาก คือของอมนุษย์ผู้หญิงมีเครื่องลาด -.. ถ้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. อมนุษย์ผู้หญิง 
ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลลัจขัย ถ้าไม , ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑ 

หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๓. หมวดติรัจฉานคดึตถี ๒๗ จตุกกะ 
๑.๒. ๓. ติรัจฉานคดึตถี สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาสัตว์ติรัจฉานตัวเมีย -.. สัตว์ดิรัจฉานตัวเมียผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา ... 

ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค -.. ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค -.. ให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของสัตว์ติรัจฉานตัวเมียมีเครื่องลาด -.. ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. 

สัตว์ติรัจฉานตัวเมียผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก .-. ต้องอาบัติถุลลัจขัย ล้าไม่ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑ 

หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๔. หมวดมนุสสะอุภโตพย้ญชนก ๒๗ จตุกกะ 
๑. ๒. ๓. มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์อุภโตพยัญชนก .-. มนุษย์อุภโตพยัญชนกผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... 

ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ... ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยป้สสาวมรรค -.. 

ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของมนุษย์อุภโตพย้ญชนกมีเครื่องลาด -.. ล้าเธอยินดีการเข้าไป ... 

ต้องอาบัติปาราชิก .-. มนุษย์อุภโตพย้ญชนกผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติลุลลั 1 จขัย 
ล้าไม่ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑ 

หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพย้ญชนก ๒๗ จตุกกะ 
๑. ๒. ๓. อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์อุภโตพยัญชนก -.. อมนุษย์อุภโตพย้ญชนกผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... 

ผ้เมา -.. ผ้วิกลจริต ... ผ้เผลอสติ ... ผ้ตายแล้วยังไม่ถกสัตว์กัด ... ผ้ตายแล้วยังไม่ถกสัตว์กัดโดยมาก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 114 

มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ... ให้คร่อมองค์กำเนิดด้วยปัสสาวมรรค ... 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของอมนุษย์อุภโตพยัญชนกมีเครื่องลาด -.. ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ... 
ต้องอาบัติปาราชิก -.. อมนุษย์อุภโตพยัญชนกผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลสัจขัย 
ถ้าไม่ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑ 

หมวดอมนุสสะอุภโตพย้ญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
๑. ๒. ๓. ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาสัตว์ดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก -.. สัตว์ดิรัจฉานอุภโตพยัญชนก 
ผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม่ 
ถูกสัตว์กัดโดยมาก มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค ... ให้คร่อมองค์กำเนิด 
ด้วยปัสสาวมรรค ... ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของสัตว์ดิรัจฉานอุภโตพย้ญชนกมีเครื่องลาด ... 
ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ... ต้องอาบัติปาราชิก ... สัตว์ดิรัจฉานอุภโตพยัญชนกผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัด 
โดยมาก ... ต้องอาบัติถุลลัจจัย ถ้าไม , ยินดี ... ไม , ต้องอาบัติ. ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑ 
หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๒ 
๗. หมวดมนุสสะป้ฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. มนุสสะป้ฌฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่อง 
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์ 
#๑ ที่ ... ฯลฯ ฯลฯ ไว้นั้น พึงทราบตามนัยดังกล่าวแล้วในมนุสสิตถีนั้นเถิด. 

#๒ สุทธิกะ ๓ จตุกกะ ชาครันดี ๓ จตุกกะ 

# สุตตะ ๓ จตุกกะ มัตตะ ๓ จตุกกะ 

# อุมมัตตะ ๓ จตุกกะ ปมัตตะ ๓ จตุกกะ 

# มตะอักขายิตะ ๓ จตุกกะ มตะเยคุยยะอักขายิตะ ๓ จตุกกะ 

# มตะเยคุยยะขาขิตะ ๓ จตุกกะ ๓x๙=๒๗ จตุกกะ 

# มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ อมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 

# ติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 

# อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 

# ๒๗x๖=๑๖๒ จตุกกะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 115 

ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วย 
วัจจมรรค คือของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 116 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุด 
อยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุด 
อยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์มาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก 
คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุด 
อยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๓. มนุสสะปัฌฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัฌเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 117 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่อง 
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่อง 
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะก์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะก์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้า 
ไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะก์ไม่มีเครื่อง 
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะก์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 118 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๕. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัฌเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่ 
แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 119 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้า 
ไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่อง 
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการ 
เข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๖. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือ'ของบัณเ'ฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 120 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่อง- 
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ป้ณเฑาะก์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้หลับมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๗. มนุสสะปัณฑกะ มัดตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะก์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัฌเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 121 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้า 
ไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๘. มนุสสะป้ฌฑกะ มัดตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 122 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้เมามาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิด 
ด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด 
ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๙. มนุสสะปัฌฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่ 
แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 123 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่อง 
ลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้วิกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๑๐. มนุสสะปัณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก คือของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่ 
แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 124 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการ 
เข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ริกลจริตมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก คือของบัฌเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการ 
เข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๑. มนุสสะปัฌฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 125 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์ 
กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะก์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ ให้ทับองค์กำเนิด 
ด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๑๒. มนุสสะปัณฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการ 
เข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 126 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการ 
เข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะค์ ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ป้ณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้เผลอสติมาในสำนักภิกษุ แล้วให้อมองค์ 
กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการ 
การเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๓. มนุสสะปัฌฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป 
ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 127 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ ทับ องค์ กำเนิด ด้วย วัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุ ไม่ มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ ทับองค์กำเนิด ด้วย วัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการ 
เข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ ทับองค์กำเนิด ด้วย วัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการ 
เข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ ทับองค์กำเนิด ด้วย วัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการ 
เข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๔. มนุสสะปัฌฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป 
ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 128 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้า 
ไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้า 
ไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยคุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ ทับองค์กำเนิด ด้วย วัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้า 
ไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 129 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้ว ให้ทับองค์กำเนิด ด้วย วัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดี 
การเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก มาใน 
สำนักภิกษุ แล้ว ให้ทับองค์กำเนิด ด้วย วัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดี 
การเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก มาใน 
สำนักภิกษุ แล้ว ให้ทับองค์กำเนิด ด้วย วัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ 
ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก มาใน 
สำนักภิกษุ แล้ว ให้ทับองค์กำเนิด ด้วย วัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด 
ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ 
ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๖. มนุสสะปัฌฑกะ มตะเยคุยยะอักขายิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป 
ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 130 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้า 
ไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ 
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการ 
เข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้า 
ไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้า 
ไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๗. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยกุยยะขาขิตะจตุกกะ [ทับ] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของ 
ภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดี 
การเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถลลัจจัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 131 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้า 
แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้า 
ไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้า 
ไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๘. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ [อม] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่อง 
ลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 132 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ ไม่มีเครื่องลาด ของพระภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการ 
เข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ 
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
บัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ 
มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์ 
ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุมีเครื่องลาด ๑ ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ของภิกษุก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ของภิกษุก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้า 
ไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๘. หมวดมนุสสะป้ฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
๑.๒. อมนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์บัณเฑาะว์...อมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา ... 

ผ้วิกลจริต -.. ผ้เผลอสติ -.. ผ้ตายแล้วยังไม , ถกสัตว์กัด -.. ผ้ตายแล้วยังไม , ถกสัตว์กัดโดยมากมาใน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 133 

สำนักภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของอมนุษย์บัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ๑ -.. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือ -.. ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. 
ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป -.. ไม , ต้องอาบัติ. 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

๑๗. ๑๘. อมนุสสะปัณฑกะ มตะเยกุยยะขาขิตะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรคคือ ..- ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือ ... ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย -.. ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป -.. ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดอมนุสสะปีณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๙. หมวดติรัจฉานคตะปัฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. ๒. ติรัจฉานคตะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาสัตว์ติรัจฉานบัณเฑาะว์...สัตว์ดิรัจฉานบัณเฑาะว์ผู้ตื่น ... 

ผู้หลับ -.. ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดย- 

มากมาในสำนักภิกษุแล้ว ให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของสัตว์ติรัจฉานบัณเฑาะว์มี 
เครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ -.. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือ -.. ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. 
ต้องอาบัติปาราชิก ... ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป -.. ไม่ต้องอาบัติ. 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปัณฑกะ มตะเยกุยยะขายิตะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาสัตว์ติรัจฉานบัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือ .-. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือ -.. ล้าเธอยินดีการ 
เข้าไป -.. ต้องอาบัติถุลลัจจัย -.. ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป -.. ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดติรัจฉานคตะป้ฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 134 

๑๐. หมวดสนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. ๒. มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้ชาย -.. มนุษย์ผู้ชายผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต ... 

ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก มาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือของมนุษย์ผู้ชายมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ... 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือ -.. ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก ... ล้าเธอไม่ยินดี 
การเข้าไป -.. ไม , ต้องอาบัติ. 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

๑๗. ๑๘. มนุสสะปุริสะ มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พามนุษย์ผู้ชายผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก มาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือ .-. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือ -.. ล้าเธอยินดีการเข้าไป ... 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย ... ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ... ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๑๑. หมวดอมนุสสะปุรสะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. ๒. อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์ผู้ชาย ... อมนุษย์ผู้ชายผู้ตื่น ... ผู้หลับ ... ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต ... 
ผู้เผลอสติ ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือ ของอมนุษย์ผู้ชายมีเครื่องลาด ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ๑ ... 
ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือ ... ล้าเธอยินดีการเข้าไป ... ต้องอาบัติปาราชิก ... ล้าเธอไม่ยินดีการ 
เข้าไป ... ไม่ต้องอาบัติ. 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

๑๗. ๑๘. อมนุสสะปุริสะ มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาอมนุษย์ผู้ชายผู้ตายแล้วลูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุ 
แล้วให้ทับองค์กำเนิดด้วยวัจจมรรค คือ ... ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือ -.. ล้าเธอยินดีการเข้าไป ... 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย ... ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ... ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 135 

๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. ๒. ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึกพาสัตว์ติรัจฉานตัวผู้...สัตว์ติรัจฉานตัวผู้ผู้ตื่น -..ผู้หลับ -..ผู้เมา ... 

ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมากมาใน- 
สำนักภิกษุ แล้ว ให้ทับองค์กำเนิด ด้วย วัจจมรรค คือ ของสัตว์ติรัจฉานตัวผู้มีเครื่องลาด ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ๑ -.. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือ -.. ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก 
... ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป -.. ไม , ต้องอาบัติ. 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑ 

๑๗. ๑๘. ติรัจฉานคตะปุริสะ มตะเยกุยยะขาขิตะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาสัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนัก 
ภิกษุ แล้ว ให้ทับองค์กำเนิด ด้วย วัจจมรรค คือ .-. ให้อมองค์กำเนิดด้วยปาก คือ -.. ล้าเธอยินดีการ 
เข้าไป ... ต้องอาบัติถุลลัจจัย ... ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ... ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๒ 
บทภาชนีย์ อสันถตภาณวาร 
๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 
๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

[๔๒] พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

#๑. ที่ ... ฯลฯ ฯลฯ ไว้นั้น พึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้วในอสันถตภาณวารนั้นแล. 

#๒. แม้ในประเภทแห , สันถตจตุกกะ ก็มีวิกนัยดังกล่าวแล้วในอสันถตจตกกะนั้นแล. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 136 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์- 
กำเนิด ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ถอนวัจจมรรคด้วยองค์ 
กำเนิด ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์ 
กำเนิด ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอน 
ออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ถ้ายินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 137 

๓. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก 
ไม่ต้องอาบัติ. 

๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 138 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๕. มนุสสิตถี ชาครันดีจตุกกะ [ยอนปสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๖. มนุสสิตถี ชาครันดีจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 139 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำ 
เนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการ- 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการ 
ถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ- 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 140 

๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปัสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนป้สสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนป้สสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๙. มนุสสิตถิ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 141 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 142 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 143 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอน 
ปีสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอน 
ปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 144 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอน 
ปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอน 
ปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอน 
ปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 145 

๑๖. มนุสสิตถี ปม'ตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , 

ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๗. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
ปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
ปีสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
ปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 146 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
ปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
ปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๘. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 147 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขาขิตะจตุกกะ [ยอนปสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดี 
การหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 148 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขาขิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้วให้ 
ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๒. มนุสสัตถี มตะเยกุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 149 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๒๓. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ [ยอนปสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 150 

๒๔. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๒๕. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 151 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วลูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๖. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ [ยอนปสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุด 
อยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒๗. มนุสสัตถี มตะเยคุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 152 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 
อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักอมนุษย์ผู้หญิง -.. อมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... 

ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ... ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด -.. ให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก .-. อมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก .-. 
ต้องอาบัติถุลลัจขัย ถ้าไม่ยินดี -.. ไม , ต้องอาบัติ. ฯลฯ 

หมวดอมนุสสัตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๓. หมวดติรัจฉานคดึต ถี ๒๗ จตุกกะ 
ติรัจฉานคติตถี สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย -.. สัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย 
ผ้ตื่น -.. ผ้หลับ ... ผ้เมา -.. ผ้ริกลจริต ... ผ้เผลอสติ ... ผ้ตายแล้วยังไม , ถกสัตว์กัด ... ผ้ตายแล้วยังไม่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 153 

ถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด -.. ให้ยอนป้สสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ... 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. สัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย 
ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลลัจขัย ถ้าไม , ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ 
หมวดติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๔. หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
มนุสสะอุภโตพย้ญชนก สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์อุภโตพย้ญชนก -.. มนุษย์อุภโตพย้ญชนก 
ผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด ... ผู้ตายแล้วยังไม่ 
ถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด -.. ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ... 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. มนุษย์อุภโตพยัญชนก 
ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลลัจจัย ล้าไม , ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ 
หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๕. หมวดอนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักอมนุษย์อุภโตพย้ญชนก -.. อมนุษย์อุภโตพย้ญ- 
ชนกผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้ว 
ยังไม่ถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ... ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์ 
กำเนิด ... ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ... ต้องอาบัติปาราชิก ... อมนุษย์อุภโต 
พย้ญชนกผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลลัจจัย ถ้าไม่ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ 
หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 154 

๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
ติรัจฉานคตะอุภโตพย้ญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักสัตว์ติรัจฉานอุภโตพย้ญชนก -.. สัตว์ดิรัจฉาน 
อุภโตพยัญชนกผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด ... 
ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ... ให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด -.. ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. สัตว์ 
ติรัจฉานอุภโตพย้ญชนก ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลลัจจัย ล้าไม่ยินดี ... 

ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ ๑ 

หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๒ 
๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. มนุสสะปัฌฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

#๑. ที่ ... ฯลฯ ไว้นั้น ผู้ต้องการพิสดารพึงพิจารณาโดยนัยดังกล่าวแล้วในมนุสสิตถีนั้นเถิด ฯ 
#๒. มนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ อมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 

# ติรัจฉานคติตถี ๒๗ จตุกกะ มนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 

# อมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ ติรัจฉานคตะอุภโตพย้ญชนก ๒๗ จตุกกะ 

# ๒๗x๖=๑๖๒ จตุกกะ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 155 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. มนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการ 
ถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๓. มนุสสะปัฌฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 156 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการ 
ถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 157 

๕. มนุสสะป้ณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุด 
อยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๖. มนุสสะปัฌฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 158 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๗. มนุสสะปัฌฑกะ มัดตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แด , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แด , ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แด , ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๘. มนุสสะปัฌฑกะ มัดตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 159 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก 
ไม่ต้องอาบัติ. 

๙. มนุสสะปัฌฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 160 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๐. มนุสสะปัณฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๑. มนุสสะปัฌฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 161 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๒. มนุสสะปัฌฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดี 
การถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 162 

๑๓. มนุสสะป้ฌฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๑๔. มนุสสะปัฌฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 163 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยคุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ป้ณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๑๖. มนุสสะปัฌฑกะ มตะเยคุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 164 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๑๗. มนุสสะป้ฌฑกะ มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 165 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๘. มนุสสะปัฌฑกะ มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๘. หมวดอมนุสสะป้ฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ 

อมนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์...อมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตื่น -.. 

ผู้หลับ...ผู้เมา...ผู้วิกลจริต...ผู้เผลอ สติ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด...ล้าไม่ยินดี...ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ ๑ 
หมวดอมนุสสกปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 166 

๙. หมวดติรัจฉานคตะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
ติรัจฉานคตะปัฌฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักสัตว์ติรัจฉานบัณเฑาะก์ -.. สัตว์ติรัจฉานบัณเฑาะก์ 
ผู้ตื่น...ผู้หลับ...ผู้เมา...ผู้วิกลจริต...ผู้เผลอ สติ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด...ถ้าไม , ยินดี...ไม่ต้อง 
อาบัติ. ฯลฯ ๒ 

หมวดติรัจฉานคตปัฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
มนุสสะปุ?สะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้ชาย -.. มนุษย์ผู้ชายผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา ... 
ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ถ้าไม่ยินดี -.. ไม , ต้องอาบัติ. ฯลฯ ๓ 
หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 

อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักอมนุษย์ผู้ชาย -.. อมนุษย์ผู้ชายผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... 

ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ถ้าไม่ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ ๔ 
หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๑๒. หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
ติรัจฉานคตะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึกพาภิกษุมาในสำนักสัตว์ติรัจฉานตัวผู้...สัตว์ดิรัจฉานตัวผู้ผู้ตื่น -.. 

ผู้หลับ ... ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต ... ผู้เผลอสติ ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด ... ถ้าไม่ยินดี ... ไม่ต้อง 
อาบัติ. ฯลฯ ๕ 

หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

#๑.๒. ๓. ๔.๕. แต่ละประเภทมี ๑๘ จตุกกะกับ ๑๘ จตุกกะต้น รวมเป็น ๑๐๘ จตุกกะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 167 

บทภาชนีย์ สันถตภาณวาร 

๑. หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 
๑. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

[๔๓] พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
เข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 168 

หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. มนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปัสสิ’.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 169 

หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
การหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๓. มนุสสิต ถี สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง 
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ 
ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง 
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของหญิงก็ 
ไม่มีเครื่องลาด๑ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปแต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง 
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของหญิงก็ 
ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่อง 
ลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของหญิงก็ 
ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิง แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 170 

เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๔. มนุสสิตถี ชาครันตีจตุกกะ [ยอนวัจจ์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ๑ ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่อง 
ลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 171 

ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๕. มนุสสิตถี ชาครันดีจตุกกะ [ยอนปัสส์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 172 

ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดี 
การหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๖. มนุสสิตถี ชาครันดีจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 173 

หญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๗. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดี 
การหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 174 

ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๘. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนป้สส์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนป้สสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดี 
การหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 175 

ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๙. มนุสสิตถี สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 176 

หญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๐. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
หญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของ 
หญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 177 

ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๑. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปัสส์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุด 
อยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 178 

ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุด 
อยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๒. มนุสสิตถี มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 179 

มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๓. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 180 

ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๔. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปัสสาว- 
มรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปัสสาว- 
มรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปัสสาจ- 
มรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปัสสาจ- 
มรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุด 
อยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปัสสาจ- 
มรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 181 

ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุด 
อยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๕. มนุสสิตถี อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการ 
ถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้วิกลจริต แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 182 

ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๖. มนุสสิตถี ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 183 

๑๗. มนุสสิตถี ปม'ตตะจตุกกะ [ยอนปัสส์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปัสสาจ- 
มรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปัสสาจ- 
มรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปัสสาจ- 
มรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปัสสาจ- 
มรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปัสสาวมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 184 

๑๘. มนุสสิตถี ปม'ตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอน 
ออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดี 
การถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิง 
ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ 
ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 185 

๑๙. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่ 
มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ- 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้วแต่ยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 186 

๒๐. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปัสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึง- 
ที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 187 

๒๑. มนุสสิตถี มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี- 
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี- 
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี- 
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี- 
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ- 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 188 

๒๒. มนุสสิตถี มตะเยกุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 189 

๒๓. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปัสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้า- 
ไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 190 

๒๔. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ- 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , 

มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ- 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ- 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ- 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึง- 
ที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 191 

๒๕. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตาย แล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากแล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 192 

๒๖. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปัสส์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้า- 
ไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม , มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของ- 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 193 

๒๗. มนุสสิตถี มตะเยคุยยะขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของหญิงก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้ว 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของหญิงมีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของหญิงก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มี 
เครื่องลาด ของหญิงก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

หมวดมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 194 

๒. หมวดอมนุสสิตถี ๒๗ จตุกกะ 
อมนุสสิตถี สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักอมนุษย์ผู้หญิง -.. อมนุษย์ผู้หญิงผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... 

ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัด ... ผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัดโดย 
มาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด -.. ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ... ให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. ผู้ตายแล้วลูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย ล้าไม่ยินดี -.. ไม , ต้องอาบัติ. ฯลฯ 

หมวดอมนุสสัตถี ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๓. หมวดติรัจฉานคดึต ถี ๒๗ จตุกกะ 
ติรัจฉานคดึตถี สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักสัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย -.. สัตว์ดิรัจฉานตัวเมีย 
ผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม่ 
ถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด -.. ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด ... 
ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก .-. ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัด 
โดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลลัจขัย ล้าไม , ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ 
๔. หมวดมนุสสะอุภโตพย้ญชนก ๒๗ จตุกกะ 
มนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์อุภโตพยัญชนก -.. มนุษย์อุภโตพย้ญชนก 
ผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัด ... ผู้ตายแล้วยังไม , ลูก 
สัตว์กัดโดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด -.. ให้ยอนป้สสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด -.. ให้ 
ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ล้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดย 
มาก -.. ต้องอาบัติลุลลั 1 จขัย ล้าไม่ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ 

หมวดมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 195 

๕. หมวดอมนุสสะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
อมนุสสะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักอมนุษย์อุภโตพย้ญชนก -.. อมนุษย์อุภโตพย้ญ- 
ชนกผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตายแล้วยังไม , 
ถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด -.. ให้ยอนป้สสาวมรรคด้วยองค์กำเนิด -.. 

ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป -.. ต้องอาบัติปาราชิก -.. ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดย 
มาก -.. ต้องอาบัติถุลสัป็จัย ถ้าไม่ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ 

หมวดอมนุสสะอุภโตพย้ญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. 

๖. หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก ๒๗ จตุกกะ 
ติรัจฉานคตะอุภโตพยัญชนก สุทธิกะจตุกกะ 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักสัตว์ติรัจฉานอุภโตพย้ญชนก -.. สัตว์ดิรัจฉาน 
อุภโตพยัญชนกผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ผู้ตาย 
แล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดโดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด ... ให้ยอนปัสสาวมรรคด้วยองค์ 
กำเนิด ให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ... ต้องอาบัติปาราชิก ... ผู้ตายแล้วถูก 
สัตว์กัดโดยมาก -.. ต้องอาบัติถุลลัจจัย ล้าไม , ยินดี -.. ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ 
หมวดติรัจฉานคตะอุภโตพย้ญชนก ๒๗ จตุกกะ จบ. ๑ 
๗. หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
๑. มนุสสะป้ฌฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนวัจจ์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์ 
กำเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการ 
หยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
#๑. ๒๗x๖=๑๖๒ พึงทราบความพิสดารดังกล่าวแล้วในเบื้องต้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 196 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัฌเฑาะก์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะก์แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๒. มนุสสะปัฌฑกะ สุทธิกะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัณเฑาะก์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ 
ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 197 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม , มีเครื่อง 
ลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ 
มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัณเฑาะก์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการ 
หยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด 
คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัณเฑาะก์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการ 
หยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๓. มนุสสะปัฌฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะ ค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 198 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเ 1 ฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ป้ฌเฑาะก์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๔. มนุสสะปัณฑกะ ชาครันตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 199 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัฌเฑาะก์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี- 
เครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วยองค์ 
กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของ 
บัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่อง 
ลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ 
ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตื่น แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๕. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดี 
การหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 200 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเ 1 ฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับ แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๖. มนุสสะปัณฑกะ สุตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 201 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเ 1 ฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะก์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่ 
แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้หลับ แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๗. มนุสสะปัณฑกะ มัดตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 202 

ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๘. มนุสสะปัณฑกะ มัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 203 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึงที่ 
แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เมา แล้วให้ยอนปากด้วย 
องค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไป 
ถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม , ต้องอาบัติ. 

๙. มนุสสะปัฌฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 204 

ลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้วิกลจริต แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๐. มนุสสะปัฌฑกะ อุมมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 205 

ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ริกลจริต แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๑. มนุสสะปัฌฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้เผลอสติ แล้วยอนวัจจมรรค 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 206 

ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการ 
เข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอน 
วัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มี 
เครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดี 
การเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๒. มนุสสะปัฌฑกะ ปมัตตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 207 

ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว 
ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้เผลอสติ แล้วให้ยอนปาก 
ด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุ 
ไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป ไม , ยินดีการเข้าไปถึง 
ที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม , ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๓. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์.] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 208 

เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะ ค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป 
ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป 
แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๔. มนุสสะปัณฑกะ มตะอักขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 209 

เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะ ค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอยินดีการเข้าไป 
ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ป้ณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป 
แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือ ของภิกษุไม , มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการ 
เข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติปาราชิก 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะก์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๕. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยคุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะค์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ไม่มี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 210 

เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะ ค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอ 
ยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติ- 
ปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะว์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะ ว์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอ 
ไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติ- 
ปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะว์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะ ว์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอ 
ไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะว์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะ ว์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอ 
ไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้อง 
อาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะว์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 211 

ไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ 
ต้องอาบัติ. 

๑๖. มนุสสะปัณฑกะ มตะเยคุยยะอักขาขิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอ 
ยินดีการเข้าไป ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะ ค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอ 
ไม่ยินดีการเข้าไป แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัฌเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะก์ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของบัฌเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะ ค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอ 
ไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะก์ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะค์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัฌเฑาะ ค์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 212 

ไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด 
ของบัณเฑาะว์ก็มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะ ว์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอ 
ไม่ยินดีการเข้าไป ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้อง 
อาบัติ. 

๑๗. มนุสสะปัฌฑกะ มตะเยคุยยะขาขิตะจตุกกะ [ยอนวัจจ์] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะ ว์ก็ไม่มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป 
ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม , ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม่ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 213 

ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะก์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนวัจจมรรคด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

๑๘. มนุสสะปัฌฑกะ มตะเยคุยะ'ขายิตะจตุกกะ [ยอนปาก] 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอยินดีการเข้าไป 
ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
แต่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีการหยุดอยู่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ล้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว แต่ยินดีการหยดอย่ ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 214 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะก์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะค์ไม่มีเครื่องลาด ๑ ของ 
ภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ แต่ยินดีการถอนออก ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมาก 
แล้วให้ยอนปากด้วยองค์กำเนิด คือของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ไม่มีเครื่องลาด ๑ 
ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์มีเครื่องลาด ๑ ของภิกษุมีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็มี 
เครื่องลาด ๑ ของภิกษุไม่มีเครื่องลาด ของบัณเฑาะว์ก็ไม , มีเครื่องลาด ๑ ถ้าเธอไม , ยินดีการเข้าไป 
ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้ว ไม่ยินดีการหยุดอยู่ ไม่ยินดีการถอนออก ไม่ต้องอาบัติ. 

หมวดมนุสสะปัณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๘. หมวดอมนุสสะปัฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ 

อมนุสสะปัณฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักอมนุษย์บัณเฑาะว์...อมนุษย์บัณเฑาะว์ผู้ตื่น -.. 

ผู้หลับ -.. ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด -.. ยังไม , ถูกสัตว์กัด 
โดยมาก ... ถูกสัตว์กัดโดยมาก .-. ถ้าไม่ยินดี ไม , ต้องอาบัติ. ฯลฯ 
หมวดอมนุสสะป้ณฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๙. หมวดติรัจฉานคตะปัฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ 
ติรัจฉานคตะปัฌฑกะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักสัตว์ดิรัจฉานบัณเฑาะว์...สัตว์ดิรัจฉาน 
บัณเฑาะว์ผู้ตื่น -.. ผู้หลับ ... ผู้เมา ... ผู้วิกลจริต ... ผู้เผลอสติ ... ผู้ตายแล้วยังไม , ถูกสัตว์กัด 
-.. ยังไม , ถูกสัตว์กัดโดยมาก ... ถูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ถ้าไม่ยินดี ไม , ต้องอาบัติ. ฯลฯ 
หมวดติรัจฉานคตะปัฌฑกะ ๑๘ จตุกกะ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 215 

๑๐. หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
มนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักมนุษย์ผู้ชาย -.. มนุษย์ผู้ชายผู้ตื่น -.. ผู้หลับ -.. 

ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัด -.. ยังไม , ลูกสัตว์กัดโดยมาก -.. 

ลูกสัตว์กัดโดยมาก -.. ล้าไม่ยินดี ไม่ต้องอาบัติ. ฯลฯ 

หมวดมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๑๑. หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 

อมนุสสะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก พาภิกษุมาในสำนักอมนุษย์ผู้ชาย -.. อมนุษย์ผู้ชายผู้ตื่น -.. ผู้หลับ 
-.. ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัด -.. ยังไม , ลูกสัตว์กัดโดยมาก -.. 
ถ้าไม , ยินดี ไม , ต้องอาบัติ. ฯลฯ 

หมวดอมนุสสะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. 

๑๒. หมวดติรัจฉานคดะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ 
ติรัจฉานคดะปุริสะ สุทธิกะจตุกกะ 

พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึกพาภิกษุมาในสำนักสัตว์ดิรัจฉานตัวผู้...สัตว์ติรัจฉานตัวผู้ผู้ตื่น 
-.. ผู้หลับ -.. ผู้เมา -.. ผู้วิกลจริต -.. ผู้เผลอสติ -.. ผู้ตายแล้วยังไม , ลูกสัตว์กัด -.. ยังไม , ลูกสัตว์กัด 
โดยมาก ... ลูกสัตว์กัดโดยมาก ... ล้าไม่ยินดี ไม , ต้องอาบัติ. 

หมวดติรัจฉานคตะปุริสะ ๑๘ จตุกกะ จบ. ๑ 
[๔๔] พวกภิกษุผู้เป็นข้าศึก เราให้พิสดารแล้วฉันใด พวกพระราชาผู้เป็นข้าศึก พวก 
โจรผู้เป็นข้าศึก พวกนักเลงผู้เป็นข้าศึก พวกมนุษย์ผู้ตัดหัวโจรผู้เป็นข้าคึก บัณฑิตพึงให้พิสดาร 
ฉันนั้น. 

#๑. ความพิสดาร พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 216 

[๔๕] ภิกษุสอดองค์กำเนิดเข้ามรรคทางมรรค ต้องอาบัติปาราชิก 
สอดองค์กำเนิดเข้าอมรรคทางมรรค ๑ ต้องอาบัติปาราชิก 
สอดองค์กำเนิดเข้ามรรคทางอมรรค ๒ ต้องอาบัติปาราชิก 
สอดองค์กำเนิดเข้าอมรรคทางอมรรค ๓ ต้องอาบัติกุลลัจจัย. 

[๔๖] ภิกษุปฏิบัติผิดในภิกษุผู้หลับ เธอตื่นขึ้นแล้วยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะเสีย 
ทั้งสองรูป เธอตื่นขึ้นแล้วไม่ยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะภิกษุผู้ประทุษร้าย 

ภิกษุปฏิบัติผิดในสามเณรผู้หลับ เธอตื่นขึ้นแล้วยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะเสียทั้งสองรูป 
เธอตื่นขึ้นแล้วไม่ยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะภิกษุผู้ประทุษร้าย 

สามเณรปฏิบัติผิดในภิกษุผู้หลับ เธอตื่นขึ้นแล้วยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะเสียทั้ง 
สองรูป เธอตื่นขึ้นแล้วไม่ยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะสามเณรผู้ประทุษร้าย 

สามเณรปฏิบัติผิดในสามเณรผู้หลับ เธอตื่นขึ้นแล้วยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะเสีย 
ทั้งสองรูป เธอตื่นขึ้นแล้วไม่ยินดี พระวินัยธรพึงนาสนะสามเณรผู้ประทุษร้าย. 

อนาปัตติวาร 

[๔๗] ภิกษุไม , รู้สึกตัว ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตพึงซ่าน ๑ ภิกษุผู้กระสับกระส่าย 
เพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหล่านี้ ไม่ต้องอาบัติ. 

สันถตภาณวาร จบ. 

รินึตวัตถุ 
อุทานคาถา 

[๔๘] เรื่องลิงตัวเมีย ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุวัชชีบุตร ๑ เรื่อง 
เรื่องปลอมเป็นคฤหัสถ์๑ เรื่อง เรื่องเปลือยกาย ๑ เรื่อง 
เรื่องปลอมเป็นเดียรถีย์ ๗ เรื่อง เรื่องเด็กหญิง ๑ เรื่อง 

#๑. ยังองค์กำเนิดให้เข้าไปทางปัสสาวมรรคเป็นต้น แล้วถอนออกทางแผลใกล้ต่อมรรคนั้น. 
#๒. ยังองค์กำเนิดให้เข้าทางแผลใกล้ต่อมรรคแล้วถอนออกทางมรรค. 

#๓. บรรดาสองแผลที่เจือกัน ยังองค์กำเนิดให้เข้าไปทางแผลหนึ่งแล้วถอนออกทางแผลที่สอง. 
#ป .ส. หน้า ๓๑๗ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 217 

เรื่องภิกษุณีชื่ออุปปลวัณณา ๑ เรื่อง เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง 

เรื่องมารดา ๑ เรื่อง เรื่องธิดา ๑ เรื่อง 

เรื่องพี่น้องหญิง ๑ เรื่อง เรื่องภรรยา ๑ เรื่อง 

เรื่องภิกษุหลังอ่อน ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุมีองค์กำเนิดยาว ๑ เรื่อง 

เรื่องแผล ๒ เรื่อง เรื่องรูปปัน ๑ เรื่อง 

เรื่องตุ๊กตาไม้ ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุชื่อสุนทระ ๑ เรื่อง 

เรื่องสตรี ๔ เรื่อง เรื่องป่าช้า ๕ เรื่อง 

เรื่องกระดูก ๑ เรื่อง เรื่องนาคตัวเมีย ๑ เรื่อง 

เรื่องนางยักษิณี ๑ เรื่อง เรื่องหญิงเปรต ๑ เรื่อง 

เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุอินทรีย์พิการ ๑ เรื่อง 

เรื่องจับต้อง ๑ เรื่อง เรื่องพระอรหันต์เมืองภัททิยะหลับ ๑ เรื่อง 

เรื่องภิกษุเมืองสาวัตถี ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุชาวมัลละเมืองเวสาลี ๓ เรื่อง 

เรื่องเปิดประตูนอน ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะปัน ๑ เรื่อง 

เรื่องอุบาสิกาชื่อสุปัพพา ๙ เรื่อง เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา ๙ เรื่อง 

เรื่องภิกษุณี ๑ เรื่อง เรื่องสิกขมานา ๑ เรื่อง 

เรื่องสามเณรี ๑ เรื่อง เรื่องหญิงแพศยา ๑ เรื่อง 

เรื่องบัณเฑาะก์ ๑ เรื่อง เรื่องสตรีคฤหัสถ์ ๑ เรื่อง 

เรื่องให้ผลัดกัน ๑ เรื่อง เรื่องภิกษุผู้เฒ่า ๑ เรื่อง 

เรื่องลูกเนื้อ ๑ เรื่อง. 

เรื่องลิงตัวเมีย 

[๔๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในลิงตัวเมีย แล้วมีความรังเกียจว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผมพระภาค พระผ้มีพระภาคตรัสว่า ดกรภิกษ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 218 
เรื่องภิกษุวัชชีบุตร 

[๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีหลายรูปด้วยกัน ไม่บอกคืนสิกขา 
ไม่ทำความเป็นผู้ทุรพลให้แจ้ง แล้วเสพเมถุนธรรม พวกเธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาค 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องปลอมเป็นคฤหัสถ์ 

[๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราชักไม่ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้แล้ว 
ปลอมเป็นคฤหัสถ์เสพเมถุนธรรม เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องเปลือยกาย 

[๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราชักไม่ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้แล้ว 
เปลือยกายเสพเมถุนธรรม เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องปลอมเป็นเดียรถีย์ ๗ เรื่อง 

[๕๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราชักไม่ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้ 
แล้วนุ่งคากรองเสพเมถุนธรรม เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราชักไม่ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้แล้วนุ่ง 
เปลือกไม้กรองเสพเมถุนธรรม เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 219 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราจักไม , ต้องอาบัติด้วย วิธี อย่างนี้แล้วนุ่ง 
ผลไม้กรองเสพเมถุนธรรม เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราจักไม , ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้แล้วนุ่ง 
ผ้ากัมพลทำด้วยเสันผมเสพเมถุนธรรม เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ 
สิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราจักไม่ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้แล้วนุ่งผ้า 
กัมพลทำด้วยขนหางสัตว์เสพเมถุนธรรม เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ 
สักขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราชักไม , ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้แล้วนุ่งผ้า 
ทำด้วยขนปีกนกเค้าเสพเมถุนธรรม เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราชักไม่ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้แล้วนุ่ง 
หนังเสือเสพเมถุนธรรม เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องเด็กหญิง 

[๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่ง เห็นเด็กหญิงนอน 
อยู่บนตั่ง เกิดความกำหนัด จึงสอดนิ้วแม่มือเข้าไปในองค์กำเนิดเด็กหญิงๆ นั้นตาย เธอได้ 
มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไร้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้อง 
อาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 220 
เรื่องภิกษุณีชื่ออุปปลวัณฌา 

[๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล มาณพคนหนึ่งมีจิตปฏิพัทธ์ในภิกษุณี ชื่ออุปปลวัณณา เมื่อ 
ภิกษุณีอุปปลวัณณา เข้าไปสู่น้านเพื่อบิณฑบาต จึงเข้าไปซ่อนอยู่ในกุฎี เวลาปัจฉาภัตรภิกษุณี 
อุปปลวัณณากลับจากบิณฑบาต ล้างเท้าแล้วเข้ากุฎีนึ่งบนเตียง มาณพนั้นจึงเข้าปลุกปลํ้าประทุษร้าย 
ภิกษุณีอุปปลวัณณา นางจึงแจ้งเหตุนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายๆ ได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายๆ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี 
ผู้ไม่ยินดี ไม , ต้องอาบัติ. 

เรื่องเพศกลับ ๒ เรื่อง 



เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปัชฌาย์ 
เดิมนั้นแหละ อุปสมบทเดิมนั้นแหละ พรรษาก็เหล่านั้น และให้อยู่ร่วมกับภิกษุณีทั้งหลาย 
อาบัติเหล่าใดของภิกษุทั้งหลายที่ทั่วไปกับภิกษุณีทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปลงอาบัติเหล่านั้นใน 
สำนักภิกษุณีทั้งหลาย อาบัติเหล่าใดของภิกษุทั้งหลายที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุณีทั้งหลาย ไม่ต้องอาบัติ 
เพราะอาบัติเหล่านั้น 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เพศชายปรากฏแก , ภิกษุณีรูปหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปัชฌาย์เดิมนั้นแหละ 
อุปสมบทเดิมนั้นแหละ พรรษาก็เหล่านั้น และให้อยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลาย อาบัติเหล่าใด 
ของภิกษุณีทั้งหลายที่ทั่วไปกับภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปลงอาบัติเหล่านั้น ในสำนักภิกษุ 
ทั้งหลาย อาบัติเหล่าใดของภิกษุณีทั้งหลายที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุทั้งหลาย ไม่ต้องอาบัติเพราะอาบัติ 
เหล่านั้น. 

เรื่องมารดา 

[๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราจักไม่ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้แล้ว 
เสพเมถุนธรรมในมารดา เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องธิดา 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราจักไม่ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้แล้วเสพ- 
เมถุนธรรมในธิดา เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 221 

อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องพี่น้องหญิง 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราจักไม่ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้แล้วเสพ- 
เมถุนธรรมในพี่น้องหญิง เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องภรรยา 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในภรรยาเก่า เธอได้มีความรังเกียจว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องภิกษุมีหลังอ่อน 

[๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีหลังอ่อน เธอถูกความกระสันบีบคั้นแล้ว ได้ 
อมองค์กำเนิดของตนด้วยปาก เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องภิกษุมีองค์กำเนิดยาว 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีองค์กำเนิดยาว เธอถูกความกระสันบีบคั้นแล้ว 
ได้สอดองค์กำเนิดของตนเข้าสู่วัจจมรรคของตน เธอไต้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาค 
ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องแผล ๒ เรื่อง 

[๕๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งได้พบศพ และที่ศพนั้นมีแผลอยู่ใกล้องค์ 
กำเนิด ภิกษุนั้นคิดว่า เราจักไม่ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้จึงสอดองค์กำเนิดของตน เข้าใน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 222 

องค์กำเนิดของศพ แล้วถอนออกทางแผล เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ 
สิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งได้พบศพ และที่ศพนั้นมีแผลอยู่ใกล้องค์กำเนิด 
ภิกษุนั้นคิดว่า เราจักไม่ต้องอาบัติด้วยวิธีอย่างนี้จึงสอดองค์กำเนิดของตนเข้าในแผล แล้วถอน 
ออกทางองค์กำเนิดของศพ เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องรูปปัน 

[๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้ถูกต้องนิมิตแห่งรูปปันด้วย 
องค์กำเนิด เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องตุ๊กตาไม้ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้ถูกต้องนิมิตแห่งตุ๊กตาไม้ด้วยองค์ 
กำเนิด เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องภิกษุชื่อสุนทระ 

[๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุชื่อสุนทระ บวชจากกรุงราชคฤห์ แล้วเดินไปตามถนน 
สตรีผู้หนึ่งเห็นท่านแล้วกล่าวว่า ท่านเจ้าข้า นิมนต์หยุดประเดี๋ยวก่อน ดิฉันชักไหว้ นางไหว้ 
พลางเลิกผ้าอันตรวาสกขึ้นแล้ว ได้อมองค์กำเนิดด้วยปาก เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มี 
พระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถาม เธอยินดีหรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 223 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่ยินดี พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่ยินดี ไม , ต้องอาบัติ. 

เรื่องสตรี ๔ เรื่อง 

[๖๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งพบภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านเจ้าขา นิมนต์ 
มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

สตรีนั้นแนะนำว่า นิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะ ดิฉันจักพยายามเอง ท่านไม่ต้องพยายาม โดย 
ริธีนี้อาบัติจักไม , มีแก , ท่าน 

ภิกษุนั้นได้ท่าอย่างนั้นแล้ว มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งพบภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มา 
เสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

สตรีนั้นแนะนำว่า นิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะ ท่านจงพยายามเอง ดิฉันจักไม , พยายาม โดย 
ริธีนี้อาบัติชักไม่มีแก , ท่าน 

ภิกษุนั้นได้ท่าอย่างนั้นแล้ว มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล สตรี ผู้ หนึ่งพบภิกษุแล้วได้กล่าว คำนี้ ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มา 
เสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย ห้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

สตรีนั้นแนะนำว่า นิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะ ท่านจงพยายามภายใน แล้วปล่อยสุกกะภายนอก 
โดยริธีนี้อาบัติจักไม่มีแก่ท่าน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 224 

ภิกษุนั้นได้ทำอย่างนั้นแล้ว มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งพบภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพ 
เมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย ห้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

สตรีนั้นแนะนำว่า นิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะ ท่านจงพยายามภายนอก แล้วปล่อยสุกกะ 
ภายใน โดยริธีนี้อาบัติจักไม่มีแก , ท่าน 

ภิกษุนั้นได้ท่าอย่างนั้นแล้ว มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องป่าช้า ๕ เรื่อง 

[๖๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปป่าช้า เห็นศพซึ่งยังไม , ถูกสัตว์กัด ได้เสพ 
เมถุนธรรมในศพนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปป่าช้า เห็นศพซึ่งยังไม , ถูกสัตว์กัดโดย ได้เสพ 
เมถุนธรรมในศพนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปป่าช้า เห็นศพซึ่งถูกสัตว์กัดโดยมาก ได้เสพ 
เมถุนธรรมในศพนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 225 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปป่าช้า เห็นศพซึ่งมีศีรษะขาด ได้สอดองค์ 
กำเนิดเช้าไปกระทบในปากที่อ้า แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปป่าช้า เห็นศพซึ่งมีศีรษะขาด ได้สอดองค์กำเนิด 
เข้าไปในปากที่อ้า ไม่ให้กระทบ แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องกระลูก 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตปฏิพัทธ์ในสตรีผู้หนึ่ง สตรีนั้นถึงแก , กรรมแล้ว 
เขาทิ้งไว้ในป่าช้า กระลูกเกลื่อนกลาด ภายหลังภิกษุนั้นไปป่าช้า เก็บกระลูกคุมกันเข้าแล้ว 
จดองค์กำเนิดลงที่นิมิต เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องนาคตัวเมีย 

[๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในนาคตัวเมีย แล้วมีความ 
รังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิก 
แล้ว. 

เรื่องนางยักษิณี 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในนางยักษิณี แล้วมีความรังเกียจว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผมพระภาค พระผมพระภาคตรัสว่า ดกรภิกษ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 226 
เรื่องหญิงเปรต 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในหญิงเปรต แล้วมีความรังเกียจว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องบัฌเฑาะค์ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเสพเมถุนธรรมในบัณเฑาะค์ แล้วมีความรังเกียจว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องภิกษุมีอินทรีย์พิการ 

[๖๕] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีอินทรีย์พิการ เธอคิดว่า เราไม , รู้สึกสุขหรือ 
ทุกข์ อาบัติจักไม่มีแก่เรา จึงเสพเมถุนธรรม แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ 
สึกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงแจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุทั้งหลายๆ จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษนั้น 
รู้สึกก็ตาม ไม , รู้สึกก็ตาม ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องจับต้อง 

[๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งคิดว่า เราจักเสพเมถุนธรรมในสตรี ครั้นจับต้อง 
ตัวเข้าเท่านั้น ก็เกิดความกินแหนง เธอได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทูกกฏ. 

เรื่องพระอรหันต์เมืองภัททิยะจำวัดหลับ 

[๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง อยู่ในที่พักกลางวันในป่าชาติยาวัน แขวงเมือง 
ภัททิยะ จำวัดหลับอยู่ อวัยวะใหญ่น้อยของภิกษุนั้นถูกลมรำเพยให้ตึงตัว สตรีผู้หนึ่งพบเข้าแล้ว 
ได้นึ่งคร่อมองค์กำเนิด กระทำการพอแก่ความประสงค์ แล้วหลีกไป ภิกษุเห็นองค์กำเนิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 227 

เปรอะเปือน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
องค์กำเนิดเป็นอวัยวะใช้การได้ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ กำหนัด ๑ ปวดอุจจาระ ๑ ปวดปัสสาวะ ๑ 
ถูกลมรำเพย ๑ ถูกบุ้งขน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย องค์กำเนิดเป็นอวัยวะใช้การได้ ด้วยอาการ 
๕ อย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลาย องค์กำเนิดของภิกษุนั้น พึงเป็นอวัยวะใช้การได้ ด้วยความกำหนัดใด 
ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาส เพราะภิกษุนั้นเป็นอรหันต์ ภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องภิกษุเมืองสาวัตถี ๔ เรื่อง 

[๖๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง อยู่ในที่พักกลางวันในป่าอันธวัน แขวง 
เมืองสาวัตถี จำวัดหลับอยู่ สตรีเลี้ยงโคคนหนึ่งพบเช้า จึงนั่งคร่อมองค์กำเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยา 
ที่เข้าไป ยินดีกิริยาที่เข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีกิริยาที่หยุดอยู่ ยินดีกิริยาที่ถอนออก แล้วมีความรังเกียจ 
ว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่พักกลางวัน ในป่าอันธวัน แขวงเมืองสาวัตถี 
จำวัดหลับอยู่ สตรีเลี้ยงแพะคนหนึ่งพบเข้า จึงนั่งคร่อมองค์กำเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยาที่เข้าไป 
ยินดีกิริยาที่เข้าไปถึงแล้ว ยินดีกิริยาที่หยุดอยู่ ยินดีกิริยาที่ถอนออก แล้วมีความรังเกียจว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ใน ที่ พักกลางวัน ในป่าอันธวัน แขวงเมืองสาวัต ถี 
จำวัดหลับอยู่ สตรีหาฟินคนหนึ่งพบเข้า จึงนั่งคร่อมองค์กำเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยาที่รังเกียจว่า 
เข้าไป ยินดีกิริยาที่เข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีกิริยาที่หยุดอยู่ ยินดีกิริยาที่ถอนออก แล้วมีความ 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่พักกลางวัน ในป่าอันธวัน แขวงเมือง 
สาวัตถี จำวัดหลับอยู่ สตรีขนโคมัยคนหนึ่งพบเข้า จึงนั่งคร่อมองค์กำเนิด ภิกษุนั้นยินดีกิริยา 
ที่เข้าไป ยินดีกิริยาที่เข้าไปถึงที่แล้ว ยินดีกิริยาที่หยุดอยู่ ยินดีกิริยาที่ถอนออก แล้วมีความ 
รังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทลเรื่องนั้นแด่พระผ้มีพระภาค พระผมพระภาค ตรัสว่า ดกรภิกษ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 228 

เรื่องภิกษุชาวมัลละเมืองเวสาลี ๓ เรื่อง 

[๖๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่พักกลางวัน ในป่ามหาวัน แขวงเมือง 
เวสาลี จำวัดหลับอยู่ สตรีคนหนึ่งพบเข้า จึงนึ่งคร่อมองค์กำเนิด กระทำการพอแก , ความ 
ประสงค์ แล้วยืนหัวเราะอยู่ใกล้ๆ ภิกษุนั้นตื่นขึ้นแล้วได้ถามสตรีนั้นว่า นี่เป็นการกระทำของ 
เธอหรือ? 

สตรีนั้นบอกว่า เจ้าค่ะ เป็นการกระทำของดิฉัน 

ภิกษุนั้นมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุ เธอรู้สึกตัวหรือ? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม , รู้สึกตัว พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม , รู้สึกตัว ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่พักกลางวัน ในป่ามหาวัน แขวงเมือง 
เวสาลี จำวัดหลับพิงต้นไม้อยู่ สตรีคนหนึ่งพบเข้า จึงนึ่งคร่อมองค์กำเนิด ภิกษุนั้นรีบลุกขึ้น 
ทันที แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอยินดีหรือ? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่ยินดี พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่ยินดี ไม่ต้องอาบัติ 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่พักกลางวัน ในป่ามหาวันแขวงเมืองเวสาลี 
จำวัดหลับพิงต้นไม้อยู่ สตรีคนหนึ่งพบเข้า จึงนึ่งคร่อมองค์กำเนิด ภิกษุนั้นยันให้กลิ้งไป แล้ว 
มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอยินดีหรือ? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่ยินดี พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่ยินดี ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องภิกษุเปิดประตูนอน 

[๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่พักกลางวัน ณ กูฎาคารศาลาป่ามหาวัน 
แขวงเมืองเวสาลี เปิดประตจำวัดหลับอย่ อวัยวะใหณ่น้อยของเธอ ถกลมรำเพยให้ตึงตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 229 

ครั้งนั้น สตรีหลายคนถือของหอมและดอกไม้ไปสู่อาราม มุ่งตรงไปยังวิหาร พบภิกษุนั้น แล้ว 
ได้นั่งคร่อมองค์กำเนิด กระทำการพอแก่ความประสงค์ แล้วกล่าวว่าภิกษุนี้เป็นบุรุษองอาจนัก 
แล้วถือของหอมและดอกไม้กลับไป 

ภิกษุเห็นองค์กำเนิดเปรอะเข้อน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย องค์กำเนิดย่อมเป็นอวัยวะใช้การได้ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ กำหนัด ๑ ปวด 
อุจจาระ ๑ ปวดปัสสาวะ ๑ ถูกลมรำเพย ๑ ถูกบุ้งขน ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย องค์กำเนิดเป็น 
อวัยวะใช้การได้ด้วยอาการ ๕ อย่างนี้แล องค์กำเนิดของภิกษุนั้น พึงใช้การได้ด้วยความกำหนัด 
ใด ข้อนั้น ไม่ใช่ฐานะ ไม , ใช่โอกาส เพราะภิกษุนั้นเป็นอรหันต์ ภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติ ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้จะพักผ่อนในกลางวัน ปิดประตูก่อนจึงจะพักผ่อนได้. 

เรื่องภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะปัน 

[๗๑] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุชาวเมืองภารุกัจฉะรูปหนึ่ง ปันว่าได้เสพเมถุนธรรมใน 
ภรรยาเก่า แล้วคิดว่า เราไม่เป็นสมณะ ชักสึกละ แล้วเดินทางไปสู่เมืองภารุกัจฉะ พบท่าน 
พระอุบาลีในระหว่างทาง จึงกราบเรียนเรื่องนั้นให้ทราบ ท่านพระอุบาลีกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส 
อาบัติไม่มีเพราะความปัน. 

เรื่องอุบาสิกาชื่อสุปัพพา ๙ เรื่อง 

[๗๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปัพพา ในเมืองราชคถุห์ เป็นผู้มีความ 
เลื่อมใสยังอ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ 

นางพบภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์ มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิดเจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่ระหว่างขาอ่อน โดยวิธีนี้อาบัติชัก 
ไม่มีแก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระท่าตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปัพพา ในเมืองราชคถุห์ เป็นผู้มีความเลื่อมใสยัง 
อ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 230 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่สะดือ โดยริธีนั้อาบัติชักไม่มี 
แก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปัพพา ในเมืองราชคฤห์ เป็นผู้มีความเลื่อมใสยัง 
อ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย ห้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่เกลียวท้อง โดยวิธีนี้อาบัติชัก 
ไม่มีแก่ท่าน 

ภิกษุนันได้กระท่าตามนันแล้ว มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปัพพา ในเมืองราชคถุห์ เป็นผู้มีความเลื่อมใสยัง 
อ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่ซอกรักแร้ โดยวิธีนี้อาบัติชัก 
ไม่มีแก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระท่าตามนั้นแล้ว มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ 
แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปัพพา ในเมืองราชคถุห์เป็นผู้มีความเลื่อมใสยัง 
อ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถนธรรมเถิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 231 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่คอ โดยวิธีนี่อาบัติจักไม่มี 
แก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๖. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปัพพา ในเมืองราชคฤห์ เป็นผู้มีความเลื่อมใสยัง 
อ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย ห้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่ช่องหู โดยริธีนี้อาบัติจักไม่มี 
แก่ท่าน 

ภิกษุนันได้กระท่าตามนัน แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๗. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปัพพา ในเมืองราชคถุห์ เป็นผู้มีความเลื่อมใสยัง 
อ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่มวยผม โดย'วิธีนี้อาบัติจัก 1 ไม่มี 
แก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระท่าตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

๘. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุปัพพา ในเมืองราชคถุห์ เป็นผู้มีความเลื่อมใสยัง 
อ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษนั้นห้ามว่า อย่าเลย ห้องหฌิง การเรื่องนี้ไม่ควร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 232 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่ง่ามมือ โดยริธีนี้อาบัติจักไม่มี 
แก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แด , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๙. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสุป้พพา ในเมืองราชคฤห์ เป็นผู้มีความเลื่อมใสยัง 
อ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ดิฉันจักพยายามด้วยมือให้สุกกะเคลื่อน โดย 
วิธีนี้อาบัติชักไม่มีแก'ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องบัญญัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนันแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

เรื่องอุบาสิกาชื่อสัทธา ๙ เรื่อง 

[๗๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธาในเมืองสาวัตถีเป็นผู้มีความเลื่อมใสยัง 
อ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่ระหว่างขาอ่อน โดยวิธีนี้อาบัติ 
ชักไม่มีแก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

[๗๔] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เป็นผู้มีความเลื่อมใส 
ยังอ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนีว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนันชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพฌถนธรรมเถิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 233 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่สะดือ โดยริธีนั้อาบัติชักไม่มี 
แก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัต ถี เป็นผู้มีความเลื่อมใสยังอ่อน 
อยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบภิกษุ 
แล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย ห้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่เกลียวท้อง โดยวิธีนี้อาบัติชัก 
ไม่มีแก่ท่าน 

ภิกษุนันได้กระท่าตามนัน แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เป็นผู้มีความเลื่อมใสยังอ่อน 
อยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่ใกล้รักแร้ โดยวิขีนี้อาบัติชักไม่มี 
แก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระท่าตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เป็นผู้มีความเลื่อมใสยังอ่อน 
อยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบภิกษุ 
แล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 234 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่คอ โดยวิธีนี้อาบัติจักไม่มีแก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๖. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เป็นผู้มีความเลื่อมใสยังอ่อน 
อยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 
ภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่ช่องหู โดยริธีนี้อาบัติชักไม่มี 
แก่ท่าน 

ภิกษุนันได้กระท่าตามนัน แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 


พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๗. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เป็นผู้มีความเลื่อมใสยัง 


อ่อนอยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบ 


ภิกษุแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 
ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่มวยผม โดยวิธีนี้อาบัติชักไม่มี 
แก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระท่าตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ 


แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 


พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๘. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เป็นผู้มีความเลื่อมใสยังอ่อน 
อยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบภิกษุ 
แล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 235 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย น้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ท่านจงพยายามที่ง่ามมือ โดยริธีนั้อาบัติจักไม่มี 
แก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระทำตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

๙. ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสิกาชื่อสัทธา ในเมืองสาวัตถี เป็นผู้มีความเลื่อมใสยังอ่อน 
อยู่ นางมีความเห็นอย่างนี้ว่า สตรีใดให้เมถุนธรรม สตรีนั้นชื่อว่าให้ทานอันเลิศ นางพบภิกษุ 
แล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพเมถุนธรรมเถิด 

ภิกษุนั้นห้ามว่า อย่าเลย ห้องหญิง การเรื่องนี้ไม่ควร 

นางแนะนำว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ ดิฉันชักพยายามด้วยมือให้สุกกะเคลื่อน โดย'วิธีนี้ 
อาบัติจักไม่มีแก่ท่าน 

ภิกษุนั้นได้กระท่าตามนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท 
ไว้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

เรื่องภิกษุณี 

[๗๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนให้ปฏิบัติผิดใน 
นางภิกษุณี เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงให้นาสนะเสียทั้งสอง เธอทั้งสองไม่ยินดี ทั้งสอง 
ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องสิกขมานา 

ก็โดยสมัยนั้นแล พวกสิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนให้ปฏิบัติผิดให้นางสิกขมานา 
เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงให้นาสนะเสียทั้งสอง เธอทั้งสองไม่ยินดี ทั้งสองไม , ต้อง 
อาบัติ. 

เรื่องสามเณรี 

ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุขืนให้ปฏิบัติผิดในสามเณรี 
เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงให้นาสนะเสียทั้งสอง เธอทั้งสองไม่ยินดี ทั้งสองไม , ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 236 

เรื่องหญิงแพศยา 

[๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุให้ปฏิบัติผิดในหญิง 
แพศยา ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงให้นาสนะภิกษุเสีย ภิกษุไม่ยินดี ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องบัณเฑาะค์ 

ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุให้ปฏิบัติผิดในบัณเฑาะค์ 
ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงให้นาสนะภิกษุเสีย ภิกษุไม่ยินดี ไม , ต้องอาบัติ. 

เรื่องสตรีคฤหัสถ์ 

ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุให้ปฏิบัติผิดในสตรีคฤหัสถ์ 
ภิกษุยินดี พระวินัยธรพึงให้นาสนะภิกษุเสีย ภิกษุไม่ยินดี ไม , ต้องอาบัติ. 

เรื่องให้ผลัดกัน 

ก็โดยสมัยนั้นแล พวกลิจฉวีกุมารในเมืองเวสาลี จับภิกษุให้ปฏิบัติผิดในกันและกัน 
เธอทั้งสองยินดี พระวินัยธรพึงให้นาสนะเสียทั้งสอง เธอทั้งสองไม่ยินดี ทั้งสองไม , ต้องอาบัติ. 

เรื่องภิกษุผู้เฒ่า 

[๗๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้เฒ่ารูปหนึ่ง ได้ไปเยี่ยมภรรยาเก่า นางได้จับบังคับว่า 
ท่านจงมาสึกเสียเถิด ภิกษุนั้นถอยหลังล้มหงาย นางจึงขึ้นคร่อมองค์กำเนิด เธอได้มีความรังเกียจ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอยินดีหรือเปล่า? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่ยินดี พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่ยินดี ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องลูกเนื้อ 

[๗๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในป่า ลูกเนื้อมาสู่ที่ถ่ายปัสสาวะของเธอแล้ว 
ได้อมองค์กำเนิดพลางดื่มปัสสาวะ ภิกษุนั้นยินดีแล้วได้มีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระ 
ผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 237 


ทุติยปาราชิกสิกขาบท 

เรื่องพระธนิยะ กุมภการบุตร 

[๗๙] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏเขตพระนคร 
ราชคฤห์ ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปซึ่งเคยเห็นกันเคยคบหากันมา ทำกุฎีมุงบังด้วยหญ้า ณ 
เชิงภูเขาอิสิคิลิแล้วอยู่จำพรรษา แม้ท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร ก็ได้ทำกุฎีมุงด้วยหญ้าแล้วอยู่ 
จำพรรษา ครั้นภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาโดยล่วงไตรมาสแล้ว ได้รื้อกุฎีมุงบังด้วยหญ้า เก็บหญ้า 
และตัวไม้ไว้ แล้วหลีกไปสู่จาริกในชนบท ส่วนท่านพระธนิยะ กุมภการบุตรอยู่ ณ ที่นั่นเอง 
ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน ขณะเมื่อท่านพระธนิยะ กุมภการบุตรเข้าไปบ้านเพื่อ 
บิณฑบาต คนหาบหญ้า คนหาฟืน ได้รื้อกุฎีบังด้วยหญ้าเสีย แล้วขนหญ้าและไม้ไป 
แม้ครั้งที่สอง ท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร ได้เที่ยวหาหญ้า และไม้มาทำกุฎีมุงบัง 
ด้วยหญ้าอีก เมื่อท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร เข้าไปม้านเพื่อบิณฑบาต แม้ครั้งที่สอง 
คนหาบหญ้า คนหาฟืน ก็ได้รื้อกุฎีมุงบังด้วยหญ้าเสียแล้วขนหญ้าและตัวไม้ไป 

แม้ครั้งที่สาม ท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร ก็ได้เที่ยวหาหญ้าและไม้มาทำกุฎีมุงบังด้วย 
หญ้าอีก เมื่อท่านธนิยะ กุมภการบุตร เข้าไปบ้านเพื่อบิณฑบาต แม้ครั้งที่สาม คนหาบหญ้า 
คนหาฟืน ก็ได้รื้อกุฎีมุงบังด้วยหญ้าเสียแล้วขนหญ้าและตัวไม้ไปอีก 

หลังจากนั้น ท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร ได้มีความคิดว่า เมื่อเราเข้าไปบ้านเพื่อ 
บิณฑบาต คนหาบหญ้า คนหาฟืน ได้รื้อกุฎีมุงบังด้วยหญ้าเสีย แล้วขนหญ้าและตัวไม้ไปถึง 
สามครั้งแล้ว ก็เรานี่แหละ เป็นผู้ได้ศึกษามาดีแล้วไม่บกพร่อง เป็นผู้สำเร็จศิลปะในการช่างหม้อ 
เสมอด้วยอาจารย์ของตน มิฉะนั้นเราพึงขยำโคลนทำกุฎีสำเร็จด้วยดินล้วนเสียเอง จึงท่านพระธนั- 
ยะ กุมภการบุตร ขยำโคลนทำกุฎีสำเร็จด้วยดินล้วน ด้วยตนเอง แล้วรวบรวมหญ้าไม้และโคมัย 
มาเผากุฎีนั้น กุฎีนั้นงดงาม น่าดู น่าชม มีสึแดงเหมือนแมลงค่อมทอง มีเสียงเหมือนเสียงกระดึง 
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมาก ทอด 
พระเนตรเห็นกุฎีนั้นงดงามน่าลูน่าชมมีสึแดง ครั้นแล้ว จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย นั่นอะไร งดงาม น่าลู นำชม มีสีแดงเหมือนแมลงค่อมทอง ครั้นภิกษุเหล่านั้น กราบทูล 
ให้ทรงทราบแล้ว พระพุทธองค์ทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษนั้น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำ ไฉนโมฆบรษนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 238 

จึงได้ขยำโคลน ทำกุฎีสำเร็จด้วยดินล้วน ด้วยตนเองเล่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเอ็นดู ความ 
อนุเคราะห์ ความไม่เบียดเบียนหมู , สัตว์ มิได้มีแก"ใมฆบุรุษนั้นเลย พวกเธอจงไปทำลายกุฎีนั้น 
พวกเพื่อนพรหมจารีชั้นหลัง อย่าถึงความเบียดเบียนหมู , สัตว์เลย อันภิกษุไม , ควรทำกุฎีที่สำเร็จ 
ด้วยดินล้วน ภิกษุใดทำ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุเหล่านั้นรับพระพุทธาณัติแล้ว พากันไปที่กุฎีนั้น ครั้งถึงแล้วได้ทำลายกุฎีนั้นเสีย ท่าน 
พระธนิยะ กุมภการบุตร จึงถามภิกษุเหล่านั้นว่า อาวุโส พวกท่านทำลายกุฎีของผม เพื่ออะไร? 

กิ. พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ทำลาย ขอรับ. 

ธ. ทำลายเถิด ขอรับ ล้าพระผู้มีพระภาคผู้ธรรมสามีรับสั่งให้ทำลาย. 

[๘๐] กาลต่อมา ความดำรินี้ได้มีแก่ท่านพระธนิยะ กุมภการบุตรว่า เมื่อเราเข้าไปบ้าน 
เพื่อบิณฑบาต คนหาบหญ้า คนหาฟืน ได้รื้อกุฎีมุงด้วยหญ้าเสีย แล้วขนหญ้าและตัวไม้ไปถึง 
สามครั้งแล้ว แม้กุฎีดินล้วนที่เราทำไว้นั้น พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งให้ทำลายเสีย ก็เจ้าพนักงาน 
รักษาไม้ที่ชอบพอกับเรามีอยู่ ไฉนหนอเราพึงขอไม้ต่อเจ้าพนักงานรักษาไม้มาทำกุฎีไม้ จึงท่านพระ 
ธนิยะ กุมภการบุตร เข้าไปหาเจ้าพนักงานรักษาไม้ ครั้นแล้วได้บอกเรื่องนี้ต่อเจ้าพนักงานรักษาไม้ 
ว่า ขอเจริญพร เมื่ออาตมาเข้าไปบ้านเพื่อบิณฑบาต คนหาบหญ้า คนหาฟิน ได้รื้อกุฎีมุงบัง 
ด้วยหญ้าเสีย แล้วขนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้ง แม้กุฎีดินล้วนที่อาตมาทำไว้นั้นพระผู้มี 
พระภาคก็รับสั่งให้ทำลายเสียแล้ว ขอท่านจงให้ไม้แก่อาตมาๆ ประสงค์จะทำกุฎีไม้. 

จ. ไม้ที่กระผมจะพึงถวายแก , พระผู้เป็นเจ้าได้นั้น ไม , มี ขอรับ มีแต่ไม้ของหลวงที่ 
สงวนไว้สำหรับซ่อมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไว้เพื่อใช้ในคราวมีอันตราย ล้าพระเจ้าแผ่นดินรับสั่ง 
ให้พระราชทานไม้เหล่านั้น ขอท่านจงให้คนขนไปเถิดขอรับ. 

ธ. ขอเจริญพร ไม้เหล่านั้น พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแล้ว. 

ลำดับนั้น เจ้าพนักงานรักษาไม้คิดว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านั้นแล 
เป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวคำสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม 
พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเลื่อมใสในพระสมณะเหล่านี้ยิ่งนัก ท่านพระธนิยะนี้ย่อมไม่บังอาจเพื่อจะ 
กล่าวถึงสิ่งของที่พระเจ้าแผ่นดินยังไม , ได้พระราชทาน ว่าพระราชทานแล้ว จึงได้เรียนต่อท่าน 
พระธนิยะ กุมภการบุตรว่า นิมนต์ให้คนขนไปเถิด ขอรับ จึงท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร สั่งให้ 
ตัดไม้เหล่านั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บรรทุกเกวียนไป ทำกุฎีไม้แล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 239 

วัสสการพราหมณ์ตรวจราชการ 

[๘๑] ต่อจากนั้น วัสสการพราหมณ์ มหาอำมาตย์ในมคธรัฐไปตรวจราชการในกรุง 
ราชคฤห์ ได้เข้าไปหาเจ้าพนักงานรักษาไม้ ครั้นแล้วได้พูดถึงเรื่องนี้ ต่อเจ้าพนักงานรักษาไม้ว่า 
พนาย ไม้ของหลวงที่รักษาไว้สำหรับซ่อมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไว้เพื่อใช้ในคราวมีอันตราย 
เหล่านั้น อยู่ ณ ที่ไหน? 

เจ้าพนักงานรักษาไม้เรียนว่า ใต้เม้าขอรับ ไม้เหล่านั้น พระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทาน 
แก่ท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร ไปแล้ว. 

ทันใดนั้น วัสสการพราหมณ์ มหาอำมาตย์ในมคธรัฐ เกิดความไม่พอใจว่า ไฉน 
พระเจ้าแผ่นสินจึงได้พระราชทานไม้ของหลวงที่สงวนไว้สำหรับซ่อมแปลงพระนคร ซึ่งเก็บไว้เพื่อ 
ใช้ในคราวมีอันตรายแก่พระธนิยะ กุมภการบุตร ไปเล่า จึงเข้าเฝ็าพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนา 
มาคธราช กราบทูลว่า ได้ทราบเกล้าว่า ไม้ของหลวงที่สงวนไว้สำหรับซ่อมแปลงพระนคร 
ซึ่งเก็บไว้เพื่อใช้ในคราวมีอันตราย พระองค์พระราชทานแก่พระธนิยะ กุมภการบุตรไปแล้ว 
จริงหรือพระพุทธเจ้าข้า? 

พระเจ้าพิมพิสารตรัสถามว่า ใครพูดอย่างนั้น? 

ว. เจ้าพนักงานรักษาไม้พูด พระพุทธเจ้าข้า. 

พ. พราหมณ์ ล้าเช่นนั้น ท่านจงให้คนไปนำเจ้าพนักงานรักษาไม้มา. 

จึงวัสสการพราหมณ์ มหาอำมาตย์ในมคธรัฐ สั่งให้เจ้าหน้าที่จองจำเจ้าพนักงานรักษา 
ไม้นำมา 

[๘๒] ท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร ได้เห็นเจ้าพนักงานรักษาไม้ถูกเจ้าหน้าที่จองจำนำ 
ไป จึงไต , ถามเจ้าพนักงานรักษาไม้ว่า เจริญพร ท่านถูกเจ้าหน้าที่จองจำนำไป ด้วยเรื่องอะไร? 

เจ้าพนักงานรักษาไม้ตอบว่า เรื่องไม้เหล่านั้น ขอรับ. 

ธ. ไปเถิด ท่าน แม้อาตมาก็จะไป. 

จ. ใต้เท้าควรไป ขอรับ ก่อนที่กระผมจะถูกประหาร. 

จึงท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร ได้เข้าไปสู่พระราชนิเวศน์ของพระเจ้าพิมพิสารจอม 
เสนามาคธราช ครั้นถึงแล้ว นั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดถวาย ขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนา 
มาคธราช เสด็จเข้าไปหาท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร ทรงอภิวาทแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่สมควร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 240 

ส่วนข้างหนึ่ง ตรัสถามท่านพระธนิยะกุมภการบุตรถึงเรื่องไม้นั้นว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ทราบว่าไม้ 
ของหลวงที่สงวนไว้สำหรับซ่อมแปลงพระนคร ซึ่งเขาเก็บไว้เพื่อใช้ในคราวมีอันตราย โยมได้ 
ถวายแก่พระคุณเจ้า จริงหรือ? 

ธ. จริงอย่างนั้น ขอถวายพระพร. 

พ. ข้าแต่พระคุณเจ้า โยมเป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีกิจมาก มีกรณียะมาก แม้ถวายแล้ว 
ก็ระลึกไม , ได้ ขอพระคุณเจ้าโปรดเตือนให้โยมระลึกได้. 

ธ. ขอถวายพระพร พระองค์ทรงระลึกได้ไหม ครั้งพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ใหม่ๆ 
ได้ทรงเปล่งพระวาจาเช่นนี้ว่า หญ้า ไม้ และนั้าข้าพเจ้าถวายแล้วแก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย 
ขอสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายโปรดใช้สอยเถิด. 

พ. ข้าแต่พระคุณเจ้า โยมระลึกได้ สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้มีความละอาย 
มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา มีอยู่ ความรังเกียจแม้ในเหตุเล็กน้อยจะเกิดแก , สมณะและพราหมณ์ 
เหล่านั้น คำที่กล่าวนั้น โยมหมายถึงการนำหญ้าไม้และนั้าของสมณะและพราหมณ์เหล่านั้น แต่ว่า 
หญ้าไม้และนั้านั้นแลอยู่ในป่า ไม่มีใครหวงแหน พระคุณเจ้านั้น ย่อมสำคัญเพื่อจะนำไม้ที่เขา 
ไม , ได้ให้ไปด้วยเลศนั้น พระเจ้าแผ่นดินเช่นโยม จะพึงฆ่า จองจำ หรือเนรเทศ ซึ่งสมณะ 
หรือพราหมณ์อย่างไรได้ นิมนต์กลับไปเถิด พระคุณเจ้า รอดตัวเพราะบรรพชาเพศแล้วแต่อย่าได้ 
ทำอย่างนั้นอีก. 

ประชาชนเพ่งโทษติเตียนโพนทะนา 

[๘๓] คนทั้งหลาย พากันเพ่งโทษว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้ไม่ 
ละอาย ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหล่านี้ยังปฏิญาณว่า เป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ 
ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวคำสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนว่า ความเป็นสมณะย่อมไม่มี 
แก่พระสมณะเหล่านี้ความเป็นพราหมณ์ย่อมไม่มีแก่พระสมณะเหล่านี้ความเป็นสมณะของ 
พระสมณะเหล่านี้เสื่อมแล้ว ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้เสื่อมแล้ว ความเป็น 
สมณะของพระสมณะเหล่านี้ จะมีแต่ไหน ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้ จะมีแต่ 
ไหน และโพนทะนาว่า พระสมณะเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะแล้ว พระสมณะเหล่านี้ 
ปราศจากความเป็นพราหมณ์แล้ว แม้พระเจ้าแผ่นดิน พระสมณะเหล่านี้ย้งหลอกลวงได้ ไฉนจัก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 241 

ไม , หลอกลวงคนอื่นเล่า ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดา 
ที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉน ท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร จึงได้ถือเอาไม้ของหลวงที่เขาไม่ได้ให้ไป 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นมูลเค้านั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระธนิยะ กุมภการบุตรว่า ดูกรธนิยะ ข่าวว่า เธอ 
ได้ถือเอาไม้ของหลวงที่เขาไม , ได้ให้ไป จริงหรือ? 

ท่านพระธนิยะทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม , ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำไฉนเธอจึงได้ถือเอาไม้ 
ของหลวงที่เขาไม , ได้ให้ไปเปล่า การกระทำของเธอนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ 
ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้การกระทำของเธอนั่น 
เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อม 
ใสแล้ว 

ก็สมัยนั้นแล มหาอำมาตย์ผู้พิพากษาเก่าคนหนึ่งบวชในหมู , ภิกษุ นั่งอยู่ไม , ห่างพระผู้มี 
พระภาค จึงพระองค์ได้ตรัสพระวาจานี้ต่อภิกษุรูปนั้นว่า ดูกรภิกษุ พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนา 
มาคธราชขับโจรได้แล้ว ประหารชีวิตเสียบ้าง จองจำไว้บ้าง เนรเทศเสียบ้าง เพราะทรัพย์ 
ประมาณเท่าไรหนอ? 

ภิกษุรูปนั้นกราบทูลว่า เพราะทรัพย์บาทหนึ่งบ้าง เพราะของควรค่าบาทหนึ่งบ้าง เกิน 
บาทหนึ่งบ้าง พระพุทธเจ้าข้า 

แท้จริงสมัยนั้น ทรัพย์ ๕ มาสกในกรุงราชคฤห์ เป็นหนึ่งบาท 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระธนิยะ กุมภการบุตร โดยเอนกปริยายแล้ว 
จึงตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก 
ความเป็นคนไม , สันโดษ ความคลกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคณแห่งความเป็นคน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 242 

เลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจำกัด 
อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่เหมาะสม การปรารภความเพียร โดยเอนกปริยาย แล้วทรงกระทำ 
ธรรมีกถา ที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้น แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่ม 
บุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
ปัจจุบัน ๑ เพื่อกำขัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความ เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อม- 
ใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระปฐมบัญญัติ 

๒. อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม , ได้ให้ ด้วยส่วนแห่งความเป็น 
ขโมย พระราชาทั้งหลาย ขับโจรได้แล้วพึงประหารเสียบ้าง จองจำไว้บ้าง เนรเทศ 
เสียบ้าง ด้วยบริภาษว่า เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นขโมย 
ในเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม , ได้ให้เห็นปานใด ภิกษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของ 
ไม , ได้ให้เห็นปานนั้น แม้ภิกษุนี้ ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้. 

ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้ว แก่ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการ 
ฉะนึ. 

เรื่องพระธนิยะ กุมภการบุตร จบ. 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 

[๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ชวนกันไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อม ได้ลัก 
ห่อผ้าของช่างย้อม นำมาสู่อารามแล้วแบ่งปันกัน ภิกษุทั้งหลายพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย 
พวกท่านเป็นผู้มีบุญมาก เพราะผ้าเกิดแก่พวกท่านมาก 

ฉ. ท่านทั้งหลาย บุญของพวกผมจักมีแต่ไหน พวกผมไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อม 
แล้วได้ลักห่อผ้าของช่างย้อมมาเดี๋ยวนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 243 

ภ. พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วมิใช่หรือ เหตุไรพวกท่านจึงได้ลักห่อผ้า 
ของช่างย้อมมา. 

ฉ. จริงขอรับ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว แต่สิกขาบทนั้นแล พระองค์ 
ทรงบัญญัติเพราะในเขตบ้าน มิได้ทรงบัญญัติไปถึงในป่า. 

กิ. ท่านนั้งหลาย พระบัญญัตินั้นย่อมเป็นได้เหมือนกันทั้งนั้นมิใช่หรือ การกระทำของ 
พวกท่านนั้นไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควรไม , ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรทำไฉนพวกท่าน 
จึงได้ลักห่อผ้าของช่างย้อมมาเล่า การกระทำของพวกท่านนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำของ 
พวกท่านนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ย้งไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่น 
ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ครั้นภิกษุเหล่านั้น ติเตียนพระฉัพพัคคีย์ โดยอเนกปริยายแล้ว 
ได้กราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นมูลเค้านั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามพระฉัพพัคคีย์ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกเธอ 
ไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อม แล้วลักห่อผ้าของช่างย้อมมา จริงหรือ? 

พระฉัพพัคคีย์ทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั่น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม , ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำไฉนพวกเธอจึงได้ลักห่อผ้า 
ของช่างย้อมมาเล่า การกระทำของพวกเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ย้งไม่ 
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส แล้วโดยที่แท้ การกระทำของพวกเธอ 
นั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนยังที่ไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบาง 
พวกที่เลื่อมใสแล้ว ครั้นทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย์โดยอเนกปริยายแล้ว จึงตรัสโทษแห่งความเป็น 
คนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ ความคลุกคลี 
ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย ความ 
สันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร 
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้น แก , ภิกษุทั้ง 
หลายแล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 244 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่มบุคคล 
ผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในป้จจุบัน ๑ 
เพื่อกำจัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพื่อ 
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระ- 
วินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระอนุบัญญัติ 

๒. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม , ได้ให้ด้วย ส่วนแห่งความ 
เป็นขโมย จากน้านก็ดี จากป่าก็ดี พระราชาทั้งหลาย จับโจรได้แล้ว ประหารเสีย¬ 
บาง จองจำไว้บ้าง เนรเทศเสียบ้าง ด้วยบริภาษว่า เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล 
เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นขโมย ดังนึ ในเพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม , ได้ให้เห็น 
ปานใด ภิกษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม , ได้ให้เห็นปานนั้น แม้ภิกษุนี้ ก็เป็นปาราชิก 
หาสังวาสมิได้. 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๘๕] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติอย่างใด 
มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์อย่างใด เป็น 
เถระก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนึ่ง ... ใด 

บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่าประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว ชื่อว่า ภิกษุ 
โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นเอหิภิกษุ ชื่อว่า ภิกษุ 
เพราะอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้ว ด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้เจริญ 
ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่ามีสาระธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระเสขะ ชื่อว่า 
ภิกษ เพราะอรรถว่า เป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษ เพราะว่า อรรถว่า เป็นลัอันสงฆ์พร้อมเพรียง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 245 

กันให้อุปสมบทแล้วด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ บรรดาผู้ที่ชื่อว่าภิกษุเหล่า- 
นั้น ภิกษุนี้ใด ทั้งสงฆ์พร้อมเพรียงกันให้อุปสมบทแล้วด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม , กำเริบ ควร 
แก่ฐานะ ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่า ภิกษุ ในอรรถนี้ 

ประเทศที่ชื่อว่า น้าน มีอธิบายว่า น้านมีกระท่อมหลังเดียวก็ดี มีกระท่อม ๒ หลังก็ดี 
มีกระท่อม ๓ หลังก็ดี มีกระท่อม ๔ หลังก็ดี มีคนอยู่ก็ดี ไม , มีคนอยู่ก็ดี แม้ที่เขาล้อมไว้ก็ดี 
แม้ที่เขาไม่ได้ล้อมไว้ก็ดี แม้ , ที่เขาสร้างดุจเป็นที่'โคจรเป็นต้นก็ดี แม้หมู , เกวียนหรือต่างที่อาศัยอยู่ 
เกิน ๔ เดือนก็ดี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บ้าน 

ที่ชื่อว่า อุปจารบ้าน กำหนดเอาที่ ซึ่งบุรุษขนาดกลาง ผู้ยืนอยู่ ณ เสาเขื่อนแห่งบ้าน 
ที่ล้อม โยนก้อนดินไปตก หรือกำหนดเอาที่ซึ่งบุรุษขนาดกลาง ผู้ยืนอยู่ ณ อุปจารเรือนแห่งบ้าน 
ที่ไม , ได้ล้อม โยนก้อนดินไปตก 

ที่ชื่อว่า ป่า มีอธิบายว่า สถานที่ที่เว้นบ้านและอุปจารบ้าน นอกนั้นชื่อว่า ป่า 

ที่ชื่อว่าทรัพย์อันเจ้าของไม , ได้ให้มีอธิบายว่าทรัพย์ใดอันเจ้าของไม , ได้ให้ ไม , ได้ 
ละวาง ยังรักษาปกครองอยู่ ยังถือกรรมสิทธิอยู่ว่าเป็นของเรา ยังมีผู้อื่นหวงแหน ทรัพย์นั้นชื่อว่า 
ทรัพย์อันเจ้าของไม , ได้ให้ 

บทว่า ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย ได้แก่มีจิตคิดขโมย คือมีจิตคิดลัก. 

[๘๖] บทว่า ถือเอา คือ ยึดเอา เอาไป เอาลง ยังอิริยาบถให้กำเริบ ให้เคลื่อน 
รากฐาน ให้ล่วงเลยเขตหมาย. 

[๘๗] ที่ชื่อว่า เห็นปานใด คือ หนึ่งบาทก็ดี ควรแก่หนึ่งบาทก็ดี เกินกว่าหนึ่งบาทก็ดี 

ที่ชื่อว่า พระราชาทั้งหลาย ได้แก่พระเจ้าแผ่นดิน เจ้าผู้ปกครองประเทศ ท่านผู้ 
ปกครองมณฑล นายอำเภอ ผู้พิพากษา มหาอำมาตย์ หรือท่านผู้สั่งประหารและจองจำได้ 
ท่านเหล่านี้ชื่อว่า พระราชาทั้งหลาย 

ที่ชื่อว่า โจร มีอธิบายว่า ผู้ใดถือเอาสิ่งของอันเขาไม , ได้ให้ ได้ราคา๕ มาสกก็ดี เกินกว่า 
๕ มาสกก็ดี ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย ผู้นั้นชื่อว่า โจร 

บทว่า ประหารเสียบ้าง คือ ประหารด้วยมือหรือด้วยเบ้า ด้วยแล้หรือด้วยหวาย 
ด้วยไม้ค้อนสั้นหรือด้วยดาบ 

บทว่า จองจำไว้บ้าง คือ ผูกล่ามไว้ด้วยเครื่องมัดคือเชือก ด้วยเครื่องจองจำคือชื่อคา 
โซ่ตรวน หรือด้วยเขตจำกัดคือเรือน จังหวัด หมีบ้าน ตำบลบ้าน หรือให้บรษควบคม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 246 

บทว่า เนรเทศเสียน้าง คือ ขับไล่เสียจากหมู่บ้าน ตำบลบ้าน จังหวัด มณฑล 
หรือประเทศ 

คำว่า เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็นขโมย นี้เป็นคา- 
บริภาษ. 

[๘๘] ที่ชื่อว่า เห็นปานนั้น คือ หนึ่งบาทก็ดี ควรแก่หนึ่งบาทก็ดี เกินกว่า- 
หนึ่งบาทก็ดี 

บทว่า ถือเอา คือ ตู , วิ่งราว ฉ้อ ยังอิริยาบถให้กำเริบ ให้เคลื่อนจากฐาน ให้ล่วงเลย 
เขตหมาย. 

[๘๙] คำว่า แม้ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุรูปก่อน 

คำว่า เป็นปาราชิก มีอธิบายว่า ใบไม้เหลืองหล่นจากขั้วแล้ว ไม , อาจจะเป็นของ- 
เขียวสดขึ้นได้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแหละ ถือเอาทรัพย์อันเขาไม , ได้ให้ ด้วยส่วนแห่งความ 
เป็นขโมย หนึ่งบาทก็ดี ควรแก , หนึ่งบาทก็ดี เกินกว่าหนึ่งบาทก็ดี แล้วไม่เป็นสมณะ ไม , เป็น 
เชื้อสายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่า เป็นปาราชิก 

บทว่า หาสังวาสมิได้ ความว่า ที่ชื่อว่า สังวาส ได้แก่กรรมที่พึงทำร่วมกัน อุเทส 
ที่พึงสวดร่วมกัน ความเป็นผู้มีสิกขาเสมอกันนั่นชื่อว่า สังวาส สังวาสนั้นไม่มีร่วมกับภิกษุนั้น 
เพราะเหตุนั้นจึงตรัสว่า หาสังวาสมิได้. 

บทภาชนึย์ 
มาติกา 

[๙๐] ทรัพย์อยู่ในดิน ทรัพย์ตั้งอยู่บนดิน 

ทรัพย์ลอยอยู่ในอากาศ ทรัพย์ตั้งอยู่ในที่แจ้ง 

ทรัพย์ตั้งอยู่ในนั้า เรือ และทรัพย์อยู่ในเรือ 

ยาน และทรัพย์อยู่ในยาน ทรัพย์ที่ตนนำไป 

สวน และทรัพย์อยู่ในสวน ทรัพย์อยู่ในวัด 

นา และทรัพย์อยู่ในนา พื้นที่และทรัพย์อยู่ในพื้นที่ 

ทรัพย์อยู่ในบ้าน ป่า และทรัพย์อยู่ในป่า 

นั้า ไม้ , ชำระฟ้น ต้นไม้เจ้าป่า ทรัพย์ที่มีผู้นำไป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 247 

ทรัพย์ที่เขาฝากไว้ ด่านภาษี สัตว์มีชีวิต 

สัตว์ไม่มีเท้า สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า สัตว์มีเท้ามาก 

ภิกษุผู้สั่ง ภิกษุผู้รับของฝาก การชักชวนกันไปลัก 

การนัดหมาย การทำนิมิต. 

ภุมมัฏฐวิภาค 

[๙๑] ที่ชื่อว่า ทรัพย์อยู่ในแผ่นดิน ได้แก่ทรัพย์ที่ฟิงกลบไว้ในแผ่นดิน 
ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย์อยู่ในแผ่นดิน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ตาม แสวงหาจอบหรือ 
ตะกร้าก็ตาม เดินไปก็ตาม ต้องอาบัติทุกกฏ ตัดไม้หรือเถาวัลย์ ซึ่งเกิดอยู่ในที่นั้น ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ขุดก็ตาม คุ้ยก็ตาม โกยขึ้นก็ตาม ซึ่งดินร่วนต้องอาบัติทุกกฏ จับต้องหม้อ ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ทำหม้อให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ทำหม้อให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก 
ภิกษุมีไถยชิต หย่อนภาชนะของตนลงไป ถูกต้องทรัพย์ควรแก่ค่า ๕ มาสก หรือเกิน 
กว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจชัย กระทำให้ทรัพย์อยู่ในภาชนะ 
ของตนก็ตาม ตัดขาดด้วยกำมือก็ตาม ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุมีไถยมีจิต จับต้องทรัพย์ที่เขาร้อยด้ายก็ดี สังวาลก็ดี สร้อยคอก็ดี เข็มขัดก็ดี 
ผ้าสาฎกก็ดี ผ้าโพกก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหวต้องอาบัติถุลลัจจัย จับที่สุดยกขึ้น ต้องอาบัติ 
ถุลลัจจัย ดึงครูดออกไป ต้องอาบัติถุลลัจจัย ให้พ้นปากหม้อ โดยที่สุดแม้ชั่วเสันผม ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

ภิกษุมีไถยชิต ดื่มเนยใสก็ดี นั้ามันก็ดี นั้าผึ้งก็ดี นั้าอ้อยก็ดี ควรแก่ค่า ๕ มาสก 
หรือเกินกว่า ๕ มาสก ด้วยประโยคอันเดียว ต้องอาบัติปาราชิก ทำลายเสียก็ดี ทำให้หกสันก็ดี 
เผาเสียก็ดี ทำให้บริโภคไม , ได้ก็ดี ในที่นั้นเองต้องอาบัติทุกกฏ. 

ถลัฏฐวิภาค 

[๙๒] ที่ชื่อว่า ทรัพย์ตั้งอยู่บนพื้น ได้แก่ทรัพย์ที่เขาวางไว้บนพื้น 
ภิกษุมีไถยชิตคิดจะลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่บนพื้น เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจชัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้อง 
อาบัติปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 248 
อากาสัฏฐวิภาค 

[๙๓] ชื่อว่า ทรัพย์ลอยอยู่ในอากาศ ได้แก่ทรัพย์ที่ไปในอากาศคือนกยูง นกคับแค 
นกกระทา นกกระจาบ ผ้าสาฎก ผ้าโพก หรือเงินทองที่ขาดหลุดตกลง 

ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย์ที่ลอยอยู่ในอากาศ เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดีเดินไปก็ดี ต้อง 
อาบัติทุกกฎ หยุดอยู่ ต้องอาบัติทุกกฎ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฎ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก. 

เวหาสัฏฐวิภาค 

[๙๔] ที่ชื่อว่า ทรัพย์ตั้งอยู่ในที่แจ้ง ได้ทรัพย์ที่แขวนไว้ในที่แจ้ง เช่น ทรัพย์ที่คล้อง 
ไว้บนเตียงหรือตั่ง ที่ห้อยไว้บนราวจีวร สายระเตียง เดือยที่ฝาบันไดแก้ว หรือต้นไม้ โดยที่สุด 
แม้บนเชิงรองบาตร 

ภิกษุมีไถยชิตคิดจะลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในที่แจ้ง เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้อง 
อาบัติทุกกฎ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฎ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ให้เคลื่อนจากฐาน 
ต้องอาบัติปาราชิก. 

อุทกัฏฐริภาค 

[๙๕] ที่ชื่อว่า ทรัพย์ตั้งอยู่ในนั้า ได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในนั้า 

ภิกษุมีไถยชิตคิดจะลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในนํ้า เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้องอาบัติ 
ทุกกฎ ดำลงก็ดี โผล่ขึ้นก็ดี ต้องอาบัติทุกกฎ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฎ ทำให้ไหว ต้องอาบัติ 
ถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุมีไถยชิต ขับดอกอุบล ดอกปทุม ดอกบุณฑริก เง่าบัว ปลา หรือเต่า ที่เกิดใน 
นานั้น มีราคา ๕ มาสกก็ดี เกินกว่า ๕ มาสกก็ดี ต้องอาบัติทุกกฎ ทำให้ไหว ต้องอาบัติ 
ถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก. 

นาวัฏฐวิภาค 

[๙๖] ที่ว่า เรือ ได้แก่พาหนะสำหรับข้ามนั้า ที่ชื่อว่า ทรัพย์อยู่ในเรือ ได้แก่ทรัพย์ 
ที่เขาเก็บไว้ในเรือ 

ภิกษุมีไถยชิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในเรือ เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้องอาบัติ 
ทุกกฎ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฎ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 249 

ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักเรือ เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ลูบคลำ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย แก้เครื่องผูก ต้องอาบัติทุกกฏ แก้เครื่องผูก 
แล้วลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ให้ลอยขึ้นนาไปก็ดี ล่องนํ้าไปก็ดี 
ขวางนำไปก็ดี โดยที่สุด แม้ชั่วเสันผม ต้องอาบัติปาราชิก. 

ยานัฏฐวิภาค 

[๙๗] ที่ชื่อว่า ยาน ได้แก่คานหาม รถ เกวียน เตียงหาม ที่ชื่อว่า ทรัพย์อยู่ในยาน 
ได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในยาน 

ภิกษุมีไถยชิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในยาน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

ภิกษุมีไถยชิตคิดจะลักยาน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ลูบคลำ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก. 

ภารัฏฐวิภาค 

[๙๘] ที่ชื่อว่า ทรัพย์ที่ตนนำไป ได้แก่ภาระบนศีรษะ ภาระที่คอ ภาระที่สะเอว ภาระ 
ที่หิ้วไป 

ภิกษุมีไถยชิตขับต้องภาระบนศีรษะ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
ลดลงสู่คอ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุมีไถยชิตขับต้องภาระที่คอ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ลดลง 
สู่สะเอว ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุมีไถยชิตขับต้องภาระที่สะเอว ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
ถือไปด้วยมือ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุมีไถยชิตวางภาระที่มือลงบนพื้น ต้องอาบัติปาราชิก มีไถยชิตถือเอาจากพื้น ต้อง 
อาบัติปาราชิก. 

อารามัฏฐวิภาค 

[๙๙] ที่ชื่อว่า สวน ได้แก่สวนไม้ดอก สวนไม้ผล ที่ชื่อว่า ทรัพย์อยู่ในสวน ได้แก่ 
ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในสวน โดยฐาน ๔ คือ ปงอยู่ในดิน ๑ ตั้งอยู่บนพื้นดิน ๑ ลอยอยู่ในอากาศ 
๑ แขวนอยู่ในที่แจ้ง ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 250 

ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในสวน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

ภิกษุมีไถยชิตขับต้องรากไม้ เปลือกไม้ ใบไม้ ดอกไม้ หรือ ผลไม้ ซึ่งเกิดในสวนนั้น 
ได้ราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุตู , เอาที่สวน ต้องอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยให้เกิดแก , เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
เจ้าของทอดธุระว , าขักไม่เป็นของเรา ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล ยังเจ้าของให้แพ้ ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุผู้ฟ้องร้องยังโรงศาล 
แพ้เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

วิหารรัฏฐวิภาค 

[๑๐๐] ที่ชื่อว่า ทรัพย์อยู่ในวัด ได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในวัด โดยฐาน ๔ คือ ฟิงอยู่ 
ในดิน ๑ ตั้งอยู่บนพื้นดิน ๑ ลอยอยู่ในอากาศ ๑ แขวนอยู่ในที่แจ้ง ๑ 

ภิกษุมีไถยชิตคิดจะลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในวัด เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน 
ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุตู , เอาที่วัด ต้องอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยให้เกิดแก , เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
เจ้าของทอดธุระว , าขักไม่เป็นของเรา ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล ยังเจ้าของให้แพ้ ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุผู้ฟ้องร้องยังโรงศาล 
แพ้เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เขตตัฏฐวิภาค 

[๑๐๑] บุพพัณณชาติ หรืออปรัณณชาติ เกิดในที่ใด ที่นั้นชื่อว่า นา ที่ชื่อว่า 
ทรัพย์อยู่ในนา ได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในนา โดยฐาน ๔ คือ ฟิงอยู่ในดิน ๑ ตั้งอยู่บนพื้นดิน ๑ 
ลอยอยู่ในอากาศ ๑ แขวนอยู่ในที่แจ้ง ๑ 

ภิกษุมีไถยชิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในนา เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 251 

ภิกษุมี'ไถยจิตจับต้องบุพพัณณชาติ หรืออปรัณณชาติ ซึ่งเกิดในนานั้นได้ราคา ๕ มาสก 
หรือเกินกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลสัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน 
ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุตู , เอาที่นา ต้องอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยให้เกิดแก่เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
เจ้าของทอดธุระว , าขักไม่เป็นของเรา ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล ยังเจ้าของให้แพ้ ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุผู้ฟ้องร้องยังโรงศาล 
แพ้เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

ภิกษุปักหลัก ขึงเชือก ล้อมรั้ว หรือถมคันนาให้รุกลํ้า ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่ออีก 
ประโยคหนึ่งจะสำเร็จ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อประโยคนั้นสำเร็จ ต้องอาบัติปาราชิก. 

วัตถุฏฐริภาค 

[๑๐๒] ที่ชื่อว่า พื้นที่ ได้แก่พื้นที่สวน พื้นที่วัด ที่ชื่อว่า ทรัพย์อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ 
ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ โดยฐาน ๔ คือ ปงอยู่ในดิน ๑ ตั้งอยู่บนพื้นดิน ๑ ลอยอยู่ในอากาศ ๑ 
แขวนอยู่ในที่แจ้ง ๑ 

ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

ภิกษุตู , เอาพื้นที่ ต้องอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยให้เกิดแก , เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
เจ้าของทอดธุระว , าขักไม่เป็นของเรา ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล ยังเจ้าของให้แพ้ ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุผู้ฟ้องร้องยังโรงศาล 
แพ้เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

ภิกษุปักหลัก ขึงเชือก ล้อมรั้ว หรือทำกำแพง , ให้รุกลํ้า ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่ออีก 
ประโยคหนึ่งจะสำเร็จ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อประโยคนั้นสำเร็จ ต้องอาบัติปาราชิก. 

คามัฏฐวิภาค 

[๑๐๓] ที่ชื่อว่า ทรัพย์อยู่ในบ้าน ได้แก่ทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในบ้าน โดยฐาน ๔ คือ ปงอยู่ 
ในดิน ๑ ตั้งอยู่บนพื้นดิน ๑ ลอยอยู่ในอากาศ ๑ แขวนอยู่ในที่แจ้ง ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 252 

ภิกษุมีไถยจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในบ้าน เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติ 
ปาราชิก. 

อรัญฌูฏฐวิภาค 

[๑๐๔] ที่ชื่อว่า ป่า ได้แก่ป่าที่มนุษย์หวงห้าม ที่ชื่อว่า ทรัพย์อยู่ในป่า ได้แก่ทรัพย์ 
ที่ตั้งอยู่ในป่า โดยฐาน ๔ คือ ฟิงอยู่ในดิน ๑ ตั้งอยู่บนพื้นดิน ๑ ลอยอยู่ในอากาศ ๑ แขวนอยู่ 
ในที่แจ้ง ๑ 

ภิกษุมีไถยชิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในป่า เที่ยวแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำไว้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

ภิกษุมีไถยชิตขับต้องไบ้ก็ดี เถาวัลย์ก็ดี หญ้าก็ดี ซึ่งเกิดในป่านั้น ได้ราคา ๕ มาสก 
หรือเกินกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน 
ต้องอาบัติปาราชิก. 

อุทกวิภาค 

[๑๐๕] ที่ชื่อว่า นั้า ได้แก่นั้าที่อยู่ในภาชนะ หรือนั้าที่ขังอยู่ในสระโบกขรณี หรือ 
ในบ่อ 

ภิกษุมีไถยชิตขับต้อง ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน 
ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุมีไถยชิตหย่อนภาชนะของตนลงไปลูกต้องนั้า ได้ราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ 
มาสก ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ทำให้ไหลเข้าไปในภาชนะของตน 
ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุทำลายคันนา ต้องอาบัติทุกกฏ ครั้นทำลายคันนาแล้วทำนั้าให้ไหลออกไป ได้ราคา 
๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติปาราชิก ทำให้นั้าไหลออกไป ได้ราคาเกินกว่า ๑ 
มาสก หรือหย่อนกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติถุลลัจขัย ทำให้นั้าไหลออกไป ได้ราคา ๑ มาสก หรือ 
หย่อนกว่า ๑ มาสก ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 253 

ทันตโปณวิภาค 

[๑๐๖] ที่ชื่อว่า ไม้ชำระฟืน ได้แก่ไม้ชำระฟืนที่ตัดแล้ว หรือที่ยังมิได้ตัด 

ภิกษุมีไถยจิตจับต้องไม้ชำระฟืน อันมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจชัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก. 

วนัปปติวิภาค 

[๑๐๗] ที่ชื่อว่า ต้นไม้เจ้าป่า ได้แก่ต้นไม้ที่คนทั้งหลายหวงห้าม เป็นไม้ที่ใช้สอยได้ 

ภิกษุมีไถยชิตตัด ต้องอาบัติทุกกฏ ทุกๆ ครั้งที่ฟืน เมื่อการฟืนอีกครั้งหนึ่งจะสำเร็จ 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อการฟืนนั้นสำเร็จ ต้องอาบัติปาราชิก. 

หรณกวิภาค 

[๑๐๘] ที่ชื่อว่า ทรัพย์มีผู้นำไป ได้แก่ทรัพย์ที่ผู้อื่นนำไป 

ภิกษุมีไถยชิตลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ให้เคลื่อนจากฐาน 
ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุคิดว่า จักนำทรัพย์พร้อมกับคนผู้นำทรัพย์ไป แล้วให้ย่างเท้าก้าวที่ ๑ ไป ต้องอาบัติ 
ถุลลัจจัย ให้ย่างเท้าก้าวที่ ๒ ไป ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุคิดว่า จักเก็บทรัพย์ที่ตก แล้วทำทรัพย์นั้นให้ตก ต้องอาบัติทุกกฏ มีไถยชิตจับต้อง 
ทรัพย์ที่ตก อันได้ราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก. 

อุปนิธิวิภาค 

[๑๐๙] ที่ชื่อว่าทรัพย์ที่เขาฝากไว้ ได้แก่ทรัพย์ที่ผู้อื่นให้เก็บไว้ 

ภิกษุรับของฝาก เมื่อเจ้าของกล่าวขอคืนว่า จงคืนทรัพย์ให้ข้าพเจ้า กล่าวปฏิเสธว่า ฉัน 
ไม , ได้รับไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ ยังความสงสัยให้เกิดแก่เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจชัย เจ้าของ 
ทอดธุระว่าจะไม่ให้แก , เรา ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล ยังเจ้าของให้แพ้ ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุผู้ฟ้องร้องยังโรงศาล 
แพ้เจ้าของ ต้องอาบัติถุลลัจจัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 254 

สุงกฆาตวิภาค 

[๑๑๐] ที่ชื่อว่า ด่านภาษี ได้แก่สถานที่ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งไว้ที่ภูเขาขาดบ้าง 
ที่ท่านาบ้าง ที่ประตูบ้านบ้าง ด้วยทรงกำหนดว่า จงเก็บภาษีแก่บุคคลผู้ผ่านเข้าไปในสถานที่นั้น 

ภิกษุผ่านเข้าไปในด่านภาษีนั้น แล้วมีไถยจิตจับต้องทรัพย์ที่ควรเสียภาษี ซึ่งมีราคา ๕ 
มาสกก็ดี เกินกว่า ๕ มาสกก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ย่างเท้าก้าวที่ ๑ 
ล่วงด่านภาษีไป ต้องอาบัติถุลลัจจัย ย่างเท้าก้าวที่ ๒ ล่วงด่านภาษีไป ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุยืนอยู่ภายในด่านภาษี โยนทรัพย์ให้ตกนอกด่านภาษี ต้องอาบัติปาราชิก หลบเลี่ยง 
ภาษี ต้องอาบัติทุกกฏ 

ปาณวิภาค 

[๑๑๑] ที่ชื่อว่า สัตว์มีชีวิต พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอามนุษย์ที่ยังมีลมหายใจ 

ภิกษุมีไถยชิตลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ให้เคลื่อนจากฐาน 
ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุคิดว่า จักพาให้เดินไป แล้วให้ก้าวเท้าที่ ๑ ต้องอาบัติถุลสัป็จัย ให้ก้าวเท้าที่ ๒ 
ต้องอาบัติปาราชิก. 

อปทวิภาค 

[๑๑๒] ที่ชื่อว่า สัตว์ไม่มีเท้า ได้แก่ งู ปลา 

ภิกษุมีไถยชิตจับต้องสัตว์ไม่มีเท้า ซึ่งมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก. 

ทวิปทวิภาค 

[๑๑๓] ที่ชื่อว่า สัตว์ ๒ เท้า ได้แก่ คน นก 

ภิกษุมีไถยชิตลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย ให้เคลื่อนจากฐาน 
ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุคิดว่า จักพาให้เดินไป แล้วให้ก้าวเท้าที่ ๑ ต้องอาบัติถุลสัป็จัย ให้ก้าวเท้าที่ ๒ 
ต้องอาบัติปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 255 

จตุปทวิภาค 

[๑๑๔] ที่ชื่อว่า สัตว์ ๔ เท้า ได้แก่ ช้าง ม้า อูฐ โค ลา ปศุสัตว์ 

ภิกษุมีไถยจิตลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน 
ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุคิดว่า จักพาให้เดินไป แล้วให้ก้าวเท้าที่ ๑ ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้ก้าวเท้าที่ ๒ 
ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้ก้าวเท้าที่ ๓ ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้ก้าวเท้าที่ ๔ ต้องอาบัติปาราชิก. 

พหุปทวิภาค 

[๑๑๕] ที่ชื่อว่า สัตว์มีเท้ามาก ได้แก่สัตว์จำพวกแมลงป่อง ตะขาบ บุ้งขน 

ภิกษุมีไถยชิตขับต้องสัตว์มีเท้ามากนั้น ซึ่งมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุคิดว่า จักเดินนำไป แก้วย่างเท้าก้าวไป ต้องอาบัติถุลลัจขัย ทุกๆ ก้าว ย่างเท้า 
ก้าวหลังที่สุด ต้องอาบัติปาราชิก. 

โอจรกวิภาค 

[๑๑๖] ที่ชื่อว่า ภิกษุผู้สั่ง อธิบายว่า ภิกษุสั่งกำหนดทรัพย์ว่า ท่านจงลักทรัพย์ชื่อนี้ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับคำสั่งนั้น ลักทรัพย์นั้นมาได้ ต้องอาบัติปาราชิก ทั้ง ๒ รูป. 

โอณิรักขวิภาค 

[๑๑๗] ที่ชื่อว่า ภิกษุผู้รับของฝาก ได้แก่ภิกษุผู้รักษาทรัพย์ที่เขานำมาฝากไว้ 

ภิกษุมีไถยชิตขับต้องทรัพย์นั้น มีราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก ต้องอาบัติทุกกฏ 
ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก. 

สังวิธาวหารวิภาค 

[๑๑๘] ที่ชื่อว่า การชักชวนกันไปลัก ได้แก่ภิกษุหลายรูปชักชวนกันแก้ว รูปหนึ่ง 
ลักทรัพย์มาได้ ต้องอาบัติปาราชิกทุกรูป. 

สังเกตกัมมวิภาค 

[๑๑๙] ที่ชื่อว่า การนัดหมาย มีอธิบายว่า ภิกษุทำการนัดหมายว่า ท่านจงลักทรัพย์นั้น 
ตามคำนัดหมายนั้น ในเวลาเช้าหรือเย็น ในเวลากลางคืน หรือกลางวัน ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุ 
ผู้ลัก ลักทรัพย์นั้นได้ ตามคำนัดหมายนั้น ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป ภิกษุผู้ลัก ลักทรัพย์นั้น 
ได้ก่อนหรือหลังคำนัดหมายนั้น ภิกษผ้นัดหมายไม่ต้องอาบัติ ภิกษผ้ลักต้องอาบัติปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 256 
นิมิตตกัมมวิภาค 

[๑๒๐] ที่ชื่อว่า การทำนิมิต มีอธิบายว่า ภิกษุทำนิมิตว่า เราจักขยิบตา จักยักคิ้ว 
หรือจักผงกศีรษะ ท่านจงลักทรัพย์นั้น ตามนิมิตนั้น ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้ลัก 
ลักทรัพย์นั้นได้ ตามนิมิตนั้น ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป ภิกษุลักลักทรัพย์นั้นได้ก่อนหรือ 
หลังนิมิตนั้น ภิกษุผู้ทำนิมิตไม่ต้องอาบัติ ภิกษุผู้ลักต้องอาบัติปาราชิก. 

อาณัตดึกประโยค 

[๑๒๑] ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงลักทรัพย์ชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้ลักเข้าใจทรัพย์ 
นั้นแน่ จึงลักทรัพย์นั้นมา ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงลักทรัพย์ชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้ลักเข้าใจทรัพย์นั้นแน่ 
แต่ลักทรัพย์อย่างอื่นมา ภิกษุผู้สั่ง ไม , ต้องอาบัติ ภิกษุผู้ลัก ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงลักทรัพย์ชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้ลักเข้าใจทรัพย์อย่างอื่น 
แต่ลักทรัพย์นั้นมา ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงลักทรัพย์ชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้ลักเข้าใจทรัพย์อย่างอื่น 
จึงลักทรัพย์อย่างอื่นมา ภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัติ ภิกษุผู้ลัก ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงบอกแก่ภิกษุชื่อนี้ว่า ภิกษุชื่อนี้จงไปบอกแก , ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ว่า 
ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้จงไปลักทรัพย์ชื่อนี้มา ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับสั่งบอกแก่ภิกษุ 
นอกนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้ลักรับคำภิกษุผู้สั่งเติม ต้องอาบัติถุลลัจชัย ภิกษุผู้ลัก ลักทรัพย์ 
มาได้ ต้องอาบัติปาราชิกทุกรูป 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงบอกแก่ภิกษุชื่อนี้ว่า ภิกษุชื่อนี้จงไปบอกแก , ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ว่า 
ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้จงไปลักทรัพย์ชื่อสิ่งนี้มา ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับสั่ง ๆ ภิกษุอื่นต้อง 
อาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้ลัก รับคำ ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้ลัก ลักทรัพย์นั้นมาได้ ภิกษุผู้สั่งเติม 
ไม่ต้องอาบัติ ภิกษุผู้สั่งต่อและภิกษุผู้ลัก ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงลักทรัพย์ชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับสั่งนั้นไปแล้วกลับมา 
บอกอีกว่า ผมไม , อาจลักทรัพย์นั้นได้ ภิกษุผู้สั่งนั้นสั่งใหม่ว่าท่านสามารถเมื่อใด จงลักทรัพย์นั้น 
เมื่อนั้น ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้ลัก ลักทรัพย์นั้นมาได้ ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 257 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงลักทรัพย์ชื่อนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้สั่งนั้น ครั้นสั่งภิกษุนั้น 
แล้ว เกิดความร้อนใจ แต่ไม , พูดให้ได้ยินดีว่า อย่าลักเลย ภิกษุผู้ลัก ลักทรัพย์นั้นมาได้ 
ต้องอาบัติปาราชิก ๒ รูป 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงลักทรัพย์ชื่อนั้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้สั่งนั้น ครั้นสั่งภิกษุนั้น 
แล้ว เกิดความร้อนใจ จึงพูดให้ได้ยินว่า อย่าลักเลย ภิกษุผู้ลักนั้นตอบว่า ท่านสั่งผมแล้ว 
ผมลักทรัพย์นั้นมาได้ ภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัติ ภิกษุผู้ลัก ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงลักทรัพย์ชื่อนั้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้สั่งนั้น ครั้นสั่งภิกษุนั้น 
แล้ว เกิดความร้อนใจ จึงพูดให้ได้ยินว่า อย่าลักเลย ภิกษุผู้รับสั่งนั้น รับคำว่าดีละ แล้วงดเสีย 
ไม , ต้องอาบัติทั้ง ๒ รูป. 

อาการแห่งอวหาร 
อาการ ๕ อย่าง 

[๑๒๒] ปาราชิกอาบัติ พึงมีแก่ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม , ได้ให้ ด้วยอาการ ๕ อย่าง 
คือ ทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหน ๑ มีความสำคัญว่าทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหน ๑ ทรัพย์มีค่ามากได้ราคา 
๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ท่าให้ไหว 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก ๑ 

ถุลลัจจยาบัติ พึงมีแก่ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม , ได้ให้ ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือทรัพย์ 
อันผู้อื่นหวงแหน ๑ มีความสำคัญว่าทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหน ๑ ทรัพย์มีค่าน้อยได้ราคาเกินกว่า ๑ 
มาสก หรือหย่อนกว่า ๕ มาสก ๑ ไถยชิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ท่าให้ไหว 
ต้องอาบัติทุกกฏ ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๑ 

ทุกกฏาบัติ พึงมีแก่ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม , ได้ให้ ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ทรัพย์ 
อันผู้อื่นหวงแหน ๑ มีความสำคัญว่าทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหน ๑ ทรัพย์มีค่าน้อย ได้ราคา ๑ มาสก 
หรือหย่อนกว่า ๑ มาสก ๑ ไถยชิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ท่าให้ไหว ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 
อาการ ๖ อย่าง 

[๑๒๓] ปาราชิกอาบัติ พึงมีแก , ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม , ได้ให้ ด้วยอาการ ๖ อย่าง 
คือ มิใช่มีความสำคัญว่าเป็นของตน ๑ มิใช่ถือเอาด้วยวิสาสะ ๑ มิใช่ขอยืม ๑ ทรัพย์มีค่ามากได้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 258 

ราคา ๕ มาสก หรือเกินกว่า ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ 
ทำให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจขัย ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติปาราชิก ๑ 

ถุลลัจจยาบัติ พึงมีแก่ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม , ได้ให้ ด้วยอาการ ๖ อย่าง คือ 
มิใช่มีความสำคัญว่าเป็นของตน ๑ มิใช่ถือเอาด้วยวิสาสะ ๑ มิใช่ขอยืม ๑ ทรัพย์มีค่าน้อยได้ราคา 
เกินกว่า ๑ มาสก หรือหย่อนกว่า ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ 
ทำให้ไหว ต้องอาบัติทุกกฏ ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๑ 

ทุกกฏาบัติ พึงมีแก่ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยอาการ ๖ อย่าง คือ มิใช่ 
มีความสำคัญว่าเป็นของตน ๑ มิใช่ถือเอาด้วยวิสาสะ ๑ มิใช่ขอยืม ๑ ทรัพย์มีค่าน้อยได้ราคา ๑ 
มาสก หรือหย่อนกว่า ๑ มาสก ๑ ไถยชิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว 
ต้องอาบัติทุกกฏ ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

อาการ ๕ อย่าง 

[๑๒๔] ทุกกฏาบัติ พึงมีแก่ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม , ได้ให้ ด้วยอาการ ๕ อย่าง 
คือ ทรัพย์มิใช่ของอันผู้อื่นหวงแหน ๑ มีความสำคัญว่าทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหน ๑ ทรัพย์มีค่ามาก 
ได้ราคา ๕ มาสกหรือเกินกว่า ๕ มาสก ๑ ไถยจิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ 
ทำให้ไหว ต้องอาบัติทุกกฏ ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 

ทุกกฏาบัดึ พึงมีแก่ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม , ได้ให้ ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ทรัพย- 
มใช่ของอันผู้อื่นหวงแหน ๑ มีความสำคัญว่าทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหน ๑ ทรัพย์มีค่าห้อยได้ราคาเกิน 
๑ มาสก หรือหย่อน ๕ มาสก ๑ ไถยชิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว 
ต้องอาบัติทุกกฏ ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ 

ทุกกฏาบัติ พึงมีแก่ภิกษุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม , ได้ให้ ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ทรัพย์ 
มิใช่ของอันผู้อื่นหวงแหน ๑ มีความสำคัญว่าทรัพย์อันผู้อื่นหวงแหน ๑ ทรัพย์มีค่าน้อยได้ราคา ๑ 
มาสก หรือหย่อนกว่า ๑ มาสก ๑ ไถยชิตปรากฏขึ้น ๑ ภิกษุลูบคลำ ต้องอาบัติทุกกฏ ทำให้ไหว 
ต้องอาบัติทุกกฏ ให้เคลื่อนจากฐาน ต้องอาบัติทุกกฏ ๑. 

อนาปัตติวาร 

[๑๒๕] ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นของตน ๑ ถือเอาด้วยวิสาสะ ๑ ขอยืม ๑ ทรัพย์อัน 
เปรตหวงแหน ๑ ทรัพย์อันสัตว์ติรัจฉานหวงแหน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล ๑ ภิกษุ 
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหล่านี้ไม่ต้องอาบัติ. 

ปฐมภาณวาร ในอทินนาทานสิกขาบท จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 259 
วินึตวัตถุ 
อุทานคาถา 

[๑๒๖] พระอุบาลีเถระชี้แจง เรื่องช่างย้อม ๕ เรื่อง 

เรื่องผ้าห่มที่ตาก ๔ เรื่อง เรื่องกลางคืน ๕ เรื่อง 

เรื่องทรัพย์ที่ภิกษุนำไปเอง ๕ เรื่อง เรื่องตอบคำถามนำ ๕ เรื่อง 

เรื่องลม ๒ เรื่อง เรื่องศพที่ยังสด ๑ เรื่อง 

เรื่องสับเปลี่ยนสลาก ๑ เรื่อง เรื่องไฟฟ้า ๑ เรื่อง 

เรื่องเนื้อเดนสัตว์ ๕ เรื่อง เรื่องส่วนไม , มีมูล ๕ เรื่อง 

เรื่องข้าวสุกในสมัยข้าวแพง ๑ เรื่อง เรื่องเนื้อในสมัยข้าวแพง ๑ เรื่อง 

เรื่องขนมในสมัยข้าวแพง ๑ เรื่อง เรื่องนื้าตาลกรวด ๑ เรื่อง 

เรื่องขนมต้ม ๑ เรื่อง เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง 

เรื่องถุง ๑ เรื่อง เรื่องฟูก ๑ เรื่อง 

เรื่องราวจีวร ๑ เรื่อง เรื่องไม , ออกไป ๑ เรื่อง 

เรื่องถือวิสาสะฉันของเคี้ยว ๑ เรื่อง เรื่องสำคัญว่าของตน ๒ เรื่อง 

เรื่องไม , ลัก ๗ เรื่อง เรื่องลัก ๗ เรื่อง 

เรื่องลักของสงฆ์ ๗ เรื่อง เรื่องลักดอกไม้ ๒ เรื่อง 

เรื่องพูดตามคำบอก ๓ เรื่อง เรื่องนำมณีล่วงด่านภาษี ๓ เรื่อง 

เรื่องปล่อยหมู ๒ เรื่อง เรื่องปล่อยเนื้อ ๒ เรื่อง 

เรื่องปล่อยปลา ๒ เรื่อง เรื่องกลิ้งทรัพย์ในยาน ๑ เรื่อง 

เรื่องชิ้นเนื้อ ๒ เรื่อง เรื่องไม้ ๒ เรื่อง 

เรื่องผ้าบังสุกุล ๑ เรื่อง เรื่องข้ามนื้า ๒ เรื่อง 

เรื่องฉันทีละน้อย ๑ เรื่อง เรื่องชวนกันลัก ๒ เรื่อง 

เรื่องกำมือที่เมืองสาวัตถี ๔ เรื่อง เรื่องเนื้อเดน ๒ เรื่อง 

เรื่องหญ้า ๒ เรื่อง เรื่องให้แบ่งของสงฆ์ ๗ เรื่อง 

เรื่องไม่ใช่เจ้าของ ๗ เรื่อง เรื่องยืมไม้ของสงฆ์๑ เรื่อง 

เรื่องลักนื้าของสงฆ์ ๑ เรื่อง เรื่องลักดินของสงฆ์ ๑ เรื่อง 

เรื่องลักหญ้าของสงฆ์ ๒ เรื่อง เรื่องลักเสนาสนะของสงฆ์ ๗ เรื่อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 260 

เรื่องของมีเจ้าของไม่ควรนำไปใช้ ๑ เรื่อง 

เรื่องของมีเจ้าของควรขอยืม ๑ เรื่อง 

เรื่องนางภิกษุณีชาวเมืองชัมปา ๑ เรื่อง 

เรื่องนางภิกษุณีชาวเมืองราชคฤห์ ๑ เรื่อง 

เรื่องพระธัชชุกะเมืองเวสาลี ๑ เรื่อง 

เรื่องทารกชาวเมืองพาราณสี ๑ เรื่อง 

เรื่องเมืองโกสัมพี ๑ เรื่อง 

เรื่องสัทธิริหาริกพระทัฬหิกะเมืองสาคละ ๑ เรื่อง. 

รินีตวัตถุ 

เรื่องช่างย้อม ๕ เรื่อง 

[๑๒๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ ไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อมผ้าลักห่อผ้า 
ของช่างย้อมไปแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว พวกเรา 
ต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนันแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

[๑๒๘] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อมเห็นผ้ามีราคา 
มาก ยังไถยจิตให้เกิดแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึง- 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ เพราะ 
เพียงแต่คิด 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไป สู่ ลานตากผ้าของช่างย้อม เห็นด้ามีราคามาก มี 
ไถยชิตจับต้องผ้านั้นแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้อง 
อาบัติทุกกฏ 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อม เห็นด้ามีราคามาก มีไถย 
จิตทำผ้านั้นให้ไหวแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระผู้มีพระภาค ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้อง 
อาบัติถุลลัจจัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 261 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสู่ลานตากผ้าของช่างย้อม เห็นผ้ามีราคามาก มี 
ไถยจิตทำผ้านั้นให้เคลื่อนจากฐานแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิก 
แล้ว. 

๔. เรื่องผ้าห่มที่ตาก ๔ เรื่อง 

[๑๒๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่งพบผ้าห่มที่เขา 
ตากไว้ มีราคามาก ยังไถยชิตให้เกิดขึ้นแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้อง 
อาบัติ เพราะเพียงแต่คิด 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่ง พบผ้าห่มที่เขาตากไว้มี 
ราคามาก มีไถยจิตจับต้องแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก 
แต่ต้องอาบัติทูกกฏ 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่ง พบด้าที่เขาตากไว้ มี 
ราคามาก มีไถยจิตยังผ้านั้นให้ไหวแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมัง 
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้อง 
อาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่ง พบผ้าห่มที่เขาตากไว้มี 
ราคามาก มีไถยชิตทำผ้านั้นให้เคลื่อนจากฐานแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องกลางคืน ๕ เรื่อง 

[๑๓๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพย์ในกลางวัน แล้วได้ทำนิมิตไว้ด้วย 
หมายใจว่า จักลักในกลางคืน เธอเข้าใจทรัพย์นั้นแน่ จึงลักทรัพย์นั้นมาแล้ว ได้มีความรังเกียจ 
ว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพย์ในกลางวัน แล้วได้ทำนิมิตไว้ด้วยหมาย 
ใจว่า ชักลักในกลางคืน เธอเข้าใจทรัพย์นั้นแน่ แต่ลักทรัพย์อื่นมาแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 262 

เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพย์ในกลางวัน แล้วได้ทำนิมิตไว้ด้วยหมาย 
ใจว่า จักลักในกลางคืน เธอเข้าใจทรัพย์อื่น แต่ลักทรัพย์นั้นมาแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพย์ในกลางวัน แล้วได้ทำนิมิตไว้ด้วยหมาย 
ใจว่า จักลักในกลางคืน เธอเข้าใจทรัพย์อื่น จึงลักทรัพย์อื่นมาแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพย์ในกลางวัน แล้วได้ทำนิมิตไว้ด้วยหมาย 
ใจว่า จักลักในกลางคืน เธอเข้าใจทรัพย์นั้นแน่ แต่ลักทรัพย์ของตนมาแล้ว ได้มีความรังเกียจ 
ว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี- 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องทรัพย์ที่ภิกษุนำไปเอง ๕ เรื่อง 

[๑๓๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นำทรัพย์ของผู้อื่นไป มีไถยจิตจับต้องภาระ 
บนศีรษะแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ 

-.. มีไถลจิตยังภาระบนศีรษะให้ไหว .-. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติ 
ปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

-.. มีไถยชิตลดภาระบนศีรษะลงสู่คอ -.. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้ว 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งนำทรัพย์ของผู้อื่นไป มีไถยจิตจับต้องภาระที่คอแล้ว 
ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ¬ 
กาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ 

-.. มีไถยจิตยังภาระที่คอให้ไหว -.. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ 
ปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 263 

... มีไถยจิตลดภาระที่คอลงสู่สะเอว .-. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นำทรัพย์ของผู้อื่นไป มีไถยจิตขับต้องภาระที่สะเอว 
แล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ 

... มีไถยจิตยังภาระที่สะเอวให้ไหว -.. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ 
ปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

... มีไถยจิตลดภาระที่สะเอวลงถือด้วยมือ .-. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้ว 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นำทรัพย์ของผู้อื่นไป มีไถยชิตวางภาระในมือลงบน 
พื้นแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง นำทรัพย์ของผู้อื่นไป มีไถยจิตหยิบทรัพย์นั้นขึ้นจาก 
พื้นดินแล้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องตอบตามคำถามนำ ๕ เรื่อง 

[๑๓๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งผึ่งจีวรไว้กลางแจ้งแล้วเข้าไปสู่วิหาร ภิกษุอีก 
รูปหนึ่งได้เก็บไว้ด้วยคิดว่า จีวรนี้อย่าหายเสียเลย ภิกษุเจ้าของออกมาถามภิกษุนั้นว่าอาวุโส 
จีวรของผม ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่าผมลักไป ภิกษุเจ้าของยึดถือภิกษุนั้นว่าไม่เป็นสมณ 
เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า ตอบตามคำถามนำ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ไม่เป็นอาบัติ เพราะตอบตามคำถามนำ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพาดจีวรไว้บนตั่ง แล้วเข้าไปสู่วิหารภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
เก็บไว้ด้วยคิดว่า จีวรนี้ อย่าหายเสียเลย ภิกษุเจ้าของออกมาถามภิกษุนั้นว่า อาวุโส จีวรของผม 
ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่า ผมลักไป ภิกษุเจ้าของยึดถือภิกษุนั้นว่าไม่เป็นสมณะ เธอได้ 
มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ¬ 
กาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 264 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า ตอบตามคำถามนำ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ไม่เป็นอาบัติ เพราะตอบตามคำถามนำ 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพาดผ้านิสีทนะไว้บนตั่ง แล้วเข้าไปสู่วิหาร ภิกษุ 
อีกรูปหนึ่งเก็บไว้ด้วยคิดว่า ผ้านิสีทนะนี้อย่าหายเสียเลย ภิกษุเจ้าของออกมา ถามภิกษุนั้นว่า 
อาวุโส ผ้านิสีทนะของผม ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่า ผมลักไป ภิกษุเจ้าของยึดถือภิกษุ 
นั้นว่าไม , เป็นสมณะ เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า ตอบตามคำถามนำ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ไม่เป็นอาบัติ เพราะตอบตามคำถามนำ 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งวางบาตรไว้ใต้ตั่ง แล้วเข้าไปสู่วิหาร ภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
เก็บไว้ด้วยคิดว่า บาตรนี้อย่าหายเสียเลย ภิกษุเจ้าของออกมาถามภิกษุนั้นว่า อาวุโส บาตร 
ของผม ใครลักไป ภิกษุนั้นตอบอย่างนี้ว่า ผมลักไป ภิกษุเจ้าของยึดถือภิกษุนั้นว่าไม่เป็นสมณะ 
เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า ตอบตามคำถามนำ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ไม่เป็นอาบัติ เพราะตอบตามคำถามนำ 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งผึ่งจีวรไว้ที่รั้วแล้วเข้าไปสู่วิหาร ภิกษุณีอีกรูปหนึ่ง 
เก็บไว้ด้วยคิดว่า จีวรนี้อย่าหายเสียเลยภิกษุณีผู้เจ้าของออกมาถามภิกษุณีนั้นว่าแม่เจ้า 
จีวรของดิฉัน ใครลักไป ภิกษุณีนั้นตอบอย่างนี้ว่า ดิฉันลักไป ภิกษุณีเจ้าของ ยึดถือภิกษุณีนั้นว่า 
ไม่เป็นสมณะ เธอได้มีความรังเกียจ จึงแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายๆ แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายๆ 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่เป็นอาบัติ 
เพราะตอบตามคำถามนำ. 

เรื่องลม ๒ เรื่อง 

[๑๓๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นผ้าสาฎกถูกลมน้าหมูพัดหอบไป จึงเก็บ 
ไว้ ด้วยตั้งใจว่าจักให้แก , เจ้าของ เจ้าของโจทภิกษุนั้นว่าไม่เป็นสมณะ เธอได้มีความรังเกียจว่า เรา 
ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 265 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า ไม่มีไถยจิต พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่มีไถยชิต ไม , ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยชิตถือเอาผ้าโพกซึ่งถูกลมน้าหมูพัดหอบไป 
ด้วยเกรงว่าเจ้าของจะเห็นเสียก่อน เจ้าของโจทภิกษุนั้นว่าไม่เป็นสมณะ เธอได้มีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าคิดลัก พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องศพที่ยังสด 

[๑๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปป่าช้าแล้ว ถือเอาผ้าบังสุกุลที่ศพสด และ 
ในร่างศพนั้นมีเปรตสิงอยู่ จึงเปรตนั้น ได้กล่าวกะภิกษุนั้นว่าท่านผู้เจริญ ท่านอย่าได้ถือเอาผ้า 
สากฎของข้าพเจ้าไป ภิกษุนั้นไม่เอื้อเฟือ จึงได้ถือเอาไป ทันใดศพนั้นลุกขึ้นเดินตามหลังภิกษุ 
นั้นไป ภิกษุนั้นเข้าไปสู่วิหารปิดประตู ร่างศพนั้นได้ล้มลง ณ ที่นั้นทันที เธอได้มีความรังเกียจ 
ว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันผ้าบังสุกุลที่ศพสด ภิกษุ 
ทั้งหลายไม่พึงถือเอา ภิกษุใดถือเอา ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องสับเปลี่ยนสลาก 

[๑๓๕] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อจีวรของสงฆ์อันภิกษุจีวรภาชกะแจกอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งมี 
ไถยชิตสับเปลี่ยนสลาก แล้วรับจีวรไป เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมัง- 
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติ- 
ปาราชิกแล้ว. 

เรื่องเรือนไฟ 

[๑๓๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระอานนท์สำคัญผ้าอันตรวาสกของภิกษุรูปหนึ่งในเรือน 
ไฟว่าของตน จึงนุ่งแล้ว ภิกษุนั้นได้ถามท่านพระอานนท์ว่า อาวุโสอานนท์ ไฉนท่านจึงนุ่งผ้า 
อันตรวาสกของผมเล่า? 

ท่านพระอานนท์ตอบว่า อาวุโส ผมเข้าใจว่าของผม 

ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุผู้มีความเข้าใจว่าของตน ไม , ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 266 
เรื่องเนื้อเดนสัตว์ ๕ เรื่อง 

[๑๓๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนราชสีห์ 
จึงใช้อนุปสัมบันให้ต้มแกงฉัน แล้วมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่เป็นอาบัติ เพราะเนื้อเดนราชสีห์ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือโคร่งจึงใช้ 
อนุปสัมบันให้ต้มแกงฉัน แล้วมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี- 
พระภาค ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ไม่เป็นอาบัติ เพราะเนื้อเดนเสือโคร่ง 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือเหลือง จึงใช้ 
อนุปสัมบันให้ต้มแกงฉัน แล้วมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี- 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม , เป็นอาบัติ เพราะเนื้อเดนเสือเหลือง 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนเสือดาว จึงใช้อนุ- 
ปสัมบันให้ต้มแกงฉัน แล้วมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ไม่เป็นอาบัติ เพราะเนื้อเดนเสือดาว 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พบเนื้อเดนสุนัขป่า จึงใช้ 
อนุปสัมบันให้ต้มแกงฉัน แล้วมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี- 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม , เป็นอาบัติ เพราะเนื้ออันสัตว์ดิรัจฉานหวงแหน. 

เรื่องส่วนไม่มีมูล ๕ เรื่อง 

[๑๓๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อข้าวสุกของสงฆ์อันภิกษุภัตตุทเทสค์แจกอยู่ ภิกษุ 
รูปหนึ่งพูดว่า ขอท่านจงให้ส่วนของภิกษุอื่นอีก แล้วรับส่วนที่ไม่มีมูลไป เธอได้มีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะสัมปชานมุสาวาท 
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อของเคี้ยวของสงฆ์อันภิกษุขัชชภาชกะแจกอยู่ ภิกษุรูปหนึ่ง 
พูดว่า ขอท่านจงให้ส่วนของภิกษุอื่นอีก แล้วรับส่วนที่ไม่มีมูลไป เธอได้มีความรังเกียจว่า เรา 
ต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะสัมปชานมุสาวาท 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อขนมของสงฆ์อันภิกษุปูวภาชกะแจกอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งพูดว่า 
ขอท่านจงให้ส่วนของภิกษอื่นอีก แล้วรับส่วนที่ไม่มีมลไป เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 267 

อาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะสัมปชานมุสาวาท 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่ออ้อยของสงฆ์ อันภิกษุอุจฉุภาชกะแจกอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งพูดว่า 
ขอท่านจงให้ส่วนของภิกษุอื่นอีก แล้วรับส่วนที่ไม่มีมูลไป เธอไต้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่าดูกรภิกษุ 
เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะสัมปชานมุสาวาท 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อผลมะพลับของสงฆ์อันภิกษุผลภาชกะแจกอยู่ ภิกษุรูปหนึ่ง 
พูดว่า ขอท่านจงให้ส่วนของภิกษุอื่นอีก แล้วรับส่วนที่ไม่มีมูลไป เธอไต้มีความรังเกียจว่า เรา 
ต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะสัมปชานมุสาวาท. 

เรื่องข้าวสุก 

[๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ข้าวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปสู่ร้านขายข้าวสุก มีไถยจิตลักข้าว 
สุกไปเต็มบาตร แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องเนื้อ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ข้าวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปสู่ร้านขายแกงเนื้อ มีไถยจิตลักเนื้อไป 
เต็มบาตร แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องขนม 

ก็โดยสมัยนั้นแล ข้าวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปสู่ร้านขายขนม มีไถยจิตลักขนมไปเต็ม 
บาตร แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี- 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องนั้าตาลกรวด 

ก็โดยสมัยนั้นแล ข้าวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปสู่ร้านขายนั้าตาลกรวด มีไถยชิตลักนั้าตาล 
กรวดไปเต็มบาตร แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนันแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 268 
เรื่องขนมต้ม 

ก็โดยสมัยนั้นแล ข้าวแพง ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปสู่ร้านขายขนมต้ม มีไถยจิตลักขนมต้ม 
ไปเต็มบาตร แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องบริขาร ๕ เรื่อง 

[๑๔๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แล้วได้ทำนิมิตไว้ว่า 
จักลักในกลางคืน ภิกษุนั้นสำคัญบริขารนั้นแน่ จึงลักบริขารนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แล้วได้ทำนิมิตไว้ว่า จักลัก 
ในกลางคืน ภิกษุนั้นสำคัญบริขารนั้นแน่ แต่ลักบริขารอื่น แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แล้วได้ ทำ นิมิตไว้ว่า ชักลักใน 
ในกลางคืน ภิกษุนั้นสำคัญว่าบริขารอื่น แต่ลักบริขารนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แล้วได้ทำนิมิตไว้ว่า จักลัก 
ในกลางคืน ภิกษุนั้นสำคัญว่าบริขารอื่น จึงลักบริขารอื่น แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นบริขารในกลางวัน แล้วได้ทำนิมิตไว้ว่า จักลัก 
ในกลางคืน ภิกษุนั้นสำคัญบริขารนั้นแน่ แต่ลักบริขารของตน แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 269 

เรื่องถุง 

[๑๔๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นถุงวางอยู่บนตั่งแล้วคิดว่าเราถือไปจากตั่งนี้ 
ชักเป็นปาราชิก จึงได้ยกถือเอาพร้อมทั้งตั่ง แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิก แล้วกระมัง 
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติ- 
ปาราชิกแล้ว. 

เรื่องฟูก 

[๑๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักฟูกของสงฆ์ แล้วมีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องราวจีวร 

[๑๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักจีวรที่ราวจีวรไป แล้วมีความรังเกียจ 
ว่าเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องไม , ออกไป 

[๑๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ลักจีวรในวิหารแล้วคิดว่าเราออกจากวิหารนี้ไป 
ชักเป็นปาราชิก จึงไม่ออกจากวิหาร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี- 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษนั้นจะพึงออกไปก็ตาม ไม , ออกไปก็ตาม ก็ต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้ว. 

เรื่องถือริสสาสะฉันของเคี้ยว 

[๑๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสองรูปเป็นเพื่อนกัน รูปหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน 
รูปที่สอง เมื่อของเคี้ยวของสงฆ์ อันภิกษุภัตตุทเทสค์แจกอยู่ได้รับเอาส่วนของเพื่อน แล้ว 
ถือริสสาสะฉันส่วนของเพื่อนนั้น ภิกษุรูปที่หนึ่งนั้นทราบแล้ว โจทภิกษุรูปที่สองว่าท่านไม่เป็น 
สมณะภิกษุรูปที่สองมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าถือวิสสาสะ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ไม่เป็นอาบัติ เพราะถือวิสสาสะ. 

เรื่องฉันของเคี้ยวด้วยสำคัญว่าของตน ๒ เรื่อง 

[๑๔๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกำลังท่าจีวรกันอยู่ เมื่อของเคี้ยวของสงฆ์ 
อันภิกษข้ชชภาชกะแจกอย่ ภิกษทกรปต่างนำส่วนของตนไปเก็บไร้ ภิกษรปหนึ่งสำคัฌส่วนของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 270 

ภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าของตน จึงฉัน ภิกษุผู้เจ้าของทราบแล้ว โจทภิกษุนั้นว่า ท่านไม , เป็นสมณะ 
ภิกษุนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าของตน 
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปกำลังทำจีวรกันอยู่ เมื่อของเคี้ยวของสงฆ์ อันภิกษุ 
ขัชชภาชกะแจกอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งได้เอาบาตรของภิกษุอีกรูปหนึ่งไปนำส่วนของตนมาเก็บไว้ ภิกษุ 
เจ้าของบาตรสำคัญว่าของตน จึงฉัน ภิกษุนั้นทราบแล้ว โจทภิกษุเจ้าของบาตรว่า ท่านไม่เป็น 
สมณะ ภิกษุเจ้าของบาตรมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ไม่เป็นอาบัติแก , ภิกษุผู้มีความ 
สำคัญว่าของตน. 

ไม่ลัก ๗ เรื่อง 

[๑๔๗] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะม่วง ทำมะม่วงให้หล่นแล้วห่อถือไป 
พวกเจ้าของติดตามพวกขโมยเหล่านั้นไป พวกขโมยเห็นพวกเจ้าของ แล้วทิ้งห่อมะม่วงหนีไป 
ภิกษุทิ้งหลายมีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล จึงพากันเก็บมะม่วงห่อนั้นไปฉัน พวกเจ้าของโจท 
ภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทิ้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า สำคัญว่าเป็นของบังสุกุล พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทิ้งหลาย ไม , เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล 
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักชมคู , ทำชมภู , ให้หล่นแล้วห่อถือไปพวกเจ้าของติด 
ตามพวกขโมยเหล่านั้น พวกขโมยเห็นพวกเจ้าของ แล้วทิ้งห่อชมพู , หนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความ 
สำคัญว่าเป็นของบังสุกุล จึงพากันเก็บชมพู , ห่อนั้นไปฉัน พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวก 
ท่านไม่เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี- 
พระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทิ้งหลาย ไม , เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล 
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุนสำมะลอ ทำขนุนสำมะลอให้หล่นแล้วห่อถือไป 
พวกเจ้าของติดตามพวกขโมยเหล่านั้น พวกขโมยเห็นพวกเจ้าของ แล้วทิ้งห่อขนุนสำมะลอหนี 
ไป ภิกษุทิ้งหลายมีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล จึงพากันเก็บขนุนสำมะลอห่อนั้นไปฉัน พวก 
เจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม , เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผ้มีพระภาค พระผมพระภาค ตรัสถามว่า ดกรภิกษทิ้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 271 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม , เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล 
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุน ทำขนุนให้หล่นแล้วห่อถือไป พวกเจ้าของ 
ติดตามพวกขโมยเหล่านั้น พวกขโมยเห็นพวกเจ้าของแล้วทิ้งห่อขนุนหนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความ 
สำคัญว่าเป็นของบังสุกุล จึงพากันเก็บขนุนห่อนั้นไปฉัน พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวก 
ท่านไม่เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี- 
พระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม , เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล 
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักผลตาลสุก ทำผลตาลสุกให้หล่นแล้วห่อถือไป 
พวกเจ้าของติดตามพวกขโมยเหล่านั้น พวกขโมยเห็นพวกเจ้าของ แล้วทั้งห่อผลตาลสุกหนีไป 
ภิกษุทั้งหลายมีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล จึงพากันเก็บผลตาลสุกห่อนั้นไปฉัน พวกเจ้าของ 
โจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม , เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม , เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล 
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักอ้อย ตัดอ้อยแล้วห่อถือไป พวกเจ้าของติดตาม 
พวกขโมยเหล่านั้น พวกขโมยเห็นพวกเจ้าของ แล้วทั้งห่ออ้อยหนีไป ภิกษุทั้งหลายมีความสำคัญ 
ว่าเป็นของบังสุกุล จึงพากันเก็บอ้อยห่อนั้นไปฉัน พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่าน 
ไม่เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม , เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล 
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะพลับ เลือกเก็บมะพลับแล้วห่อถือไป พวก 
เจ้าของติดตามพวกขโมยเหล่านั้น พวกขโมยเห็นพวกเจ้าของ แล้วทั้งห่อมะพลับหนีไป ภิกษุ 
ทั้งหลายมีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล จึงพากันเก็บมะพลับห่อนั้นไปฉัน พวกเจ้าของโจทภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 272 

เหล่านั้นว่า พวกท่านไม , เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม , เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล. 

เรื่องลัก ๗ เรื่อง 

[๑๔๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะม่วง ทำมะม่วงให้หล่นแล้วห่อถือไป 
พวกเจ้าของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจ้าของ ได้ทั้งห่อมะม่วงหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดว่า 
พวกเจ้าของจะเห็น แล้วมีไถยจิตฉันเสียก่อน พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม , เป็น 
สมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติ- 
ปาราชิกแล้ว. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักชมพู , ทำชมพู่ให้หล่นแล้วห่อถือไป พวกเจ้าของ 
ติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจ้าของ ได้ทั้งห่อชมพู่หนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวกเจ้าของจะ 
เห็น แล้วมีไถยจิตฉันเสียก่อน พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม , เป็นสมณะ ภิกษุ 
เหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุน สำ มะลอ ทำ ขนุน สำ มะลอให้หล่นแล้วห่อ 
ถือไป พวกเจ้าของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจ้าของ ได้ทั้งห่อขนุนสำมะลอหนีไป ภิกษุ 
ทั้งหลายคิดว่าพวกเจ้าของจะเห็น แล้วมีไถยจิตฉันเสียก่อน พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า 
พวกท่านไม่เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมัง- 
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักขนุน ทำขนุนให้หล่นแล้วห่อถือไป พวกเจ้าของ 
ติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจ้าของ ได้ทั้งห่อขนุนหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวกเจ้าของจะเห็น 
แล้วมีไถยจิตฉันเสียก่อน พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้น 
มีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 273 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักผลตาลสุก ทำผลตาลสุกให้หล่นแล้วห่อถือไป พวก 
เจ้าของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจ้าของ ได้ทิ้งห่อผลตาลสุกหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวก 
เจ้าของจะเห็น แล้วมีไถยจิตฉันเสียก่อน พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม , เป็นสมณะ 
ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักอ้อย ตัดอ้อยแล้วห่อถือไป พวกเจ้าของติดตาม 
พวกขโมยๆ เห็นพวกเจ้าของ ได้ทิ้งห่ออ้อยหนีไป ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวกเจ้าของจะเห็น แล้ว 
มีไถยจิตฉันเสียก่อน พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม , เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมี 
ความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ¬ 
กาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกขโมยลักมะพลับ เลือกเก็บมะพลับ แล้วห่อลือไป พวก 
เจ้าของติดตามพวกขโมยๆ เห็นพวกเจ้าของ ได้ทิ้งห่อมะพลับหนีไป ภิกษุทิ้งหลายคิดว่า พวก 
เจ้าของจะเห็น แล้วมีไถยจิตฉันเสียก่อน พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม , เป็นสมณะ 
ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทิ้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องลักของสงฆ์ ๗ เรื่อง 

[๑๔๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยชิตลักมะม่วงของสงฆ์ แล้วได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้- 
มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยชิตลักชมพู , ของสงฆ์แล้วได้มีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยชิตลักขนุน สำ มะลอของสงฆ์ แล้วได้ มี ความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้- 
มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 274 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักขนุนของสงฆ์ แล้วได้มีความรังเกียจ 
ว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักผลตาลสุกของสงฆ์แล้วได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้- 
มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิตลักอ้อยของสงฆ์แล้วได้มีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยชิตลักมะพลับของสงฆ์ แล้วไต้มีความรังเกียจ 
ว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องลักดอกไม้ ๒ เรื่อง 

[๑๕๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสู่สวนดอกไม้ มีไถยชิตลักดอกไม้ที่เขา 
เก็บไว้ ได้ราคา๕ มาสกแล้วได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอจึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ไปสู่สวนดอกไม้มีไถยชิตลักเก็บดอกไม้ ได้ราคา 
๕ มาสก แล้วได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องพูดตามคำบอก ๓ เรื่อง 

[๑๕๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจะไปสู่หมู , บ้านได้กล่าวกะภิกษุอีกรูป 
หนึ่งว่า ท่าน ผมจะบอกสกุลอุปัฏฐากของท่านตามที่ท่านบอก ภิกษุนั้นไปถึงจึงให้เขานำผ้าสาฎกมา 
ผืนหนึ่ง แล้วใช้เสียเอง ภิกษุผู้บอกรู้เข้าจึงโจทภิกษุนั้นว่า ท่านไม่เป็นสมณะ เธอได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้- 
มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ภิกษุทั้งหลายไม่พึงกล่าวว่า ผมบอก 
ตามที่ท่านบอก รูปใดกล่าว ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 275 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจะไปสู่หมู่บ้าน ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ได้กล่าวกะ 
ภิกษุนั้นว่า ท่าน ท่านจงบอกสกุลอุปัฏฐากของผมตามที่ผมบอก ภิกษุนั้นไปถึงจึงให้เขานำผ้าสาฎก 
มาคู่หนึ่ง แล้วใช้เสียเอง ๑ ผืน ให้ภิกษุผู้บอก ๑ ผืน ภิกษุผู้บอกรู้เช้าจึงโจทภิกษุนั้นว่า ท่าน 
ไม่เป็นสมณะ เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ภิกษุไม่พึง 
กล่าวว่า ท่านจงบอกตามที่ผมบอก รูปใดกล่าว ต้องอาบัติทูกกฏ. 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อจะไปสู่หมู่บ้าน ได้กล่าวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งว่า 
ท่าน ผมจะบอกสกุลอุปัฏฐากของท่านตามที่ท่านบอก แม้ภิกษุนั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านจงบอก 
ตามที่ผมบอกเถิด ภิกษุนั้นไปถึงจึงให้เขานำเนยใส ๑ อาฬหก ๑ นั้าอ้อยงบ ๑ ดุล ๒ ข้าวสาร ๑ 
โทณะ ๓ มาแล้วฉันเสียเอง ภิกษุผู้บอกรู้เข้าจึงโจทภิกษุนั้นว่า ท่านไม่เป็นสมณะ เธอได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้- 
มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ภิกษุไม , พึงกล่าวว่า ผมบอกตามที่ท่านบอก 
รูปใดกล่าว ต้องอาบัติทูกกฏ. 

เรื่องนำแก้วมณีล่วงด่านภาษี ๓ เรื่อง 

[๑๕๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษผู้หนึ่งนำแก้วมณีซึ่งมีราคามากเดินทางไกลไปกับภิกษุ 
รูปหนึ่ง ครั้นบุรุษนั้นเห็นด่านภาษี จึงหย่อนแก้วมณีลงในถุงย่ามของภิกษุนั้นผู้ไม , รู้ตัว เดินพ้นด่าน 
ภาษีไปแล้ว จึงถือนำไปเอง ภิกษุนั้นได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม , รู้ตัว พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม , รู้ตัว ไม , ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษผู้หนึ่งนำแก้วมณีซึ่งมีราคามาก เดินทางไกลไปกับภิกษุรูป 
หนึ่ง ครั้นภิกษุนั้นเห็นด่านภาษีจึงท่าลวงว่าเป็นไข้ แล้วได้ให้ห่อของของตนแก , ภิกษุนั้น ครั้น 
เดินทางพ้นด่านภาษีไปแล้ว บุรุษนั้นจึงได้กล่าวกะภิกษุนั้นว่า ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงนำห่อของ 
ของผมมา ผมหาได้เป็นไข้ไม่ ภิกษุนั้นถามว่า ท่าน ท่านได้ท่าทีท่าเช่นนั้นเพื่อประสงค์อะไร บุรุษ 
นั้นได้แจ้งความแก่ภิกษุนั้นแล้ว เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

#๑.๔ ปัตถะเป็น ๑ อาฬหก ๒. ร้อยปละเป็น ๑ ดุล ๓. สี่อาฬหกเป็น ๑ โทณะ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 276 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม , รู้ตัว พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม , รู้ตัว ไม , ต้องอาบัติ 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไกลไปกับพวกเกวียน บุรุษคนหนึ่งเกลี้ยกล่อม 
ภิกษุนั้นด้วยอามิสแล้ว เห็นด่านภาษี จึงส่งแก้วมณีซึ่งมีราคามากให้แก่ภิกษุนั้น ด้วยขอร้องว่า 
ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงช่วยนำแก้วมณีนี้ผ่านด่านภาษีด้วย จึงภิกษุนั้นนำแก้วมณีนั้นให้ผ่านด่านภาษี 
ไปแก้ว ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแก้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแก้ว. 

เรื่องปล่อยหมู ๒ เรื่อง 

[๑๕๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความสงสาร ได้ปล่อยหมูที่ติดบ่วงไปแก้ว 
มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแก้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะช่วยเหลือ พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือ ไม , ต้องอาบัติ 
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิต ได้ปล่อยหมูที่ติดบ่วงไปเสียก่อนด้วยคิดว่า 
พวกเจ้าของจะเห็น แก้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแก้ว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีไถยจิต พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแก้ว 
เรื่องปล่อยเนื้อ ๒ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความสงสาร ได้ปล่อยเนื้อที่ติดบ่วงไปแก้ว มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแก้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้- 
มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะช่วยเหลือ พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือ ไม่ต้องอาบัติ 
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยชิต ได้ปล่อยเนื้อที่ติดบ่วงไปเสียก่อนด้วยคิดว่า 
พวกเจ้าของจะเห็น แก้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแก้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผ้มีพระภาค พระผ้มีพระภาคตรัสถามว่า ดกรภิกษ เธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 277 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีไถยจิต พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
เรื่องปล่อยปลา ๒ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความสงสาร ได้ปล่อยปลาที่ดึดลอบไป แล้วมีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะช่วยเหลือ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือ ไม , ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยชิต ได้ปล่อยปลาที่ดีดลอบไปเสียก่อน ด้วย 
คิดว่า พวกเจ้าของจะเห็น แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีไถยจิต พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องกลิ้งทรัพย์ในยาน 

[๑๕๔] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นทรัพย์ในยานแล้วคิดว่า เราถือเอาไปจาก 
ยานนี้จักเป็นปาราชิก จึงเขี่ยให้กลิ้งถือเอาไป แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องชิ้นเนื้อ ๒ เรื่อง 

[๑๕๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งได้ถือเอาชิ้นเนื้อที่เหยี่ยวเฉี่ยวไป ด้วยตั้งใจ 
ว่าจักให้แก , พวกเจ้าของๆ โจทภิกษุนั้นว่า ท่านไม่เป็นสมณะ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้หาไถยชิตมิได้ ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยชิตถือเอาชิ้นเนื้อที่เหยี่ยวเฉี่ยวไปเสียก่อน 
ด้วยคิดว่า พวกเจ้าของจะเห็น พวกเจ้าของโจทภิกษุนั้นว่า ท่านไม่เป็นสมณะ เธอมีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 278 
เรื่องไม้ ๒ เรื่อง 

[๑๕๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล คนทั้งหลายผูกไม้แพแล้วให้ลอยไปตามกระแสในแม่นั้า 
อจิรวดี เมื่อเครื่องผูกขาด ไม , ได้ลอยกระจายไป ภิกษุทั้งหลายมีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล 
จึงช่วยกันขนขึ้น พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม , เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความ 
รังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล คนทั้งหลายผูกไม้แพแล้วให้ลอยไปตามกระแสในแม่นาอจิรวดี 
เมื่อเครื่องผูกขาด ไม , ได้ลอยกระจายไป ภิกษุทั้งหลายมีไถยจิต ช่วยกันขนขึ้นเสียก่อนด้วยคิดว่า 
พวกเจ้าของจะเห็น พวกเจ้าของโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้น 
มีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องผ้าบังสุกุล 

[๑๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล คนเลี้ยงโคคนหนึ่งพาดผ้าสาฎก ไว้ที่ต้นไม้แล้วไปถ่าย- 
อุจจาระ ภิกษุรูปหนึ่งมีความสำคัญว่าเป็นผ้าบังสุกุลจึงถือเอาไป คนเลี้ยงโคนั้นโจทภิกษุนั้นว่า 
ท่านไม่เป็นสมณะ เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของ 
บังสุกุล ไม , ต้องอาบัติ. 

เรื่อง'ข้ามนั้า ๒ เรื่อง 

[๑๕๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังข้ามนั้า ผ้าสาฎกที่หลุดจากมือของพวก 
ช่างย้อม ไปคล้องอยู่ที่เน้าภิกษุๆ นั้นเก็บไว้ ด้วยตั้งใจว่าชักให้แก่พวกเจ้าของๆ โจทภิกษุนั้นว่า 
ท่านไม่เป็นสมณะ ภิกษุนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรภิกษุภิกษุผู้หาไถยจิตมิได้ ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังข้ามนั้า ผ้าสาฎกที่หลุดจากมือของพวกช่างย้อม 
ได้ไปคล้องอยู่ที่เท้าภิกษุๆ นั้นมีไถยจิตยึดเอาไว้เสียก่อน ด้วยคิดว่า พวกเจ้าของชักเห็น 
พวกเจ้าของโจทภิกษุนั้นว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ภิกษุนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
เธอต้องอาบัติ ปาราชิกแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 279 
เรื่องฉันทีละน้อย 

[๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเห็นหม้อเนยใสแล้วฉันเข้าไปทีละน้อยๆ แล้ว 
มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องชวนกันลักทรัพย์ ๒ เรื่อง 

[๑๖๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปชักชวนกันไป ด้วยตั้งใจว่าจักลักทรัพย์ 
ภิกษุรูปหนึ่งลักทรัพย์มาได้ ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า พวกเราไม่เป็นปาราชิก รูปใดลัก รูปนั้น 
เป็นปาราชิก แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปชวนกันลักทรัพย์มาได้แล้วแบ่งกัน เมื่อแบ่งทรัพย์กัน 
ภิกษุรูปหนึ่งๆ ได้ส่วนแบ่งไม่ครบ ๕ มาสก จึงกล่าวกันขึ้นอย่างนี้ว่า พวกเราไม่เป็นปาราชิก 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องกำมือ ๔ เรื่อง 

[๑๖๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีข้าวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักข้าว 
สารของชาวร้าน ๑ กำมือ แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีข้าวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักถั่วเขียว- 
ชาวร้าน ๑ กำมือ แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัต ถี มี ข้าวแพง ภิกษุรูปหนึ่ง มี ไถยชิตลักถั่วฟิก- 
ยาวของชาวร้าน ๑ กำมือ แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถี มีข้าวแพง ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยชิตลักงาของ 
ชาวร้าน ๑ กำมือ แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผมพระภาค พระผ้มีพระภาคตรัสว่า ดกรภิกษ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 280 
เรื่องเนื้อเดน ๒ เรื่อง 

[๑๖๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกโจรในป่าอันธวันแขวงเมืองสาวัตถีฆ่าโคกินเนื้อแล้ว 
ซ่อนส่วนที่เหลือไว้แล้วพากันไป ภิกษุทั้งหลายสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล จึงให้ลือเอาไปฉัน 
พวกโจรโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเรา 
ต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด , ผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกโจรในป่าอันธวันแขวงเมืองสาวัตถี ฆ่าหมูกินเนื้อแล้ว 
ซ่อนส่วนที่เหลือไว้แล้วพากันไป ภิกษุทั้งหลายสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล จึงให้ลือเอาไปฉัน พวก- 
โจรโจทภิกษุเหล่านั้นว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเราต้อง- 
อาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีความสำคัญว่าเป็นของบังสุกุล ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องหญ้า ๒ เรื่อง 

[๑๖๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสู่แดนดงหญ้า มีไถยจิตลักหญ้าที่เขาเกี่ยวไว้ 
ได้ราคา ๕ มาสก แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

[๑๖๔] ๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสู่แดนดงหญ้า มีไถยชิตลักเกี่ยวหญ้า 
ได้ราคา ๕ มาสก แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องให้แบ่งของสงฆ์ ๗ เรื่อง 

[๑๖๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลายยังกันและกัน ให้แจกมะม่วงของ 
สงฆ์แล้วฉัน ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ พวกพระ 
อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า คิดเพื่อต้องการฉัน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อต้องการฉัน ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ให้แจกชมพู , ของสงฆ์- 
แล้วฉัน ภิกษเจ้าถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตกะว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ พวกพระอา- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 281 

คันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า คิดเพื่อต้องการฉัน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อต้องการฉัน ไม่ต้องอาบัติ 
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ให้แจกขนุนสำมะลอ 
ของสงฆ์แล้วฉัน ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ พวก 
พระอาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า คิดเพื่อต้องการฉัน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อต้องการฉัน ไม่ต้องอาบัติ 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ให้แจกขนุนของสงฆ์ 
แล้วฉัน ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ พวกพระอาคันตุกะมี 
ความ 

รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า คิดเพื่อต้องการฉัน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อต้องการฉัน ไม่ต้องอาบัติ 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ให้แจกผลตาลสุกของ- 
สงฆ์แล้วฉัน ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ พวกพระ 
อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า คิดเพื่อต้องการฉัน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อต้องการฉัน ไม่ต้องอาบัติ 
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลายยังกันและกัน ให้แจกอ้อยของสงฆ์ 
แล้วฉัน ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ พวกพระ 
อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 282 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า คิดเพื่อต้องการฉัน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อต้องการฉัน ไม่ต้องอาบัติ 
๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พระอาคันตุกะทั้งหลาย ยังกันและกัน ให้แจกมะพลับของ- 
สงฆ์แล้วฉัน ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายโจทพวกพระอาคันตุกะว่า พวกท่านไม่เป็นสมณะ พวกพระ 
อาคันตุกะมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุ พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า คิดเพื่อต้องการฉัน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คิดเพื่อต้องการฉัน ไม่ต้องอาบัติ 
เรื่องไม , ใช่เจ้าของ ๗ เรื่อง 

[๑๖๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษามะม่วงไต้ถวายผลมะม่วงแก่ภิกษุทั้งหลายๆ 
รังเกียจอยู่ว่า คนพวกนี้มีหน้าที่รักษา ไม , มีหน้าที่จะให้จึงไม่รับ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม , ต้องอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย 
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาชมพู , ได้ถวายผลชมพู่แก , ภิกษุทั้งหลายๆ มีความ- 
รังเกียจอยู่ว่า คนพวกนี้มีหน้าที่รักษา ไม , มีหน้าที่จะให้จึงไม่รับ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม , ต้องอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย 
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาขนุนสำมะลอ ได้ถวายผลขนุนสำมะลอแก่ภิกษุ- 
ทั้งหลายๆ รังเกียจอยู่ว่า คนพวกนี้มีหน้าที่รักษา ไม่มีหน้าที่จะให้ จึงไม่รับ แล้วกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่ต้องอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย 
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาขนุน ได้ถวายผลขนุนแก่ภิกษุทั้งหลายๆ รังเกียจ 
อยู่ว่า คนพวกนี้มีหน้าที่รักษา ไม , มีหน้าที่จะให้จึงไม่รับ แล้วกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระ 
ภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่ต้องอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย 
๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาผลตาลสุก ได้ถวายผลตาลสุกแก , ภิกษุทั้งหลายๆ 
รังเกียจอยู่ว่า คนพวกนี้มีหน้าที่รักษา ไม , มีหน้าที่จะให้จึงไม่รับ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม , ต้องอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย 
๖. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษาอ้อย ได้ถวายอ้อยแก่ภิกษุทั้งหลายๆ รังเกียจอยู่ว่า 
คนพวกนี้มีหน้าที่รักษา ไม่มีหน้าที่จะให้จึงไม่รับ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผมพระภาค ตรัสว่า ดกรภิกษทั้งหลาย ไม่ต้องอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 283 

๗. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกคนรักษามะพลับ ได้ถวายผลมะพลับแก่ภิกษุทั้งหลายๆ รัง- 
เกียจอยู่ว่า คนพวกนี้มีหน้าที่รักษา ไม่มีหน้าที่จะให้ จึงไม่รับ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม , ต้องอาบัติ เพราะคนรักษาถวาย 
เรื่องยืมไม้ของสงฆ์ 

[๑๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งขอยืมไม้ของสงฆ์ไปคํ้าฝาที่อยู่ของตน ภิกษุ 
ทั้งหลายโจทภิกษุนั้นว่า ท่านไม่เป็นสมณะ เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดขอยืม พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ เพราะขอยืม. 

เรื่องลักนั้าของสงฆ์ 

[๑๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักนั้าของสงฆ์ แล้วมีความรังเกียจ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดลัก พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
เรื่องลักดินของสงฆ์ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยชิตลักดินของสงฆ์แล้วมีความรังเกียจ จึงกราบทูล- 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดลัก พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
เรื่องหญ้า ๒ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยจิตลักหญ้ามุงกระต่ายของสงฆ์ แล้วมีความรัง- 
เกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดลัก พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีไถยชิตเผาหญ้ามุงกระต่ายของสงฆ์ แล้วมีความรัง 
เกียจ จึงกราบทลเรื่องนั้นแด่พระผมพระภาค พระผมพระภาค ตรัสถามว่า ดกรภิกษ เธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 284 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดเผา พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องเสนาสนะของสงฆ์ ๗ เรื่อง 

[๑๖๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักเตียงของสงฆ์ แล้วมีความ 
รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิด 
อย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดลัก พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยชิต ลักตั่งของสงฆ์ แล้วมีความรังเกียจ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 
ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดลัก พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มี ไถยชิต ลักฟูกของสงฆ์ แล้ว มี ความรังเกียจ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 
ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดลัก พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยชิต ลักหมอนของสงฆ์แล้วมีความรังเกียจ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 
ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดลัก พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยชิต ลักบานประตูของสงฆ์แล้วมีความ 
รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิด 
อย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดลัก พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยชิต ลักบานหน้าต่างของสงฆ์แล้วมีความรังเกียจ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 
ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดลัก พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 285 

๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีไถยจิต ลักไม้กลอนของสงฆ์ แล้วมีความ 
รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิด 
อย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า คิดลัก พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

เรื่องของมีเจ้าของ ไม่ควรนำไปใช้ 

[๑๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุนั้งหลายนำเสนาสนะอันเป็นเครื่องใช้สำหรับวิหารของ 
อุบาสกคนหนึ่ง ไปใช้สอย ณ ที่แห่งอื่น จึงอุบาสกนั้นเพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาว่า ไฉนพระผู้ 
เป็นเจ้าทั้งหลายจึงได้นำเครื่องใช้สอยในที่อื่นไปใช้สอยในที่อีกแห่งหนึ่งเล่า ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องใช้สอยในที่แห่งหนึ่ง 
อันภิกษุไม่พึงใช้สอยในที่อีกแห่งหนึ่ง รูปใดใช้สอย ต้องอาบัติทูกกฏ 
เรื่องของมีเจ้าของ ควรขอยืม 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะนำกระทั้งผ้าปูนึ่งประชุมไป แม้ ณ โรงอุโบสถ 
จึงนึ่งบนพื้นดิน เนื้อตัวก็ดี จีวรก็ดี แปดเปือนฝุน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นำไปใช้ได้ชั่วคราว ฯ 
เรื่องภิกษุณีชาวเมืองจัมปา 

[๑๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล อันเตวาสิกาของภิกษุณีถุลลนันทา ไปสู่สกุลอุปัฏฐากของ 
ภิกษุณีถุลลนันทาในเมืองจัมปาแล้วบอกว่า แม่เจ้าปรารถนาจะดื่มยาคูที่ปรุงด้วยของ ๓ อย่าง 
ตนสั่งให้เขาหุงหาให้แล้วนำไปฉันเสีย ภิกษุณีถุลลนันทาทราบเข้า จึงโจทภิกษุณีอันเตวาสิกา 
นั้นว่า เธอไม่เป็นสมณะ ภิกษุณีอันเตวาสิกามีความรังเกียจ จึงร้องเรียนแก่ภิกษุณีทั้งหลายๆ 
แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายๆ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุณีนั้นไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะส้มปชานมุสาวาท 
เรื่องภิกษุณีชาวเมืองราชคฤห์ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีอันเตวาสิกาของภิกษุณีกุลลนันทาไปสู่สกุลอุปัฏฐากของภิกษุณี 
กุลลนันทาในเมืองราชคกุห์แล้วบอกว่า แม่เจ้าปรารถนาจะฉันขนมรวงผึ้ง ตนสั่งให้เขาทอดแล้ว 
นำไปฉันเสีย ภิกษุณีกุลลนันทาทราบเข้า จึงโจทภิกษุณีอันเตวาสิกานั้นว่า เธอไม่เป็นสมณะ 
ภิกษุณีอันเตวาสิกามีความรังเกียจ จึงร้องเรียนแก , ภิกษุณีทั้งหลายๆ แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายๆ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 286 

จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีนั้น 
ไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะส์ม่ปชานมุสาวาท. 

เรื่องพระธัชชุกะเมืองเวสาลี 

[๑๗๒] ก็โดยสมัยนั้นแล คหบดีอุปัฏฐากของท่านพระอัชชุกะในเมืองเวสาลี มีเด็กชาย 
๒ คน คือ บุตรชายคนหนึ่ง หลานชายคนหนึ่ง ครั้งนั้นท่านคหบดีได้สั่งคำนั้ไว้กะท่านพระอัชชุก 
ว่า พระคุณเจ้าข้า บรรดาเด็ก ๒ คนนี้เด็กคนใดมีศรัทธาเลื่อมใส พระคุณเจ้าพึงบอกสถานที่ 
ปังทรัพย์นี้แก่เด็กคนนั้น ดังนี้แล้วได้ถึงแก่กรรม ครั้นสมัยต่อมา หลานชายของคหบดีนั้น 
เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใส จึงท่านพระอัชชุกะได้บอกสถานที่ฟิงทรัพย์นั้นแก่เด็กหลานชายๆ นั้น 
ได้รวบรวมทรัพย์ และเริ่มบำเพ็ญทานด้วยทรัพย์สมบัตินั้นแล้ว 

ภายหลัง บุตรชายคหบดีนั้น ได้เรียนถามเรื่องนี้กะท่านพระอานนท์ว่า ข้าแต่ท่าน 
พระอานนท์ ใครหนอเป็นทายาทของบิดาบุตรชายหรือหลานชาย 

ท่านพระอานนท์ตอบว่า คุณ ธรรมดาบุตรชายเป็นทายาทของบิดา 

บุ. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระคุณเจ้าอัชชุกะนี้ได้บอกทรัพย์สมบัติของกระผมให้แก , คู่ 
แข่งขันของกระผม 

อา. คุณ ท่านพระอัชชุกะไม , เป็นสมณะ 

ลำดับนั้น ท่านพระอัชชุกะได้กล่าวคำนี้กะท่านพระอานนท์ว่า อาวุโส อานนท์ ขอท่าน 
ได้โปรดให้การวินิจฉัยแก่กระผมด้วยเถิด 

ก็ครั้งนั้นแล ท่านพระอุบาลีเป็นฟิกฝ่ายของท่านพระอัชชุกะท่านจึงถามท่านพระอานนท์ว่า 
อาวุโส อานนท์ ภิกษุใดอันเจ้าของทรัพย์สั่งไว้ว่า ขอท่านได้โปรดบอกสถานที่ฟิงทรัพย์นี้แก่ 
บุคคลนั้น ภิกษุนั้นจะต้องอาบัติด้วยหรือ? 

อา. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติสักน้อย โดยที่สุดแม้เพียงอาบัติทุกกฏ 

อุ. อาวุโส ท่านพระอัชชุกะนี้อันเจ้าของทรัพย์สั่งไว้ว่า ขอท่านได้โปรดบอกสถานที่ฟิง 
ทรัพย์นี้แก่บุคคลชื่อนี้จึงได้บอกแก่บุคคลนั้น ท่านพระอัชชุกะไม , ต้องอาบัติ. 

เรื่องเมืองพาราณสี 

[๑๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล สกุลอุปัฏฐากของท่านพระปิถินทวัจฉะในเมืองพาราณสี 
ถูกพวกโจรปล้น และเด็ก ๒ คน ถูกพวกโจรนำตัวไป ครั้งนั้นท่านพระปิลินทวิ'จฉะนำเด็ก ๒ คน 
นั้นมาด้วยฤทธแล้วให้อยู่ในปราสาท ชาวม้านเห็นเด็ก ๒ คน นั้นแล้ว ต่างพากันเลื่อมใสใน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 287 

ท่านพระปิลินทวัจฉะเป็นอย่างยิ่งว่า นี้เป็นฤทธานุภาพของพระปิลินทวัจฉะ ภิกษุทั้งหลายพากัน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนท่านพระปิลินทวัจฉะจึงได้นำเด็กที่ถูกพวกโจรนำตัวไปแล้ว 
คืนมาเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ไม่เป็นอาบัติ เพราะวิสัยแห่งฤทธิของภิกษุผู้มีฤทธ. 

เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี 

[๑๗๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุ ๒ รูป ชื่อปัณฑกะ ๑ ชื่อกปิละ ๑ เป็นสหายกัน 
รูปหนึ่งอยู่ในหมู่บ้าน อีกรูปหนึ่งอยู่ในเมืองโกสัมพี ขณะเมื่อภิกษุนั้นเดินทางจากหมู่บ้านไป 
เมืองโกสัมพี ข้ามแม่นั้าในระหว่างทาง เปลวมันข้นที่หลุดจากมือของพวกคนฆ่าหมูลอยติดอยู่ 
ที่เท้า ภิกษุนั้นได้เก็บไว้ด้วยตั้งใจว่า จักให้แก , พวกเจ้าของๆ โจทภิกษุนั้นว่า ท่านไม , เป็นสมณะ 
สตรีเลี้ยงโคคนหนึ่งเห็นภิกษุนั้นข้ามแม่นั้าขึ้นมาแล้ว ได้กล่าวคำนี้ว่า ท่านเจ้าขา นิมนต์มาเสพ 
เมถุนธรรมเถิด ภิกษุนั้นคิดว่า แม้โดยปกติ เราก็ไม่เป็นสมณะแล้ว จึงเสพเมถุนธรรมในสตรี 
เลี้ยงโคนั้น ไปถึงเมืองโกสัมพีแล้ว แจ้งเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายๆ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นไม , ต้องอาบัติปาราชิก เพราะอทินนาทาน 
แต่ต้องอาบัติปาราชิก เพราะเสพเมถุนธรรมฯ 

เรื่องสัทธิริหาริกพระทัฬหิกะเมืองสาคละ 

[๑๗๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุสัทธิริหาริกของท่านพระท้ฬหิกะในเมืองสาคละ ถูกความ 
กระสันบีบคั้นแล้ว ได้ลักผ้าโพกของชาวร้านไป แล้วได้กล่าวคำนี้กะท่านพระทัฬหิกะว่า กระผม 
ไม่เป็นสมณะ จักลาสิกขา ขอรับ 

ท่านพระทัฬหิกะถามว่า คุณท่าอะไรไว้ฯ 

ภิกษุนั้นสารภาพว่า ลักผ้าโพกของชาวร้าน ขอรับ 

ท่านพระทัฬหิกะให้นำผ้าโพกนั้นมา แล้วให้ชาวร้านตีราคาเมื่อตีราคาผ้าโพกนั้น ราคา 
ไม , ถึง ๕ มาสก ท่านพระทัฬหิกะชี้แจงเหตุผลว่า คุณไม่ต้องอาบัติปาราชิก ดังนี้ภิกษุนั้นยินดี 
ยิ่งนักแล. 


ปาราชิกสิกขาบท ที ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 288 

ตติยปาราชิกสิกขาบท 

นิทานปฐมบัญญัติ เรื่องภิกษุหลายรูป 

[๑๗๖] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน 
เขตพระนครเวสาลี ครั้งนั้นพระองค์ทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกัมมัฏฐาน 
ทรงสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอุสภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนืองๆ โดยอเนก 
ปริยายแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีก 
ออกเร้นอยู่ตลอดกึ่งเดือน ใครๆ อย่าเข้าไปหาเรา นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาตเข้าไปให้รูปเดียว 
ภิกษุเหล่านั้นรับ รับสั่งแล้ว ไม , มีใครกล้าเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคเลย นอกจากภิกษุผู้นำบิณฑบาต 
เข้าไปถวายรูปเดียว ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนา 
คุณแห่งอสุภกัมมัฏฐาน ทรงสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภ- 
สมาบัติเนืองๆ โดยอเนกปริยายดังนี้แล้วพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน 
หลายอย่างหลายกระบวนอยู่ ภิกษุเหล่านั้น อึดอัด ระอา เกลียดชังร่างกายของตน ดุจสตรี 
รุ่นสาวหรือบุรุษรุ่นหนุ่ม พอใจในการตกแต่งกาย อาบนั้าสระเกล้า มีซากศพงู ซากศพสุนัข 
หรือซากศพมนุษย์มาคล้องอยู่ที่คอ พึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง ฉะนั้น จึงปลงชีวิต 
ตนเองบ้าง วานกันและกันให้ปลงชีวิตบ้างบางเหล่าก็เข้าไปหามิคลัณฑิกสมณกุตตค์ ๑ กล่าว 
อย่างนี้ว่า พ่อคุณ ขอท่านได้ปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จักเป็นของท่าน ครั้งนั้นมิคลัณฑิก 
สมณคุตตค์ อันภิกษุทั้งหลายจ้างด้วยบาตรจีวร จึงปลงชีวิตภิกษุเป็นอันมากแล้ว ลือดาบเปือน 
เลือดเดินไปทางแม่นี้าวัคคุมุทา ขณะเมื่อมิคลัณฑิกสมณกุตตต์ กำลังล้างดาบที่เปือนเลือดนั้นอยู่ 
ได้มีความรำคาญ ความเดือดร้อนว่า ไม่ใช่ลาภของเราหนอ ลาภของเราไม , มีหนอ เราได้ชั่วแล้ว 
หนอ เราไม , ได้ดีแล้วหนอ เราสร้างบาปไว้มากจริงหนอ เพราะเราได้ปลงชีวิตภิกษุทั้งหลาย 
ซึ่งเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ขณะนั้นเทพดาตนหนึ่งผู้นับเนื่องในหมู่มาร เดินมาบนนั้ามิได้แตก 
ได้กล่าวกำนี้กะเขาว่า ดีแล้ว ดีแล้ว ท่านสัตบุรุษ เป็นลาภท่าน ท่านได้ดีแล้ว ท่านได้สร้างสม 
บุญไว้มาก เพราะท่านได้ช่วยส่งคนที่ยังข้ามไม่พ้นให้ข้ามพ้นได้ ครั้นมิคลัณฑิกสมณคุตตค์ 
ได้ทราบว่าเป็นลาภของเรา เราได้ดีแล้ว เราได้สร้างสมบุญไว้มาก เพราะเราได้ช่วยส่งคนที่ยัง 
ข้ามไม , พ้นให้ข้ามพ้นได้ ดังนี้จึงลือดาบอันคม จากวิหารเข้าไปสู่วิหาร จากบริเวณเข้าไปสู่ 
#๑ คนโกนผมไว้จุกนุ่งผ้ากาสาวะผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง ท่านองเป็นตาเถน ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 289 

บริเวณ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ใครยังข้ามไม่พ้น ข้าพเจ้าจะช่วยส่งให้ข้ามพ้น บรรดาภิกษุเหล่านั้น 
ภิกษุเหล่าใด ยังไม่ปราศจากราคะ ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง ย่อมมีแก , ภิกษุ 
เหล่านั้นในเวลานั้น ส่วนภิกษุเหล่าใดปราศจากราคะแล้ว ความกลัว ความหวาดเสียว ความสยอง 
ย่อมไม่มีแก่ภิกษุเหล่านั้นในเวลานั้น ครั้งนั้นมิคลัณฑิกสมณกุตตก์ ปลงชีวิตภิกษุเสียวันละ ๑ 
รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง ๔ รูปบ้าง ๕ รูปบ้าง ๖ รูปบ้าง ๗ รูปบ้าง ๘ รูปบ้าง ๙ รูปบ้าง 
๑๐ รูปบ้าง ๒๐ รูปบ้าง ๓๐ รูปบ้าง ๔๐ รูปบ้าง ๕๐ รูปบ้าง ๖๐ รูปบ้าง. 

รับสั่งให้เผดียงสงฆ์ 

[๑๗๗] ครั้นล่วงกึ่งเดือนนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่ประทับเร้นแล้ว รับสั่ง 
ถามท่านพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ เหตุไฉนหนอ ภิกษุสงฆ์จึงลูเหมือนน้อยไป 

ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า จริงอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า เพราะพระองค์ทรงแสดง 
อสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกัมมัฏฐาน ทรงสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน 
ทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภสมาบัติเนืองๆ โดยอเนกปริยายแก่ภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจ้าข้า และ 
ภิกษุเหล่านั้นก็พากันพุดว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภกัมมัฏฐาน 
ทรงสรรเสริญคุณแห่งการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณแห่งอสุภสมาบัติเนืองๆ โดยอเนก 
ปริยาย จึงพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน หลายอย่างหลายกระบวนอยู่ 
เธอเหล่านั้น อึดอัด ระอา เกลียดชังร่างกายของตน ดุจสตรีรุ่นสาวหรือบุรุษรุ่นหนุ่ม พอใจ 
ในการตกแต่งกาย อาบนั้า สระเกล้า มีซากศพงู ซากศพสุนัข หรือซากศพมนุษย์มาคล้องอยู่ 
ที่คอ จะพึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง ฉะนั้น จึงปลงชีวิตตนเองบ้าง วานกันและกัน 
ให้ปลงชีวิตบ้าง บางเหล่าก็เข้าไปหามิคลัณฑิกสมฌกุตตก์ กล่าวอย่างนี้ว่า พ่อคุณ ขอท่านได้ 
ช่วยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนี้จะเป็นของท่าน พระพุทธเจ้าข้า ครั้นมิคลัณฑิกสมณคุตตก์ 
ได้บาตรจีวรเป็นค่าจ้างแล้ว จึงปลงชีวิตภิกษุเสียวันละ ๑ รูปบ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง ๔ รูป 
บ้าง ๕ รูปบ้าง ๖ รูปบ้าง ๗ รูปบ้าง ๘ รูปบ้าง ๙ รูปบ้าง ๑๐ รูปบ้าง ๒๐ รูปบ้าง ๓๐ รูป 
บ้าง ๔๐ รูปบ้าง ๕๐ รูปบ้าง ๖๐ รูปบ้าง ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส ภิกษุสงฆ์นี้ 
จะพึงดำรงอยู่ในพระอรหัตตผลด้วยปริยายใด ขอพระผู้มีพระภาคจงตรัสบอกปริยายอื่นนั้นเถิด 
พระพุทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 290 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ถ้าเช่นนั้น เธอจงเผดียงภิกษุที่อาศัยพระนคร 
เวสาลีอยู่ทั้งหมด ให้ประชุมกันที่อุปัฏฐานศาลา 

เป็นดังรับสั่งพระพุทธเจ้าข้า ท่านพระอานนท์รับสนองพระพุทธพจน์แล้ว จึงเผดียง 
ภิกษุสงฆ์ที่อาศัยพระนครเวสาลีอยู่ทั้งสิ้น ให้ประชุมที่อุปัฏฐานศาลา แล้วเข้าไปเฝาพระผู้มีพระภาค 
กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว ขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดทราบ 
กาลอันควร ในบัดนี้เถิด พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงแสดงอานาปานสติสมาธิกถา 

[๑๗๘] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าสู่อุปัฏฐานศาลาประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ 
ที่จัดไว้ถวาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้สมาธิในอานาปานสตินี้แล 
อันภิกษุอบรมท่าให้มากแล้ว ย่อมเป็นคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยู่เป็นสุข และยังบาป 
อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วๆ ให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน ดุจละอองและฝุนที่ฟ้ง ขึ้นใน 
เดือนท้ายฤดูร้อน ฝนใหญ่ที่ตกในสมัยมิใช่ฤดูกาล ย่อมยังละอองและฝุนนั้นๆ ให้อันตรธาน 
สงบไปได้ โดยฉับพลัน ฉะนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมอย่างไร ท่าให้มากอย่างไร จึงเป็น 
คุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยู่เป็นสุข และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วๆ ให้อันตรธาน 
สงบไปโดยฉับพลัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ตาม อยู่ ณ โคนไม้ก็ตาม อยู่ใน 
สถานที่สงัดก็ตาม นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติบ่ายหน้าสู่กรรมฐาน ภิกษุนั้นย่อมมีสตึหายใจ 
เข้า มีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้สึกว่าหายใจเข้ายาว หรือเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้สึก 
ว่าหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสิ้น ก็รู้สึกว่าหายใจเข้าสิ้น หรือเมื่อหายใจออกสิ้น ก็รู้สึกว่า 
หายใจออกสิ้น ย่อมสำเหนียกว่า เราชักรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเข้า ย่อมสำเหนียกว่า 
เราชักรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราชักระงับกายสังขารหายใจเข้า ย่อม 
สำเหนียกว่า เราชักระงับกายสังขารหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราชักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจเข้า 
ย่อมสำเหนียกว่า เราชักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราชักรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจเข้า 
ย่อมสำเหนียกว่า เราชักรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราชักรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารหายใจ 
เข้า ย่อมสำเหนียกว่า เราชักรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราชักระงับ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 291 

จิตสังขารหายใจเข้า ย่อมสำเหนียกว่า เราชักระงับจิตสังขารหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราชัก 
รู้แจ้งซึ่งจิตหายใจเข้า ย่อมสำเหนียกว่า เราชักรู้แจ้งซึ่งชิตหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราชักยัง 
จิตให้บันเทิงหายใจเข้า ย่อมสำเหนียกว่า เราชักยังจิตให้บรรเพิงหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า 
เราชักตั้งจิตไว้มั่นหายใจเข้า ย่อมสำเหนียกว่า เราชักตั้งจิตไว้มั่นหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า 
เราชักปล่อยชิตหายใจเข้า ย่อมสำเหนียกว่า เราชักปล่อยจิตหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราชัก 
พิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยงหายใจเข้า ย่อมสำเหนียกว่า เราชักพิจารณาเห็นธรรมอันไม่เที่ยง 
หายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราชักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเข้า ย่อมสำเหนียกว่า เราชัก 
พิจารณาเห็นวิราคะหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราชักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเข้า ย่อม 
สำเหนียกว่า เราชักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราชักพิจารณาเห็น 
ปฏินิสสัคคะหายใจเข้า ย่อมสำเหนียกว่า เราชักพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจออก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมแล้วอย่างนี้แล ทำให้มากแล้ว 
อย่างนี้แล จึงเป็นคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยู่เป็นสุข และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น 
แล้วๆ ให้อันตรธานสงบไปได้โดยฉับพลัน. 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

[๑๗๙] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูล 
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวก 
ภิกษุปลงชีวิตตนเองบ้าง วานกันและกันให้ปลงชีวิตบ้าง บางเหล่าก็'ไปหามิคลัณฑิกสมณคุตตก์ 
กล่าวอย่างนี้ว่า พ่อคุณ ขอท่านได้ช่วยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนั้ชักเป็นของท่าน ดังนี้ 
จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระท่าของภิกษุเหล่านั้น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม , ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรท่าไฉนภิกษุเหล่านั้นจึงได้ 
ปลงชีวิตตนเองบ้าง วานกันและกันให้ปลงชีวิตบ้าง บางเหล่าก็เข้าไปหามิคลัณฑิกสมณคุตตค์ 
พูดอย่างนี้ว่า พ่อคุณ ขอท่านได้ช่วยปลงชีวิตพวกฉันที บาตรจีวรนั้ชักเป็นของท่าน ดังนี้เล่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระท่าของภิกษุเหล่านั้นนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง'ของผ้ที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระท่า 1 ของภิกษเหล่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 292 

นั้นนั่น เป็นไปเพื่อความไม , เลื่อมใส ของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างลื่นของคน 
บางพวกผู้เลื่อมใสแล้ว ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นโดยอเนกปริยายแล้ว จึงทรง 
ติโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่ 
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็น 
คนบำรุงง่าย ความเป็นคนมักน้อย ความเป็นคนสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่า 
เลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย แล้วทรงแสดงธรรมีกถาที่สมควร 
แก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก , เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัย 
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ 
เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะ 
บังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัท- 
ธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระปฐมบัญญัติ 

๓. อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะ 
ปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้น แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ 

ก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้ว แก่ภิกษุทั้งหลาย ด้วยประการ 
ฉะนี้ฯ 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 

[๑๘๐] ก็โดยสมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งเป็นไข้ ภริยาของเขาเป็นคนสวย น่าเอ็นดู 
น่าชม พวกพระฉัพพัคคีย์มีจิตปฏิพัทธ์ในหญิงนั้นจึงดำริขึ้นว่า ล้าอุบาสกสามียังมีชีวิตอยู่ พวก 
เราจักไม , ได้นาง ผิฉะนั้น พวกเราจักพรรณนาคุณแห่งความตายแก , อุบาสกนั้น ครั้นดำริฉะนี้แล้ว 
จึงเข้าไปหาอุบาสกนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอุบาสก ท่านเป็นผู้ทำความดีไว้แล้ว ทำกุศลไว้แล้ว 
ทำความต้านทานต่อความขลาดไว้แล้ว มิได้ทำบาป มิได้ทำความชั่ว มิได้ทำความเสียหาย ทำแต่ 
ความดี ไม , ได้ทำบาป จะประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันแสนลำบากยากแค้นนี้ท่านตาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 293 

เสียดีกว่าเป็นอยู่ ตายจากโลกนี้แล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ท่านจักเข้าถึงสุคติโลก 
สวรรค์ ชักได้รับบำเรอเพรียบพร้อมอิ่มเอิบด้วยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ ในสุคติโลกสวรรค์นั้น 

ครั้งนั้น อุบาสกนั้นเห็นจริงว่า ท่านพูดจริง เพราะเราทำความดีไว้แล้ว ทำกุศลไว้แล้ว 
ทำความต้านทานต่อความขลาดไว้แล้ว มิได้ทำบาป มิได้ทำความชั่ว มิได้ทำความเสียหาย เรา- 
ทำแต่ความดี เรามิได้ทำความชั่ว จะประโยชน์อะไรแก่เรา ด้วยชีวิตอันแสนลำบากยากแค้นนี้ 
เราตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ ตายจากโลกนี้แล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เราจักเข้าถึงสุคติ 
โลกสวรรค์ จักได้รับบำเรอเพรียบพร้อมอิ่มเอิบด้วยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ ในสุคติโลก- 
สวรรค์นั้น ดังนี้แล้ว เขาจึงประทานโภชนะที่แสลง เคี้ยวขาทนียะที่แสลง ลิ้มสายนึยะที่แสลง 
และดื่มปานะที่แสลง เมื่อเป็นเช่นนั้น ความป่วยหนักก็เกิดขึ้น เขาถึงแก , กรรมเพราะป่วยไข้นั้น- 
เอง ภริยาของเขาจึงเพ่งโทษว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ไม , ละอาย ทุศีล 
พูดเท็จ แท้จริงพระสมณะเหล่านี้ ยังปฏิญาณตนว่า เป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ ประ- 
พฤติพรหมจรรย์ กล่าวคำสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนว่า ความเป็นสมณะย่อมไม่มีแก , 

พระสมณะเหล่านี้ความเป็นพราหมณ์ ของพระสมณะเหล่านี้หามีไม่ ความเป็นสมณะ ความ 
เป็นพราหมณ์ของสมณะเหล่านี้พินาศแล้ว ความเป็นสมณะ ความเป็นพราหมณ์ ของพระสมณะ 
เหล่านี้ จะมีแต่ไหน และโพนทะนาว่า พระสมณะเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะ ปราศจาก 
ความเป็นพราหมณ์เสียแล้ว เพราะสมณะเหล่านี้ได้พรรณนาคุณแห่งความตายแก , สามีของเรา 
สามีของเราถูกพระสมณะเหล่านี้ทำให้ตายแล้ว 

แม้คนเหล่าอื่นก็เพ่งโทษว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ไม , ละอาย 
ทุศีลพูดเท็จ แท้จริง พระสมณะเหล่านี้ ยังปฏิญาณตนว่า เป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติสงบ 
ประพฤติพรหมจรรย์ กล่าวคำสัตย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม ติเตียนว่า ความเป็นสมณะ ความเป็น 
พราหมณ์ ของสมณะเหล่านี้หามีไม่ ความเป็นสมณะ ความเป็นพราหมณ์ ของพระสมณะ- 
เหล่านี้พินาศแล้ว ความเป็นสมณะ ความเป็นพราหมณ์ ของพระสมณะเหล่านี้ จะมีแต่ไหน 
และโพนทะนาว่า พระสมณะเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะ ปราศจากความเป็นพราหมณ์- 
เสียแล้ว เพราะพระสมณะเหล่านี้พรรณนาคุณแห่งความตายแก่อุบาสกๆ ถูกพระสมณะเหล่า 
นี้ทำให้ตายแล้ว ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินคนเหล่านี้นเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาอยู่ จำพวกที่มีความมักน้อย 
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 294 

ไฉนพระฉัพพัคคีย์จึงได้พรรณนาคุณแห่งความตายแก , อุบาสกเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระ 
ผู้มีพระภาค 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน- 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามพระฉัพพัคคีย์เหล่านั้นว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า 
พวกเธอพรรณนาคุณแห่งความตายแก , อุบาสกจริงหรือ? 

พระฉัพพัคคีย์ทูลรับว่า จริง ข้าพระพุทธเจ้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั่น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม , ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรทำไฉนพวกเธอจึงได้พรรณนา 
คุณแห่งความตายแก่อุบาสกเล่า ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อ 
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดย 
ที่แท้ การกระทำของพวกเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อ¬ 
ดวามเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย์ 
เหล่านั้นโดยอเนกปริยายแล้ว ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความ 
เป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็น 
คนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด 
อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรงแสดงธรรมีกถาที่ 
สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก , เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่มบุคคล 
ผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ 
เพื่อกำจัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพื่อความ 
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งนั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้;- 
อนุบัญญัติ 

๓. อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะ 
ปลิดชีวิตให้แก่กายมนษย์นั้น หรือพรรณนาคณแห่งความตาย หรือชักชวนเพื่ออันตาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 295 

ด้วยคำว่า แน่ะนายผู้เป็นชาย จะประโยชน์อะไรแก่ท่าน ด้วยชีวิตอันแสนลำบาก 
ยากแค้นนี้ ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้ เธอมีจิตอย่างนี้มีใจอย่างนี้ มีความหมาย 
หลายอย่าง อย่างนี้พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี โดยหลายนัย 
แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้. 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๑๘๑] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่าผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติอย่างใด 
มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์อย่างใด 
เป็นเถระก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนึ่ง ... ใด 
บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ- 
อรรถว่า ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า ทรงผืนผ้าที่ถูกท่าลายแล้ว ชื่อว่า 
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นเอหิภิกษุ ชื่อว่า ภิกษุ 
เพราะอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้เจริญ 
ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า มีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ 
เพราะอรรถว่า เป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อันสงฆ์พร้อมเพรียงกันให้อุป- 
สมบทแล้วด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ บรรดาผู้ที่ชื่อว่าภิกษุเหล่านั้น ภิกษุนี้ใด 
ที่สงฆ์พร้อมเพรียงกันให้อุปสมบทแล้วด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ ภิกษุนี้ 
พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่า ภิกษุ ในอรรถนี้ 

บทว่า จงใจ ความว่า ภิกษุใดรู้อยู่ รู้ดีอยู , พรากกายมนุษย์จากชีวิต การกระทำของ 
ภิกษุนั้น เป็นความตั้งใจ พยายาม ละเมิด 

ที่ชื่อว่า กายมนุษย์ ได้แก่จิตแรกเกิดขึ้น คือ ปฐมวิญญาณปรากฏขึ้นในท้องแห่งมารดา 
ตราบเท่าถึงกาลเป็นที่ตาย อัตภาพในระหว่างนี้ชื่อว่า กายมนุษย์ 

บทว่า พรากจากชีวิต ความว่า ตัดทอน บั่นรอน ซึ่งอินทรีย์ คือชีวิต ท่าความสืบต่อ 
ให้กำเริบ 

บทว่า หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้น ได้แก่ ดาบ หอก 
ฉมวก หลาว ฆ้อน หิน มีด ยาพิษ หรือเชือก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 296 

[๑๘๒] บทว่า หรือพรรณนาคุณแห่งความตาย ได้แก่แสดงโทษในความเป็นอยู่ 
พรรณนาคุณในความตาย. 

[๑๘๓] บทว่า หรือชักชวนเพื่ออันตาย คือชักชวนว่า จงนำมีดมา จงกินยาพิษ 
หรือจงแขวนคอตายด้วยเชือก. 

[๑๘๔] บทว่า แน่ะนายผู้เป็นชาย นี้เป็นคำสำหรับเรียก คือคำทักทาย 
คำว่า จะประโยชน์อะไรแก่ท่าน ด้วยชีวิตอันแสนลำบากยากแค้นนี้ท่านตาย 
เสียดีกว่าเป็นอยู่ ดังนี้นั้น อธิบายว่า ชีวิตที่ชื่อว่ายากแค้น คือเทียบชีวิตของคนมั่งคั่ง 
ชีวิตของคนเข็ญใจ ก็ชื่อว่ายากแค้น เทียบชีวิตของคนมีทรัพย์ ชีวิตของคนไร้ทรัพย์ ก็ชื่อว่ายาก 
แค้น เทียบชีวิตของเหล่าเทพเจ้า ชีวิตของพวกมนุษย์ ก็ชื่อว่ายากแค้น ชีวิตของคนมีมือขาด 
มีเท้าขาด มีทั้งมือทั้งเท้าขาด มีหู , ขาด มีจมูกขาด มีทั้งหูทั้งจมูกขาด ชื่อว่าชีวิตอันแสนลำบาก 
จะประโยชน์อะไรด้วยชีวิตอันแสนลำบากและยากแค้นเช่นนี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ ดังนี้ 
บทว่า มีจิตอย่างนี้มีใจอย่างนี้ความว่า ธรรมชาติอันใดเป็นจิต ธรรมชาติอันนั้น 
ชื่อว่าใจ ธรรมชาติอันใดเป็นใจ ธรรมชาติอันนั้นชื่อว่าจิต 

บทว่า มีความมุ่งหมายหลายอย่าง อย่างนี้คือมีความหมายในอันตาย มีความ 
จงใจในอันตาย มีความประสงค์ในอันตาย 

บทว่า โดยหลายนัย คือ โดยอาการมากมาย 

บทว่า พรรณนาคุณในความตายก็ดี ได้แก่แสดงโทษในความเป็นอยู่ พรรณนาคุณ 
ในความตายว่า ท่านตายจากโลกนี้แล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ชักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 
ชักได้รับบำเรอเพรียบพร้อมอิ่มเอิบด้วยเบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ ในสุคติโลกสวรรค์นั้น. 

[๑๘๕] บทว่า ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี คือซักชวนว่า จงนำมีดมา จงกินยาพิษ 
จงแขวนคอตายด้วยเชือก หรือจงโจนลงในบ่อ ในเหว หรือในที่ชัน ฯ 

[๑๘๖] คำว่า แม้ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุ ๒ รูปแรก 
คำว่า เป็นปาราชิก มีอธิบายว่า ศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแล้วเป็นของกลับต่อให้ติด- 
สนิทอีกไม , ได้แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน จงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิตแล้ว ย่อมไม่เป็น 
สมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า เป็นปาราชิก 

บทว่า หาสังวาสมิได้ ความว่า ที่ชื่อว่าสังวาสนั้น ได้แก่กรรมที่พึงทำร่วมกัน อุเทศ 
ที่พึงสวดร่วมกัน ความเป็นผู้มีสิกขาเสมอกัน นั่นชื่อว่าสังวาส สังวาสนั้นไม่มีกับภิกษุนั้น 
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า หาสังวาสมิได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 297 

บทภาชนีย์ 
มาติกา 

[๑๘๗] ทำเอง ยืนอยู่ใกล้ สั่งทูต สั่งทูตต่อ 

ทูตไม่สามารถ ทูตไปแล้วกลับมา 

ที่ไม , ลับ สำคัญว่าที่ลับ ที่ลับ สำคัญว่าที่ไม , ลับ 

ที่ไม , ลับ สำคัญว่าที่ไม , ลับ ที่ลับ สำคัญว่าที่ลับ 

พรรณนาด้วยกาย พรรณนาด้วยวาจา 

พรรณนาด้วยกายและวาจา พรรณนาด้วยทูต 

พรรณนาด้วยหนังสือ หลุมพราง วัตถุที่พิง 

การลอบวาง เภสัช การนำรูปเข้าไป 

การนำเสียงเข้าไป การนำกลิ่นเข้าไป 

การนำรสเข้าไป การนำโผฏฐัพพะเข้าไป 

การนำธรรมารมณ์เข้าไป กิริยาที่บอก การแนะนำ 

การนัดหมาย การทำนิมิต. 

มาติกาวิภังค์ 
สาหัตถิกประโยค ทำเอง 

[๑๘๘] คำว่า ทำเอง คือฆ่าเองด้วยกาย ด้วยเครื่องประหาร ที่เนื่องด้วยกาย หรือ- 
ด้วยเครื่องที่ประหารซัดไป 

ยืนอยู่ใกล้ 

คำว่า ยืนอยู่ใกล้ คือยืนสั่งอยู่ ณ ที่ใกล้ว่า จงยิงอย่างนี้ จงประหารอย่างนี้ จงฆ่า- 
อย่างนี้. 

อาณัตดึกประโยค สั่งทูต 

[๑๘๙] ภิกษุสั่งภิกษุว่า จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับคำสั่ง 
เข้าใจว่าบุคคลนั้นแน่ จึงปลงชีวิตบุคคลนั้น ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 298 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับคำสั่ง เข้าใจ 
ว่าบุคคลนั้นแน่ แต่ปลงชีวิตบุคคลอื่น ภิกษุผู้สั่งไม่ต้องอาบัติ ภิกษุผู้ฆ่า ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับคำสั่ง เข้า 
ใจว่าบุคคลอื่น แต่ปลงชีวิตบุคคลชื่อนั้น ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับคำสั่ง เข้าใจ 
ว่าบุคคลอื่น และปลงชีวิตบุคคลอื่น ภิกษุผู้สั่งไม , ต้องอาบัติ ภิกษุผู้ฆ่า ต้องอาบัติปาราชิก. 

สั่งทูตต่อ 

[๑๙๐] ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงบอกแก่ภิกษุชื่อนี้ว่า ภิกษุชื่อนี้จงไปบอกแก่ภิกษุชื่อนี้ว่า 
ภิกษุชื่อนี้จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับคำสั่ง บอกแก่ภิกษุนอกนี้ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้ฆ่ารับคำ ภิกษุผู้สั่งเติม ต้องอาบัติถุลลัจจัย ภิกษุผู้ฆ่า ปลงชีวิตบุคคล 
นั้นสำเร็จ ต้องอาบัติปาราชิกทุกรูป 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า ท่านจงบอกแก่ภิกษุชื่อนี้ว่า ภิกษุชื่อนี้จงไปบอกแก , ภิกษุชื่อนี้ว่า ภิกษุชื่อ 
นี้จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับคำสั่ง สั่งภิกษุรูปอื่นต่อ ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ภิกษุผู้มารับคำ ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้ฆ่า ปลงชีวิตบุคคลนั้นสำเร็จ ภิกษุผู้สั่งเดิม 
ไม่ต้องอาบัติ ภิกษุผู้รับคำสั่ง และภิกษุผู้ฆ่า ต้องอาบัติปาราชิก. 

ทูตไม่สามารถ 

[๑๙๑] ภิกษุสั่งภิกษุว่า จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับคำสั่ง 
ไปแล้วกลับมาบอกอีกว่า ผมไม่สามารถปลงชีวิตเขาได้ ภิกษุผู้สั่ง สั่งใหม่ว่า ท่านสามารถเมื่อใด 
จงปลงชีวิตเขาเสียเมื่อนั้น ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับคำสั่งปลงชีวิตบุคคลนั้นสำเร็จ ต้อง- 
อาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป. 

ทูตไปแล้วกลับมา 

[๑๙๒] ภิกษุสั่งภิกษุว่า จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ครั้นภิกษุนั้น 
สั่งภิกษุนั้นแล้ว มีความร้อนใจ แต่พูดไม , ให้ได้ยินว่า อย่าฆ่า ภิกษุผู้รับคำสั่งปลงชีวิตบุคคลนั้น 
สำเร็จ ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ครั้นภิกษุนั้นสั่งภิกษุ- 
นั้นแล้ว มีความร้อนใจ พูดให้ได้ยินว่า อย่าฆ่าเลย ภิกษุผู้รับคำสั่งกลับพูดว่า ท่านสั่งผมแล้ว 
จึงปลงชีวิตบุคคลชื่อนั้นเสีย ภิกษุผู้สั่งเดิม ไม่ต้องอาบัติ ภิกษุผู้ฆ่า ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 299 

ภิกษุสั่งภิกษุว่า จงปลงชีวิตบุคคลชื่อนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ครั้นภิกษุนั้น สั่งภิกษุ 
นั้นแล้ว มีความร้อนใจ พูดให้ได้ยินว่า อย่าฆ่าเลย ภิกษุผู้รับคำสั่ง รับคำว่าดีแล้ว งดเสีย 
ไม , ต้องอาบัติทั้ง ๒ รูป 

ที่ไม , ลับ สำคัญว่าที่ลับ 

[๑๙๓] ที่ไม , ลับ ภิกษุสำคัญว่าที่ลับ พูดขึ้นว่า ทำอย่างไรหนอ บุคคลชื่อนี้พึงถูกฆ่า 
ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ 

ที่ลับ สำคัญว่าที่ไม , ลับ 

ที่ลับ ภิกษุสำคัญว่าที่ไม , ลับ พูดขึ้นว่า ทำอย่างไรหนอ บุคคลชื่อนี้พึงถูกฆ่า ดังนี้ 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

ที่ไม , ลับ สำคัญว่าที่ไม , ลับ 

ที่ไม , ลับ ภิกษุสำคัญว่าที่ไม , ลับ พูดขึ้นว่าทำอย่างไรหนอ บุคคลชื่อนี้พึงถูกฆ่า ดังนี้ 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

ที่ลับ สำคัญว่าที่ลับ 

ที่ลับ ภิกษุสำคัญว่าที่ลับ พูดขึ้นว่า ทำอย่างไรหนอ บุคคลชื่อนี้พึงถูกฆ่า ดังนี้ต้อง 
อาบัติทุกกฏ 

พรรณนาด้วยกาย 

[๑๙๔] ที่ชื่อว่า พรรณนาด้วยกาย ได้แก่ภิกษุทำกายวิการว่า ผู้ใดตายอย่างนี้ ผู้นั้น 
จะได้ทรัพย์ ได้ยศ หรือไปสวรรค์ ดังนี้ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนานั้น ผู้ใดผู้หนึ่งคิดว่า 
เราจักตาย แล้วยังทุกขเวทนาให้เกิด ภิกษุผู้พรรณนา ต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุผู้พรรณนา 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พรรณนาด้วยวาจา 

ที่ชื่อว่า พรรณนาด้วยวาจา ได้แก่ ภิกษุกล่าวด้วยวาจาว่า ผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะ- 
ได้ทรัพย์ ได้ยศ หรือไปสวรรค์ ดังนี้ ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนานั้น ผู้ใดผู้หนึ่งคิด- 
ว่าเราชักตาย แล้วยังทุกขเวทนาให้เกิด ภิกษุผู้พรรณนาต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุผู้พรรณนา 
ต้องอาบัติปาราชิก 

พรรณนาด้วยกายและวาจา 

ที่ชื่อว่า พรรณนาด้วยกายและวาจา อธิบายว่าภิกษุทำวิการด้วยกายก็ดี กล่าวด้วยวาจาก็ดีว่า 
ผู้ใดตายอย่างนี้ ผู้นั้นจะได้ทรัพย์ ได้ยศ หรือไปสวรรค์ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะการพรรณนา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 300 

นั้น ผู้ใดผู้หนึ่งคิดว่า เราจักตาย แล้วยังทุกขเวทนาให้เกิด ภิกษุผู้พรรณนา ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เขาตาย ภิกษุผู้พรรณนา ต้องอาบัติปาราชิก. 

พรรณนาด้วยทูต 

[๑๙๕] ที่ชื่อว่า พรรณนาด้วยทูต ได้แก่ภิกษุสั่งทูตไปว่า ผู้ใดตายอย่างนี้ ผู้นั้นจะได้ 
ทรัพย์ ได้ยศ หรือไปสวรรค์ ดังนี้ ต้องอาบัติทูกกฏ ผู้ใดผู้หนึ่งผู้ได้ทราบคำบอกของทูตแล้ว- 
คิดว่า เราชักตาย แล้วยังทุกขเวทนาให้เกิด ภิกษุผู้พรรณนา ต้องอาบัติถัลลัจชัย เขาตาย 
ภิกษุพรรณนา ต้องอาบัติปาราชิก 

พรรณนาด้วยหนังสือ 

ที่ชื่อว่า พรรณนาด้วยหนังสือ ได้แก่ภิกษุเขียนหนังสือไว้ว่า ผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นี้นจะได้ 
ทรัพย์ ได้ยศหรือไปสวรรค์ ดังนี้ ต้องอาบัติทูกกฏทุกๆ ตัวอักษร ผู้ใดผู้หนึ่งเห็นหนังสือแล้ว 
คิดว่า เราชักตาย แล้วยังทุกขเวทนาให้เกิด ภิกษุผู้เขียน ต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุ- 
ผู้เขียน ต้องอาบัติปาราชิกฯ 

หลุมพราง 

[๑๙๖] ที่ชื่อว่า หลุมพราง ได้แก่ภิกษุขุดหลุมพรางเจาะจงมนุษย์ไว้ว่า เขาชักตกตาย 
ดังนี้ต้องอาบัติทูกกฏ เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งตกลงไปแล้วได้รับทุกขเวทนา ภิกษุผู้ขุด ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
เขาตาย ภิกษุผู้ขุดต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุขุดหลุมพรางไว้มิได้เจาะจงว่า ผู้ใดผู้หนึ่งชักตกตาย 
ดังนี้ต้องอาบัติทูกกฏ มนุษย์ตกลงไปในหลุมพรางนั้น ภิกษุต้องอาบัติทูกกฏ เมื่อเขาตกลงไป 
แล้วได้รับทุกขเวทนา ภิกษุต้องอาบัติลุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก ยักษ์ก็ดี 
เปรตก็ดี สัตว์ดิรัจฉานแปลงเพศเป็นมนุษย์ก็ดี ตกลงไปในหลุมพรางนั้น ภิกษุต้องอาบัติทูกกฏ 
เมื่อมันตกลงไปแล้วได้รับความทุกขเวทนา ภิกษุต้องอาบัติทูกกฏ มันตาย ภิกษุต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย สัตว์ติรัจฉานตกลงไปในหลุมพรางนั้น ภิกษุต้องอาบัติทูกกฏ เมื่อมันตกลงไปแล้วได้รับ 
ทุกขเวทนา ภิกษุต้องอาบัติทูกกฏ มันตาย ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

วัตถุที่พิง 

[๑๙๗] ที่ชื่อว่า วัตถุที่พิง ได้แก่ภิกษุวางศัสตราไว้ในที่สำหรับพิงก็ดี ทายาพิษไว้ก็ดี 
ทำให้ชำรุดก็ดี วางไว้ริมบ่อ เหวหรือที่ชัน ด้วยหมายใจว่า บุคคลชักตกตายด้วย : วิธีนี้ดังนี้ก็ดี 
ต้องอาบัติทูกกฏ เขาได้รับทุกขเวทนา เพราะต้องศัสตรา ถูกยาพิษ หรือตกลงไป ภิกษุต้อง 
อาบัติลุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 301 

การลอบวาง 

[๑๙๘] ที่ชื่อว่า การลอบวาง ได้แก่ภิกษุวางดาบ หอก ฉมวก หลาว ไม้ฆ้อน หิน 
มีด ยาพิษ หรือเชือกไว้ใกล้ๆ ด้วยตั้งใจว่า บุคคลจักตายด้วยของสิ่งนี้ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ 
เขาคิดว่า เราจักตายด้วยของสิ่งนั้น แล้วยังทุกขเวทนาให้เกิด ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย 
ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก. 

เภสัช 

[๑๙๙] ที่ชื่อว่า เภสัช ได้แก่ภิกษุให้เนยใส เนยข้น นี้ามัน นี้าผึ้ง หรือนี้าอ้อย ด้วยตั้ง 
ใจว่า เขาลิ้มเภสัชนี้แล้วจักตาย ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อเขาลิ้มเภสัชนั้นแล้ว ได้รับทุกขเวทนา 
ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก. 

การนำรูปเข้าไป 

[๒๐๐] ที่ชื่อว่า การนำรูปเข้าไป ได้แก่ภิกษุนำรูปซึ่งไม่เป็นที่ชอบใจ น่ากลัว น่า- 
หวาดเสียวเข้าไป ด้วยตั้งใจว่า เขาเห็นรูปนี้แล้วชักตกใจตาย ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เข้าเห็นรูป 
นั้นแล้วตกใจ ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุนำรูปซึ่งเป็นที่ชอบใจ น่ารัก น่าจับใจเข้าไป ด้วยตั้งใจว่า เขาเห็นรูปนี้แล้ว ชักซูบ 
ผอมตาย เพราะหาไม , ได้ ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เขาเห็นรูปนั้นแล้ว ซูปผอม เพราะหาไม , ได้ ภิกษุ 
ต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก 
การนำเสียงเข้าไป 

ที่ชื่อว่า การนำเสียงเข้าไป ได้แก่ภิกษุนำเสียงซึ่งไม่เป็นที่ชอบใจ น่ากลัว น่าหวาด 
เสียวเข้าไป ด้วยตั้งใจว่า เขาได้ยินเสียงนี้แล้ว ชักตกใจตาย ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เขา 
ได้ยินเสียงนั้นแล้วตกใจ ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุนำเสียงซึ่งเป็นที่ชอบใจ น่ารัก น่าจับใจเข้าไป ด้วยตั้งใจว่า เขาได้ยินเสียงนี้ 
แล้ว ชักซูบผอมตาย เพราะหาไม , ได้ ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เขาได้ยินเสียงนั้นแล้วซูบผอม 
เพราะหาไม , ได้ ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก 
การนำกลิ่นเข้าไป 

ที่ชื่อว่า การนำกลิ่นเข้าไป ได้แก่ภิกษุนำกลิ่นซึ่งไม่เป็นที่ชอบใจ น่าเกลียด น่าปฏิกูล 
เข้าไป ด้วยตั้งใจว่า เขาสูดกลิ่นนี้แล้ว ชักตาย เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ดังนี้ต้องอาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 302 

ทุกกฏ เมื่อเขาสูดกลิ่นนั้นแล้ว ได้รับทุกขเวทนา เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ภิกษุต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุนำกลิ่นซึ่งเป็นที่ชูใจเข้าไป ด้วยตั้งใจว่า เขาสูดกลิ่นนี้แล้วจะซูบผอมตาย เพราะ 
หาไม , ได้ ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เขาสูบกลิ่นนั้นแล้วซูบผอมเพราะหาไม , ได้ ภิกษุต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก 
การนำรสเข้าไป 

ที่ชื่อว่า การนำรสเข้าไป ได้แก่ภิกษุนำรสซึ่งไม่เป็นที่ชอบใจ น่าเกลียด น่าปฏิกูล 
เข้าไป ด้วยตั้งใจว่า เขาลิ้มรสนี้แล้วจักตาย เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ 
เมื่อเขาลิ้มรสนั้นแล้วได้รับทุกขเวทนา เพราะเกลียด เพราะปฏิกูล ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจชัย 
เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุนำรสซึ่งเป็นที่ชอบใจเข้าไป ด้วยตั้งใจว่า เขาลิ้มรสนี้แล้วจะซูบผอม เพราะหา 
ไม , ได้ดังนี้ ต้องอาบัติทุกกฏ เขาลิ้มรสนั้นแล้วซูบผอม เพราะหาไม , ได้อีกแล้ว ภิกษุต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก 

การนำโผฏฐัพพะเข้าไป 

ที่ชื่อว่า การนำโผฏฐัพพะเข้าไป ได้แก่ภิกษุนำโผฏฐัพพะ ซึ่งไม่เป็นที่พอใจ มีสัมผัส 
ไม่สบายและกระด้างเข้าไปด้วยตั้งใจว่า เขาถูกต้องสิ่งนี้เข้าแล้วชักตาย ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อ 
เขาถูกต้องสิ่งนั้นเข้า ได้รับทุกขเวทนา ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุนำโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่ชอบใจ มีสัมผัสสบาย และอ่อนนุ่มเข้าไปด้วยตั้งใจว่า เขา 
ถูกสิ่งนี้แล้ว ชักซูบผอมตาย เพราะหาไม , ได้ดังนี้ ต้องอาบัติทุกกฏ เขาถูกต้องสิ่งนั้นเข้าแล้ว 
ซูบผอม เพราะหาไม , ได้ ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก. 

การนำธรรมารมณ์เข้าไป 

ที่ชื่อว่า การนำธรรมารมณ์เข้าไป ได้แก่ภิกษุแสดงเรื่องนรกแก , คนผู้ควรเกิดในนรก 
ด้วยตั้งใจว่า เขาฟิงเรื่องนรกนี้แล้ว ชักตกใจตาย ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เขาฟิงเรื่องนรกนั้น 
แล้วตกใจ ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก. 

ภิกษุแสดงเรื่องสวรรค์แก , คนผู้ทำความดีด้วยตั้งใจว่า เขาฟ้งเรื่องสวรรค์นี้แล้ว ชักน้อม 
ใจตาย ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เขาฟ้งเรื่องสวรรค์นั้นแล้วคิดว่าเราชักน้อมใจตาย แล้วยังทุกข- 
เวทนาให้เกิด ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 303 

กิริยาที่บอก 

[๒๐๑] ที่ชื่อว่า กิริยาที่บอก ได้แก่ภิกษุถูกเขาถาม แล้วบอกว่าจงตายอย่างนี้ ผู้ใด 
ตายอย่างนี้ ผู้นั้นจะได้ทรัพย์ ได้ยศ หรือไปสวรรค์ ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะการบอก 
นั้น เขาคิดว่าเราจักตาย แล้วยังทุกขเวทนาให้เกิด ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจจัย เขาตาย ภิกษุต้อง 
อาบัติปาราชิก 

การแนะนำ 

ที่ชื่อว่า การแนะนำ ได้แก่ภิกษุอันเขาไม , ได้ถาม แต่แนะนำว่า จงตายอย่างนี้ ผู้ใด 
ตายอย่างนี้ ผู้นั้นจะได้ทรัพย์ ได้ยศ หรือไปสวรรค์ ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะการแนะนำนั้น 
เขาคิดว่าเราชักตาย แล้วยังทุกขเวทนาให้เกิด ภิกษุต้องอาบัติถุลลัจชัย เขาตาย ภิกษุต้องอาบัติ 
ปาราชิก. 

การนัดหมาย 

[๒๐๒] ที่ชื่อว่า การนัดหมาย ได้แก่ภิกษุทำการนัดหมายว่า จงปลงชีวิตเขาเสียตาม 
คำนัดหมายนั้น ในเวลาเช้าหรือในเวลาเย็น ในเวลากลางคืนหรือกลางวัน ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ 
เพราะการนัดหมายนั้น ภิกษุผู้รับคำสั่งปลงชีวิตเขาสำเร็จ ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป ปลงชีวิต 
เขาได้ก่อนหรือหลังคำนัดหมายนั้น ภิกษุผู้สั่งเดิม ไม่ต้องอาบัติ ภิกษุผู้ฆ่า ต้องอาบัติปาราชิก 

การทำนิมิต 

ที่ชื่อว่า การทำนิมิต ได้แก่ภิกษุทำนิมิตว่า ผมชักขยิบตา ยักคิ้ว หรือผงกศีรษะ ท่าน 
จงปลงชีวิตเขาตามนิมิตนั้น ดังนี้ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุผู้รับสั่ง ปลงชีวิตเขาสำเร็จตามนิมิตนั้น 
ต้องอาบัติปาราชิกทั้ง ๒ รูป ปลงชีวิตเขาก่อนหรือหลังนิมิตนั้น ภิกษุผู้สั่งเดิม ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุผู้ฆ่า ต้องอาบัติปาราชิก. 

อนาปัตติวาร 

[๒๐๓] ภิกษุไม่จงใจ ๑ ภิกษุไม , รู้ ๑ ภิกษุไม่ประสงค์จะให้ตาย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ 
ภิกษุมีจิตฟ้งซ่าน ๑ ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ เหล่านี้ไม , ต้อง 
อาบัติ ดังนี้แล. 

ปฐมภาณวาร 

ในมนุสสวิคคหปาราชิก จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 304 

วินึตวัตถุ 

อุทานคาถา 

[๒๐๔] เรื่องพรรณนา ๑ เรื่อง เรื่องนั่ง ๑ เรื่อง 

เรื่องสาก ๑ เรื่อง 

เรื่องครก ๑ เรื่อง 

เรื่องพระผู้เฒ่า ๓ เรื่อง 

เรื่องเนื้อติดคอ ๓ เรื่อง 

เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง 

เรื่องสร้างที่อยู่ ๓ เรื่อง 

เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง 

เรื่องมีด ๓ เรื่อง 

เรื่องไม้กลอน ๓ เรื่อง 

เรื่องร่างร้าน ๓ เรื่อง 

เรื่องให้ลง ๓ เรื่อง 

เรื่องตก ๒ เรื่อง 

เรื่องนึ่งตัว ๓ เรื่อง 

เรื่องนัตถุยา ๓ เรื่อง 

เรื่องนวด ๓ เรื่อง 

เรื่องให้อาบนื้า ๓ เรื่อง 

เรื่องให้ทานั่ามัน ๓ เรื่อง 

เรื่องให้ลุกขึ้น ๓ เรื่อง 

เรื่องให้ล้มลง ๓ เรื่อง 

เรื่องให้ตายด้วยข้าว ๓ เรื่อง 

เรื่องให้ตายด้วยนํ้าฉัน ๓ เรื่อง 

เรื่องมีครรค์กับชู้ ๑ เรื่อง 

เรื่องหญิงร่วมสามี ๒ เรื่อง 

เรื่องฆ่าสองมารดาบุตรตาย ๑ เรื่อง 

เรื่องฆ่าสองมารดาบุตรไม่ตาย 

๑ เรื่อง เรื่องให้รีด ๑ เรื่อง 

เรื่องให้ร้อน ๑ เรื่อง 

เรื่องหญิงหมัน ๑ เรื่อง 

เรื่องหญิงมีปกติคลอด ๑ เรื่อง 

เรื่องจี่ , ๑ เรื่อง 

เรื่องทับ ๑ เรื่อง 

เรื่องฆ่ายักษ์ ๑ เรื่อง 

เรื่องส่งไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดุ ๙ เรื่อง เรื่องสำคัญแน่ ๔ เรื่อง 

เรื่องประหาร ๓ เรื่อง 

เรื่องพรรณนาสวรรค์ ๓ เรื่อง 

เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง 

เรื่องตัดต้นไม้ที่เมืองอาฬวี ๓ เรื่อง 

เรื่องเผาป่า ๓ เรื่อง 

เรื่องอย่าให้ลำบาก ๑ เรื่อง 

เรื่องไม่ทำตามคำของท่าน ๑ เรื่อง เรื่องให้ดื่มเปรียง ๑ เรื่อง 

เรื่องให้ดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ ๑ เรื่อง. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 305 
วินึตวัตถุ 
เรื่องพรรณนา 

[๒๐๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้พรรณนาคุณแห่งความ 
ตายแก่ภิกษุนั้น ด้วยความกรุณา ภิกษุนั้นถึงมรณภาพแล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า 
พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องนึ่ง 

[๒๐๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้ลือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่ง นึ่งทับเด็กชายที่ 
ที่เขาเอาผ้าเก่าคลุมไว้บนตั่งให้ตายแล้ว มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก 
แล้ว ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกเธอไม่พิจารณาก่อนแล้วอย่านึ่งบนอาสนะ รูปใดนึ่ง 
ต้องอาบัติทูกกฏ. 

เรื่องสาก 

[๒๐๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปูลาดอาสนะอยู่ที่โรงอาหารในละแวกบ้าน ได้ 
หยิบสากอันหนึ่งในสากที่เขาพิงรวมกันไว้ สากอันที่สองได้ล้มฟาดลงที่ศีรษะเด็กชายคนหนึ่ง 
เด็กชายนั้นตายแล้ว เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้จงใจ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , จงใจ ไม่ต้องอาบัติ 
เรื่องครก 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปูลาดอาสนะอยู่ที่โรงอาหารในละแวกบ้าน ได้เหยียบขอน- 
ไม้ที่เขานำมาเพื่อทำครก เซไปทับเด็กคนหนึ่งตาย แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้จงใจ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , จงใจ ไม่ต้องอาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 306 

เรื่องพระผู้เฒ่า ๓ เรื่อง 

[๒๐๘] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยู่ในสำนักภิกษุ เมื่อเขาบอก 
ภัตตกาลแล้ว ภิกษุผู้บุตรได้กล่าวกะภิกษุผู้บิดาว่า นิมนต์ไปเถิด ขอรับ พระสงฆ์กำลังคอยท่าน 
อยู่ แล้วดุนหลังผลักไป ภิกษุผู้บิดาได้ล้มลงถึงมรณภาพ ภิกษุผู้บุตรนั้นมีความรังเกียจว่า เรา 
ต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสถามว่า ดูกร ภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า ไม่มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ ไม , ต้องอาบัติ 
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยู่ในสำนักภิกษุ เมื่อเขาบอกภัตตกาลแล้ว 
ภิกษุผู้บุตรได้กล่าวกะภิกษุผู้บิดาว่า นิมนต์ไปเถิด ขอรับ พระสงฆ์ กำลังคอยท่านอยู่ ภิกษุ 
ผู้บุตรมีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ จึงดุนหลังผลักไป ภิกษุผู้บิดาได้ล้มลงถึงมรณภาพ ภิกษุ 
ผู้บุตรมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนันแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล บิดาและบุตรบวชอยู่ในสำนักภิกษุ เมื่อเขาบอกภัตตกาลแล้ว 
ภิกษุผู้บุตรได้กล่าวกะภิกษุผู้บิดาว่า นิมนต์ไปเถิด ขอรับ พระสงฆ์กำลังคอยท่านอยู่ ภิกษุผู้บุตร 
มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ จึงดุนหลังผลักไป ภิกษุผู้บิดาได้ล้มลง แต่ไม , ถึงมรณภาพ 
ภิกษุผู้บุตรมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ผู้มีพร 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าข้า มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องเนื้อติดคอ ๓ เรื่อง 

[๒๐๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังฉันอาหาร เนื้อติดคอ ภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
ได้ให้ประหารที่คอภิกษุนั้น เนื้อหลุดออกมาพร้อมกับโลหิต ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ ภิกษุรูปที่ 
ประหารมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 307 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า ไม่มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ ไม , ต้องอาบัติ 
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อภิกษุรูปหนึ่งกำลังฉันอาหาร เนื้อติดคอ ภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
ประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ ได้ให้ประหารที่คอภิกษุนั้น เนื้อหลุดออกมาพร้อมกับโลหิต ภิกษุ 
นั้นถึงมรณภาพ ภิกษุรูปที่ประหาร มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อภิกษุรูปหนึ่งกำลังฉันอาหาร เนื้อติดคอ ภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
ประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ ได้ให้ประหารที่คอภิกษุนั้น เนื้อหลุดออกมาพร้อมกับโลหิต แต่ภิกษุ 
นั้นไม , ถึงกับมรณภาพ ภิกษุรูปที่ประหารมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ถึงมรณภาพ พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เรื่องยาพิษ ๒ เรื่อง 

[๒๑๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่ง ได้บิณฑบาตเจือ 
ยาพิษมาแล้วนำไปสู่โรงฉัน ได้ถวายบิณฑบาตนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายให้ฉันก่อน ภิกษุเหล่านั้นถึง 
มรณภาพแล้ว เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า ไม่ทราบเกล้า พระพุทธเจ้าข้า 
ภ.ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , รู้ ไม , ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะทดลอง ได้ให้ยาพิษแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
ฉัน ภิกษุนั้นถึงมรณภาพแล้ว เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะทดลอง พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติลุลลัจขัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 308 

เรื่องสร้างที่อยู่ ๓ เรื่อง 

[๒๑๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันสร้างวิหารที่อยู่ 
ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ข้างล่างยกศิลาส่งขึ้นไป ศิลาที่ภิกษุผู้อยู่ข้างบนรับไว้ไม่มั่น ได้ตกทับกระหม่อม 
ภิกษุผู้อยู่ข้างล่างถึงมรณภาพแล้ว เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้จงใจ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , จงใจ ไม , ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันสร้างวิหารที่อยู่ ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ 
ข้างล่าง ยกศิลาส่งขึ้นไป ภิกษุผู้อยู่ข้างบน มีความประสงค์จะให้ตาย จึงปล่อยศิลาลงบน 
กระหม่อมภิกษุผู้อยู่ข้างล่าง ภิกษุผู้อยู่ข้างล่างนั้นถึงมรณภาพแล้ว เธอมีความรังเกียจว่า เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันสร้างวิหารที่อยู่ ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ 
ข้างล่าง ยกศิลาส่งขึ้นไป ภิกษุผู้อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะให้ตาย จึงปล่อยศิลาลงบนกระหม่อม 
ภิกษุผู้อยู่ข้างล่าง แต่ภิกษุผู้อยู่ข้างล่างไม , ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เรื่องอิฐ ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันก่อฝาผนังวิหาร ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ 
ข้างล่างส่งอิฐขึ้นไป อิฐที่ภิกษุผู้อยู่ข้างบนรับไว้ไม่มั่น ได้หล่นทับกระหม่อมภิกษุผู้อยู่ข้างล่างถึง 
มรณภาพแล้ว เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผ้มีพระภาค พระผมพระภาค ตรัสถามว่า ดกรภิกษ เธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 309 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้จงใจ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , จงใจ ไม , ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันก่อฝาผนังวิหาร ภิกษุรูปหนึ่ง 
อยู่ข้างล่างส่งอิฐขึ้นไป ภิกษุผู้อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะให้ตาย จึงปล่อยอิฐลงบนกระหม่อม 
ภิกษุผู้อยู่ข้างล่าง ภิกษุผู้อยู่ข้างล่างนั้นถึงมรณภาพแล้ว เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันก่อฝาผนังวิหาร ภิกษุรูปหนึ่ง 
อยู่ข้างล่างส่งอิฐขึ้นไป ภิกษุผู้อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะให้ตาย จึงปล่อยอิฐลงบนกระหม่อม 
ภิกษุผู้อยู่ข้างล่าง แต่ภิกษุผู้อยู่ข้างล่างไม , ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เรื่องมีด ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันทำนวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ 
ข้างล่างส่งมีดขึ้นไป มีดที่ภิกษุผู้อยู่ข้างบนรับไว้ไม่มั่น ได้ตกลงบนกระหม่อมภิกษุผู้อยู่ข้างล่าง 
ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้จงใจ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , จงใจ ไม , ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันทำนวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ 
ข้างล่างล่งมีดขึ้นไป ภิกษุผู้อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะให้ตาย จึงปล่อยมีดลงบนกระหม่อมภิกษุ 
ผู้อยู่ข้างล่างถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบ 
ทลเรื่องนั้นแด่พระผ้มีพระภาค พระผมพระภาค ตรัสถามว่า ดกรภิกษ เธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 310 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันทำนวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ 
ข้างล่างส่งมีดขึ้นไป ภิกษุผู้อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะให้ตาย จึงปล่อยมีดลงบนกระหม่อมภิกษุ 
ผู้อยู่ข้างล่าง แต่ภิกษุผู้อยู่ข้างล่างไม , ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิด 
อย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เรื่องไม้กลอน ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันทำนวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ 
ข้างล่างยกไม้กลอนล่งขึ้นไป ไม้กลอนที่ภิกษุผู้อยู่ข้างบนจับไว้ไม่มั่น ได้พลัดตกลงบนกระหม่อม 
ภิกษุผู้อยู่ข้างล่าง ภิกษุผู้อยู่ข้างล่างนั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้จงใจ พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , จงใจ ไม , ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันทำนวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ 
ข้างล่างยกไม้กลอนล่งขึ้นไป ภิกษุผู้อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะให้ตาย จึงปล่อยไม้กลอนลงบน 
กระหม่อมภิกษุผู้อยู่ข้างล่าง ภิกษุผู้อยู่ข้างล่างนั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ช่วยกันทำนวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ 
ข้างล่างยกไม้กลอนล่งขึ้นไป ภิกษุผู้อยู่ข้างบนมีความประสงค์จะให้ตาย จึงปล่อยไม้กลอนลงบน 
กระหม่อมภิกษผ้อย่ข้างล่าง แต่ภิกษผ้อย่ข้างล่างนั้น ไม่ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้อง 



พระวินัยปิฎกเล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 311 

อาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เรื่องร่างร้าน ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกร่างร้านทำนวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งได้ 
กล่าวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งว่า อาวุโส ท่านจงยืนผูกที่ตรงนี้ภิกษุนั้นยืนผูกอยู่ ณ ที่นั้น ได้พลัด 
ตกลงถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกร่างร้านท่านวกรรม ภิกษุรูปหนึ่ง 
มีความประสงค์จะให้ตาย จึงได้กล่าวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งว่า อาวุโส ท่านจงยืนผูกที่ตรงนี้ภิกษุ 
นั้นยืนผูกอยู่ ณ ที่นั้น ได้พลัดตกลงถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี ผูกร่างร้านท่านวกรรม ภิกษุรูปหนึ่ง 
มีความประสงค์จะให้ตาย จึงได้กล่าวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งว่า อาวุโส ท่านจงยืนผูกที่ตรงนี้ภิกษุ 
นั้นยืนผูกอยู่ ณ ที่นั้น ได้พลัดตกลง แต่ไม , ถึงมรณภาพ ภิกษุผู้กล่าวมีความรังเกียจว่า เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 312 
เรื่องให้ลง ๓ เรื่อง 

[๒๑๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมุงวิหารเสร็จแล้วจะลง ภิกษุอีกรูปหนึ่งได้ 
กล่าวกะภิกษุนั้นว่า อาวุโส ท่านจงลงทางนี้ภิกษุนั้นก็ลงทางนั้น ได้พลัดตกลงถึงมรณภาพแล้ว 
รูปที่กล่าวมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมุงวิหารเสร็จแล้วจะลง ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความ 
ประสงค์จะให้ตาย จึงได้กล่าวกะภิกษุรูปนั้นว่า อาวุโส ท่านจงลงทางนี้ภิกษุนั้นก็ลงทางนั้น 
ได้พลัดตกลงถึงมรณภาพแล้ว รูปที่กล่าวมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมุงหลังคาเสร็จแล้วจะลง ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความ 
ประสงค์จะให้ตาย จึงได้กล่าวกะภิกษุรูปนั้นว่า อาวุโส ท่านจงลงทางนี้ภิกษุนั้นก็ลงทางนั้น 
ได้พลัดตกลงแล้วแด่ไม , ถึงมรณภาพ รูปที่กล่าวมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิด 
อย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องตก ๒ เรื่อง 

[๒๑๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกความกระสันปีบคั้น จึงขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ 
แล้วโจนลงที่เขาขาด ทับช่างสานคนหนึ่งตาย เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิด 
อย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แล้วตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไม่ 
ควรยังตนให้ตก รูปใดให้ตก ต้องอาบัติทูกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 313 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ แล้วพากันกลิ้งศิลาเล่น ศิลา 
นั้นตกทับคนเลี้ยงโคคนหนึ่งตาย พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ภิกษุไม่ควรกลิ้งศิลาเล่น รูปใด 
กลิ้ง ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องนึ่งตัว ๓ เรื่อง 

[๒๑๔] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึงให้ภิกษุนั้นนึ่งตัว 
ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
คิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย จึงให้ 
ภิกษุนั้นนึ่งตัว ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย จึงให้ 
ภิกษุนั้นนึ่งตัว แต่ภิกษุนั้นไม , ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 314 
เรื่องนัดถุยา ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายได้นัดถุยาให้แก , ภิกษุนั้น 
ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว กระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
คิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย 
จึงได้นัดถุยาให้แก่ภิกษุนั้นๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งปวดศีรษะ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย 
จึงได้นัดถุยาให้แก่ภิกษุนั้น แต่ภิกษุนั้นไม , ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแก , พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
เรื่องนวด ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึงนวดฟืนภิกษุนั้นๆ ถึง 
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย 
จึงนวดฟืนภิกษุนั้นๆ ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 315 

กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย 
จึงนวดฟืนภิกษุนั้น แต่ภิกษุนั้นไม , ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เรื่องให้อาบนั้า ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึงให้ภิกษุนั้นอาบนั้า ภิกษุนั้น 
ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 



จึงให้ภิกษุนั้นอาบนำ ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย 
จึงให้ภิกษุนั้นอาบนั้า แต่ภิกษุนั้นไม , ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 316 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
เรื่องให้ทาทั้ามัน ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายจึงเอาทั้ามันทาภิกษุนั้นๆ ถึง 
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย 
จึงเอานั้ามันทาภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
เรื่องให้ลุกขึ้น ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุนั้นลุกขึ้น ภิกษุนั้นถึง 
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดกรภิกษทั้งหลาย ภิกษผ้ไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 317 



จึงให้ภิกษุนั้นลุกขึ๋น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย 
จึงให้ภิกษุนั้นลุกขึ้น แต่ภิกษุนั้นไม , ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เรื่องให้ล้มลง ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายยังภิกษุนั้นให้ล้มลง ภิกษุนั้น 
ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 



จึงให้ภิกษุนั้นล้มลง ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย 
จึงให้ภิกษนั้นล้มลง แต่ภิกษนั้นไม่ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 318 

ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
เรื่องให้ตายด้วยข้าว ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้ให้ข้าวแก่ภิกษุนั้น ภิกษุนั้น 
ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 



จึงให้ข้าวแก่ภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย 
จึงให้ข้าวแก , ภิกษุนั้น แต่ภิกษุนั้นไม , ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ภิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
เรื่องให้ตายด้วยนั้าฉัน ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้ให้นั้าฉันแก่ภิกษุนั้นๆ ถึง 
มรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผ้มีพระภาค พระผ้มีพระภาคตรัสถามว่า ดกรภิกษทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 319 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะให้ตาย 
จึง ได้ ให้นั้าฉันแก่ภิกษุนั้น ภิกษุนั้นถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลาย มี ความประสงค์จะให้ตาย 
จึงได้ให้นั้าฉันแก , ภิกษุนั้น แต่ภิกษุนั้นไม , ถึงมรณภาพ พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

กิ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องหญิงมีครรภ์กับชู้ 

[๒๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีคนหนึ่ง สามีเลิกร้างไปนาน จึงมีครรภ์กับชายชู้ 
นางได้บอกเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะว่า นิมนต์เถิดเจ้าขา ขอท่านจงรู้เภสัชที่ทำให้ครรภ์ตก ภิกษุนั้น 
รับคำว่า ดีละห้องหญิง แล้วได้ให้เภสัชที่ท่าให้ครรภ์ตกแก , หญิงนั้น ทารกได้ถึงแก , ความตาย 
เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
เรื่องหญิงร่วมสามี ๒ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเป็นหมัน อีกคนหนึ่งมีปกติ 
คลอด หญิงหมันได้เล่าเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะว่า ท่านเจ้าข้า ถ้านางคนนั้นคลอดบุตร ชักได้ 
ครอบครองทรัพย์สินทั้งมวล นิมนต์เถิดเจ้าข้า ท่านจงรู้เภสัชที่ท่าให้ครรภ์ตกแก่นาง ภิกษุนั้น 
รับคำว่า ดีละห้องหฌิง แล้วได้ให้เภสัชที่ท่าให้ครรภ์ตกแก , หฌิงนั้น ทารกได้ถึงแก , ความตาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 320 

แต่มารดาไม , ตาย เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเป็นหมัน อีกคนหนึ่งมี 
ปกติคลอด หญิงหมันได้เล่าเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะว่า ท่านเจ้าข้า ล้านางคนนั้นคลอดบุตร จักได้ 
ครอบครองทรัพย์สินทั้งมวล นิมนต์เถิดเจ้าข้า ท่านจงรู้เภสัชที่ท่าให้ครรภ์ตกแก่นาง ภิกษุนั้นรับ 
คำว่า ดีละห้องหญิง แล้วได้ให้เภสัชที่ท่าให้ครรภ์ตกแก่หญิงนั้น มารดาได้ถึงแก่ความตาย 
แต่ทารกไม่ตาย เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติ 
ถุลลัจจัย 

เรื่องฆ่าสองมารดาบุตรตาย 

ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเป็นหมัน อีกคนหนึ่งมีปกติคลอด 
หญิงหมันได้เล่าเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะว่า ท่านเจ้าข้า ล้านางคนนั้นคลอดบุตร ชักได้ครอบครอง 
ทรัพย์สินทั้งมวล นิมนต์เถิดเจ้าข้า ท่านจงรู้เภสัชที่ท่าให้ครรภ์ตกแก'นาง ภิกษุนั้นรับคำว่า ดีละ 
น้องหญิง แล้วได้ให้เภสัชที่ท่าให้ครรภ์ตกแก'หญิงนั้น มารดาและบุตรได้ตายทั้ง ๒ คน เธอมี 
ความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
เรื่องฆ่าสองมารดาบุตรไม่ตาย 

ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีภรรยา ๒ คนๆ หนึ่งเป็นหมัน อีกคนหนึ่งมีปกติคลอด 
หญิงหมันได้เล่าเรื่องนี้กะภิกษุกุลุปกะว่า ท่านเจ้าข้า ล้านางคนนั้นคลอดบุตร ชักได้ครอบครอง 
ทรัพย์สินทั้งมวล นิมนต์เถิดเจ้าข้า ท่านจงรู้เภสัชที่ท่าให้ครรภ์ตกแก'นาง ภิกษุนั้นรับคำว่า ดีละ 
น้องหญิง แล้วได้ให้เภสัชที่ท่าให้ครรภ์ตกแก'หญิงนั้น มารดาและบุตรไม่ตายทั้ง ๒ คน เธอมี 
ความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม'ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
เรื่องให้!ด 

ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีครรภ์คนหนึ่ง ได้บอกเรื่องนี้กะภิกษุผู้กุลุปกะว่านิมนต์เถิดเจ้าข้า 
ท่านจงร้เภสัชที่ท่าให้ครรภ์ตก ภิกษนั้นบอกว่า น้องหฌิง ล้าเช่นนั้นท่านจงรีด นางจึงได้รีดให้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 321 

ครรภ์ตกไป เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
เรื่องให้ร้อน 

ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีครรภ์คนหนึ่ง ได้บอกเรื่องนี้กะภิกษุผู้กุลุปกะว่า นิมนต์เถิด 
เจ้าข้า ท่านจงรู้เภสัชที่ทำให้ครรภ์ตก ภิกษุนั้นบอกว่า น้องหญิง ถ้าเช่นนั้นท่านจงท่าให้ครรภ์ร้อน 
นางจึงท่าให้ครรภ์ร้อน ให้ครรภ์ตกไป เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
เรื่องหญิงหมัน 

ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงหมันคนหนึ่ง ไต้บอกเรื่องนี้กะภิกษุผู้กุลุปกะว่านิมนต์เถิดเจ้าข้า 
ท่านจงรู้เภสัชที่ท่าให้ดิฉันคลอดบุตร ภิกษุนั้นรับคำว่า ดีละน้องหญิง แล้วได้ให้เภสัชแก่นางๆ 
ถึงแก่กรรม เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่- 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ 
เรื่องหญิงมีปกติคลอด 

ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงมีปกติคลอดบุตรถี่คนหนึ่ง ได้บอกเรื่องนี้กะภิกษุผู้กุลุปกะว่า 
นิมนต์เถิดเจ้าข้า ท่านจงรู้เภสัชที่ท่าไม่ให้ดิฉันคลอดบุตร ภิกษุนั้นรับคำว่า ดีละ ห้องหญิง 
แล้วได้ให้เภสัชแก , นางๆ ได้ถึงแก , กรรม เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมัง- 
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , 

ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องนี้ 

[๒๑๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ ยังภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในจำพวกพระสัตตรสวัค¬ 
คีย์ ให้หัวเราะเพราะนี้ด้วยนิ้วมือ ภิกษุนั้นเหนื่อย หายใจออกไม่ทัน ได้ถึงมรณภาพ พวกเธอ 
มีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 
เรื่องทับ 

[๒๑๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุสัตตรสวัคคีย์ ช่วยกันขึ้นทับภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอยู่ใน 
จำพวกพระฉัพพัคคีย์ ด้วยตั้งใจว่าจักลงโทษให้ถึงมรณภาพ แล้วพวกเธอมีความรังเกียจว่า พวก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 322 

เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติปาจิตตีย์. 

เรื่องฆ่ายักษ์ 

[๒๑๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหมอผีรูปหนึ่ง ปลงชีวิตยักษ์แล้วมีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุเธอไม่ ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องส่งไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดุ ๙ เรื่อง 

[๒๑๙] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งส่งภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสู่วิหารที่มียักษ์ดุ พวก 
ยักษ์ได้ปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้ตาย ได้ส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่ 
วิหารที่มียักษ์ดุ พวกยักษ์ได้ปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มี ความประสงค์จะให้ตาย ได้ส่งภิกษุรูปหนึ่งไป สู่ 
วิหารที่มียักษ์ดุ แต่พวกยักษ์ไม่ปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งล่งภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสู่ทางกันดารที่มีสัตว์ร้ายๆ ได้ 
ปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 323 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้ตาย ได้ส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่ทาง 
กันดารที่มีสัตว์ร้ายๆ ได้ปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๖. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้ตาย ได้ส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่ 
ทางกันดารที่มีสัตว์ร้าย แต่สัตว์ร้ายไม่ปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิก 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๗. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งส่งภิกษุอีกรูปหนึ่งไปสู่ทางกันดารที่มีโจรๆ ได้ปลง 
ชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 

๘. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้ตาย ได้ส่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่ทาง 
กันดารที่มีโจรๆ ได้ปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๙. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้ตาย ได้ล่งภิกษุรูปหนึ่งไปสู่ 
ทางกันดารที่มีโจร แต่โจรไม , ปลงชีวิตภิกษุนั้น เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดกรภิกษ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถลลัจจัย ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 324 
เรื่องสำคัญแน่ ๔ เรื่อง 

[๒๒๐] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง สำคัญว่าภิกษุผู้มีเวรแก่ตนแน่ จึงปลง 
ชีวิตภิกษุนั้น แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสำคัญว่าภิกษุผู้มีเวรแก , ตนแน่ แต่ปลงชีวิตภิกษุอื่น 
แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสำคัญว่าภิกษุอื่นแน่ แต่ปลงชีวิตภิกษุผู้มีเวรแก , ตน 
แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนันแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสำคัญว่าภิกษุอื่นแน่ จึงปลงชีวิตภิกษุอื่น แล้วมี 
ความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องประหาร ๓ เรื่อง 

[๒๒๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเข้า ภิกษุอีกรูปหนึ่งให้ประหารภิกษุ 
นั้นๆ ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 325 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเข้า ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้ตาย 
จึงให้ประหารภิกษุนั้นๆ ถึงมรณภาพแล้ว เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเข้า ภิกษุอีกรูปหนึ่งมีความประสงค์ให้ตาย จึง 
ให้ประหารภิกษุนั้น แต่ภิกษุนั้นไม , ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องพรรณนาสวรรค์ ๓ เรื่อง 

[๒๒๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพรรณนาเรื่องสวรรค์แก , คนผู้ทำความดี คน 
นั้นดีใจตาย เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม'มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้ตาย จึงพรรณนาเรื่องสวรรค์ 
แก่คนผู้ทำความดี คนนั้นดีใจตาย เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้ตาย จึงพรรณนาเรื่องสวรรค์ 
แก่ผู้ทำความดี คนนั้นดีใจ แต่ไม่ตาย เธอจึงมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนันแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 326 

เรื่องพรรณนานรก ๓ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพรรณนาเรื่องนรกแก , ผู้ควรเกิดในนรก คนนั้นตกใจ¬ 
ดาย เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้ตาย จึงพรรณนาเรื่องนรกแก , 

คนผู้ควรเกิดในนรก คนนั้นตกใจตาย เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้ตาย จึงพรรณนาเรื่องนรกแก่ผู้ 
ควรเกิดในนรก คนนั้นตกใจ แต่ไม่ตาย เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องตัดต้นไม้ที่เมืองอาฬวี ๓ เรื่อง 

[๒๒๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดต้นไม้ทำนวกรรม ภิกษุ 
รูปหนึ่งจึงพุดกะภิกษุอีกรูปหนึ่งว่า อาวุโส ท่านจงยืนตัดที่ตรงนี้ต้นไม้ได้ล้มทับภิกษุผู้ยืนตัด 
อยู่ ณ ที่นั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบ- 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดต้นไม้ท่านวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งมี 
ความประสงค์จะให้ตาย จึงพุดกะภิกษุอีกรูปหนึ่งว่า อาวุโส ท่านจงยืนตัดที่ตรงนี้ต้นไม้ได้ล้มทับ 
ภิกษุผู้ยืนตัดอยู่ ณ ที่นั้นถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทลเรื่องนั้นแด่พระผ้มีพระภาค พระผมพระภาค ตรัสถามว่า ดกรภิกษ เธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 327 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวีจะตัดต้นไม้ทำนวกรรม ภิกษุรูปหนึ่งมี 
ความประสงค์จะให้ตาย จึงพูดกะภิกษุอีกรูปหนึ่งว่า อาวุโส ท่านจงยืนตัดที่ตรงนี้ต้นไม้ได้ล้ม- 
ทับภิกษุผู้ยืนตัดอยู่ ณ ที่นั้น แต่ไม , ถึงมรณภาพ เธอมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องเผาป่า ๓ เรื่อง 

[๒๒๔] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์เผาป่า คนทั้งหลายถูกไฟไหม้ตาย พวก 
เธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ฉ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มิได้มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้ตาย ไม่ต้องอาบัติ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์มีความประสงค์จะให้ตายจึงเผาป่า คนทั้งหลาย 
ถูกไฟไหม้ตาย พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอคิดอย่างไร? 

ฉ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์มีความประสงค์จะให้ตายจึงเผาป่า คนทั้งหลาย 
ถูกไฟลวก แต่ไม่ตาย พวกเธอมีความรังเกียจว่า พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ 
คิดอย่างไร? 

ฉ. พวกข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะให้ตาย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องอย่าให้ลำบาก 

[๒๒๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสู่ตะแลงแกง ได้พูดกะนายเพชฌฆาตว่า 
อาวุโส ท่านอย่าให้นักโทษคนนี้ลำบากเลย จงปลงชีวิตด้วยการฟ้นทีเดียวตายเถิด เพชฌฆาต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 328 

รับคำว่า ดีละ ขอรับ แล้วปลงชีวิตด้วยการฟ้นทีเดียวตาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

เรื่องไม , ทำตามคำของท่าน 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไปสู่ตะแลงแกง ได้พูดกะนายเพชฌฆาตว่า อาวุโส 
ท่านอย่าให้นักโทษคนนี้ลำบากเลย จงปลงชีวิตด้วยการฟินทีเดียวตายเถิด นายเพชฌฆาตนั้นพูดว่า 
ผมจักไม , ท่าตามคำของท่าน แล้วปลงชีวิตนักโทษนั้น ภิกษุนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 
เรื่องให้ดื่มเปรียง 

[๒๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีมือและเท้าด้วน หมู , ญาติเลียงลูไว้ในเรือนญาติ 
ภิกษุรูปหนึ่งได้พูดกะคนพวกนั้นว่า ท่านทั้งหลายอยากให้บุรุษผู้นี้ตายหรือไม่? 

ญ. ขอรับ กระผมอยากให้ตาย 

ภิ. ถ้าเช่นนั้น จงให้เขาดื่มเปรียง 

คนพวกนั้นจึงได้ให้บุรุษนั้นดื่มเปรียง บุรุษนั้นได้ตายแล้ว ภิกษุนั้นมีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

เรื่องให้ดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ 

ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งมีมือและเท้าด้วน หมู่ญาติเลี้ยงลูไว้ในเรือนญาติ ภิกษุณี 
รูปหนึ่งได้พูดกะคนพวกนั้นว่า ท่านทั้งหลายปรารถนาให้บุรุษผู้นั้ตายหรือไม่? 

ญ. ปรารถนาเจ้าข้า 

กิ. ถ้าเช่นนั้น จงให้เขาดื่มยาดองชื่อโลณะโสจิรกะ 

คนพวกนั้นได้ให้บุรุษนั้นดื่มยาดองโลณะโสจิรกะ บุรุษนั้นได้ตายแล้ว ภิกษุณีนั้นมีความ 
รังเกียจ จึงได้แจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุณีทั้งหลายๆ ได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายๆ ได้กราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีนั้น ต้องอาบัติ 
ปาราชิกแล้ว. 


ปาราชิกสิกขาบท ที ๓ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 329 

จตุตถปาราชิกสิกขาบท 

เรื่องภิกษุพวกส่งแม่นํ้าวัคคุมุทา 

[๒๒๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน 
เขตพระนครเวสาลี ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปด้วยกัน ซึ่งเคยเห็นร่วมคบหากันมา จำพรรษาอยู่ใกล้ 
ส่งแม่นั้าวัคคุมุทา ก็แลสมัยนั้น วัชชีชนบท อัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพ แด เคือง มี 
ข้าวตายฝอย ต้องมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาตรแสวงหา 
ก็ทำไม , ได้ง่าย จึงภิกษุเหล่านั้นคิดกันว่า บัดนี้วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพ 
แด เคือง มีข้าวตายฝอย ต้องมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาตร 
แสวงหา ก็ทำไม , ได้ง่าย พวกเราจึงจะพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกันไม , วิวาทกัน อยู่ 
จำพรรษาเป็นผาสุก และจะไม่ต้องลำบากด้วยบิณฑบาต ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 

ภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงช่วยกันอำนวยกิจการ 
อันเป็นหน้าที่ของพวกคฤหัสถ์เถิด เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเขาจักมุ่งถวายบิณฑบาตแก่พวกเรา 
ด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราชักเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกัน ไม , วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็น 
ผาสุก และจักไม , ลำบากด้วยบิณฑบาต 

ภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่า ไม่ควร ท่านทั้งหลาย จะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกัน 
อำนวยกิจการ อันเป็นหน้าที่ของพวกคฤหัสถ์ ท่านทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงช่วยกัน 
นำข่าวสาส์นอันเป็นหน้าที่ทูตของพวกคฤหัสถ์เถิด เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกเขาชักมุ่งถวายบิณฑบาต 
แก่พวกเรา ด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราจักเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกัน ไม , วิวาทกัน อยู่ 
จำพรรษาเป็นผาสุก และจักไม , ลำบากด้วยบิณฑบาต 

ภิกษุบางพวกพูดอย่างนี้ว่า อย่าเลย ท่านทั้งหลาย จะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกัน 
อำนวยกิจการ อันเป็นหน้าที่ของพวกคฤหัสถ์ จะประโยชน์อะไรด้วยการช่วยกันท่าข่าวสาส์น 
อันเป็นหน้าที่ทูตของพวกคฤหัสถ์ ท่านทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราชักกล่าวชมอุตตริมนุสสธรรม 
ของกันและกันแก่พวกคฤหัสถ์ว่า ภิกษุรูปโน้นได้ปฐมฌาน รูปโน้นได้ทุติยฌาน รูปโน้นได้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 330 

ตติยฌาน รูปโน้นได้จตุตถฌาน รูปโน้นเป็นพระโสดาบัน รูปโน้นเป็นพระสกทาคามี รูปโน้น 
เป็นพระอนาคามี รูปโน้นเป็นพระอรหันต์ รูปโน้นได้วิชชา ๓ รูปโน้นได้อภิญญา ๖ ดังนี้ 
เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจักมุ่งถวายบิณฑบาตแก , พวกเรา ด้วยอุบายอย่างนี้พวกเราก็จักเป็นผู้ 
พร้อมเพรียงกันร่วมใจดัน ไม่วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็นผาสุกและจักไม , ลำบากด้วยบิณฑบาต 
ภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นร่วมกันว่า อาวุโสทั้งหลาย การที่พวกเราพากันกล่าวชมอุตตริ 
มนุสสธรรมของกันและกันแก , พวกคฤหัสถ์นี้แหละ ประเสริฐที่สุด แล้วพากันกล่าวชมอุตตริ 
มนุสสธรรมของกันและกันแก , พวกคฤหัสถ์ว่า ภิกษุรูปโน้นได้ปฐมฌาน รูปโน้นได้ทุติยฌาน 
รูปโน้นได้ตติยฌาน รูปโน้นได้จตุตถฌาน รูปโน้นเป็นพระโสดาบัน รูปโน้นเป็นพระสกทาคามี 
รูปโน้นเป็นพระอนาคามี รูปโน้นเป็นพระอรหันต์ รูปโน้นได้วิชชา ๓ รูปโน้นได้อภิญญา ๖ ดังนี้ 
ครั้นต่อมา ประชาชนเหล่านั้นพากันยินดีว่า เป็นลาภของพวกเราหนอ พวกเราได้ดี 
แล้วหนอ ที่มีภิกษุทั้งหลายผู้มีคุณพิเศษเห็นปานนี้อยู่จำพรรษาเพราะก่อนแต่นี้ภิกษุทั้งหลายที่อยู่ 
จำพรรษาของพวกเรา จะมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้ไม่มีเลย โภชนะ 
ชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้น พวกเขาไม่บริโภคด้วยตน ไม่ให้มารดาบิดา บุตรภรรยา 
คนรับใช้ กรรมกร มิตร อำมาตย์ ญาติสาโลหิต ของเคี้ยวชนิดที่พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้น 
พวกเขาไม , เคี้ยวด้วยตน ไม่ให้มารดาบิดา บุตรภรรยา คนรับใช้ กรรมกร มิตร อำมาตย์ 
ญาติสาโลหิต ของลิ้มชนิดที่พวกเขาจะถวายแก , ภิกษุเหล่านั้น พวกเขาไม่ลิ้มด้วยตน ไม่ให้ 
มารดาบิดา บุตรภรรยา คนรับใช้ กรรมกร มิตร อำมาตย์ ญาติสาโลหิต นี้าดื่มชนิดที่ 
พวกเขาจะถวายแก่ภิกษุเหล่านั้น พวกเขาไม่ดื่มด้วยตน ไม่ให้มารดาบิดา บุตรภรรยา คนรับใช้ 
กรรมกร มิตร อำมาตย์ ญาติสาโลหิต จึงภิกษุเหล่านั้น เป็นผู้มีนี้านวล มีอินทรีย์ผ่องใส 
มีสีหน้าสดชื่น มีผิวพรรณผุดผ่อง ก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแล้วเข้าเผ่าเยี่ยมพระผู้มีพระภาค 
นั่นเป็นประเพณี ครั้นภิกษุเหล่านั้นจำพรรษาโดยล่วงไตรมาสแล้วเก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวร 
หลีกไปโดยมรรคาอันจะไปสู่พระนครเวสาลี เที่ยวจาริกโดยลำดับ ถึงพระนครเวสาลี ป่ามหาวัน 
กูฏาคารศาลา แล้วเข้าเผ่าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นั่งเผ่าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

ภิกษุต่างทิศมาเผ่า 

[๒๒๘] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในทิศทั้งหลายเป็นผู้ผอมซูบซีด มี 
ผิวพรรณหมอง เหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยเอ็น ส่วนภิกษุพวกส่งแม่นั้าวัคคุมุทา เป็นผู้ 
มีนั้านวล มีอินทรีย์ผ่องใส มีสีหน้าสดชื่น มีผิวพรรณผดผ่อง ก็การที่พระผมพระภาคพทธเจ้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 331 

ทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเป็นพุทธประเพณี ครั้งนั้น พระผู้มี 
พระภาคตรัสถามภิกษุ พวกส่งแม่นั้าวัคคุมุทาว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ร่างกายของพวกเธอยังพอ 
ทนได้หรือ ยังพอให้เป็นไปได้หรือ พวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกัน ไม่วิวาทกัน 
อยู่จำพรรษาเป็นผาสุก และไม , ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือ 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า ยังพอทนได้พระพุทธเจ้าข้า ยังพอเป็นไปได้ พระพุทธเจ้าข้า 
อนึ่ง พวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกันไม , วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็นผาสุก 
และไม , ลำบากด้วยบิณฑบาต พระพุทธเจ้าข้า 
พุทธประเพณี 

พระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ ย่อมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู่ ย่อมไม่ตรัสถามก็มี 
ทรงทราบกาลแล้วตรัสถาม ทรงทราบกาลแล้วไม , ตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสถามสิ่งที่ 
ที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วย 
ประโยชน์ พระองค์ทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติ พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงสอบถาม 
ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการ ๒ อย่าง คือ จักทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก , 
พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่ง 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุพวกส่งแม่นั้าวัคคุมุทาว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวก 
เธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกัน ไม่วิวาทกัน อยู่จำพรรษาเป็นผาสุก และไม , ลำบากด้วย 
บิณฑบาต ด้วยวิธีการอย่างไร 

ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลเนื้อความนั้น ให้ทรงทราบแล้ว 
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คุณวิเศษของพวกเธอนั่น มีจริงหรือ 
ภ. ไม , มีจริง พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงติเตียน 

[๒๒๙] พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย การกระทำของ 
พวกเธอนั่น ไม , เหมาะ ไม , สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำดูกรโมฆบุรุษ 
ทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงได้กล่าวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแก , พวกคฤหัสถ์ เพราะเหตุ 
แห่งท้องเล่า ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ท้องอันพวกเธอคว้านแล้วด้วยมีดเชือดโคอันคม ยังดีกว่า 
อันพวกเธอกล่าวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแก , พวกคฤหัสถ์เพราะเหตุแห่งท้อง ไม , ดีเลย 
ข้อที่เราว่าดีนั้น เพราะเหตุไร เพราะบุคคลผู้คว้านท้องด้วยมีดเชือดโคอันคมนั้นพึงถึงความตาย 
หรือความทกข์เพียงแค่ตาย ซึ่งมีการกระทำนั้นเป็นเหต และเพราะการกระทำนั้นเป็นปัจจัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 332 

เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไป ไม่พึงเข้าถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ส่วนบุคคลผู้กล่าวชมอุตตริ 
มนุสสธรรมของกันและกันแก , พวกคฤหัสถ์นั้น เบื้องหน้าแต่แตกกายตายไป พึงเข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก ซึ่งมีการกระทำนี้แลเป็นเหตุ ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทำของ 
พวกเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง 
ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำของพวกเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม , เลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของคนบางพวกผู้เลื่อมใสแล้ว ครั้นแล้ว 
ทรงกระทำธรรมมีกถารับสั่งกะภิกขุทั้งหลาย ว่าดังนี้:- 
มหาโจร ๕ จำพวก 

[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ๕ จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก มหาโจร ๕ จำพวก 
เป็นไฉน 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาโจรบางคนในโลกนี้ ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า เมื่อไรหนอ 
เราจักเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว ท่องเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานี 
เบียดเบียนเอง ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ตัดเอง ให้ผู้อื่นตัด เผาผลาญเอง ให้ผู้อื่นเผาผลาญ 
สมัยต่อมา เขาเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง แวดล้อมแล้วเที่ยวไปในคามนิคมและ 
ราชธานี เบียดเบียนเอง ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ตัดเอง ให้ผู้อื่นตัด เผาผลาญเอง ให้ผู้อื่น 
เผาผลาญฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 
ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่า เมื่อไรหนอ เราจึงชักเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว 
เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์และบรรชิต สักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
ยำเกรง ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย เภสัชบริขาร สมัยต่อมา เธอเป็นผู้ 
อันภิกษุร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว เที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานี อันคฤหัสถ์ 
และบรรพชิตสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยำเกรงแล้ว ได้จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๑ มีปรากฏอยู่ 
ในโลก 

๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้เล่าเรียน 
ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ย่อมยกตนขึ้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๒ 
มีปรากฏอยู่ในโลก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 333 

๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมตามกำจัด 
เพื่อนพรหมจารี ผู้หมดจด ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิอยู่ด้วยธรรมอันเป็นข้าศึกแก่ 
พรหมจรรย์อันหามูลมิได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๓ มีปรากฏอยู่ในโลก 

๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง ภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมวินัยนี้ ย่อมสงเคราะห์ 
เกลี้ยกล่อมคฤหัสถ์ทั้งหลาย ด้วยครุภัณฑ์ ครุบริขาร ของสงฆ์ คือ อาราม พื้นที่อาราม 
วิหาร พื้นที่วิหาร เตียง ตั่ง ฟูก หมอน หม้อโลหะ อ่างโลหะ กะถางโลหะ กะทะโลหะ 
มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน เถาวัลย์ ไม้ไผ่ หญ้ามุงกะต่าย หญ้าปล้อง หญ้าสามัญ ดินเหนียว 
เครื่องไม้ เครื่องดิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมหาโจรจำพวกที่ ๔ มีปรากฏอยู่ในโลก 

๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไม่มีอยู่ อันไม่เป็นจริง 
นี้ชัดเป็นยอดมหาโจร ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณะ 
พราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้น ฉันก้อนข้าวของชาว 
แว่นแคว้น ด้วยอาการแห่งคนขโมย. 

นิคมคาถา 

ภิกษุใด ประกาศตนอันมีอยู่โดยการอื่น ด้วยอาการอย่างอื่น โภชนะนั้น 
อันภิกษุนั้น ฉันแล้ว ด้วยอาการแห่งคนขโมย ดุจพรานนกลวงจับนก ฉะนั้น 
ภิกษุผู้เลวทรามเป็นอันมาก มีผ้ากาสาวะพันคอ มีธรรมทราม ไม , สำรวมแล้ว 
ภิกษุผู้เลวทรามเหล่านั้น ย่อมเข้าถึงซึ่งนรก เพราะกรรมทั้งหลายที่เลวทราม ภิกษุ 
ผู้ทุศีล ผู้ไม่สำรวมแล้วบริโภคก้อนเหล็กแดงดังเปลวไฟ ประเสริฐกว่า การฉันก้อนข้าว 
ของชาวรัฐ จะประเสริฐอะไร. 

ทรงบัญญัติปฐมบัญญัติ 

[๒๓๑] ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุพวกส่งแม่นำ'วัคคุมุทา โดยอเนกปริยาย 
แล้ว ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความ 
เป็นคนไม , สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความ 
เป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส 
การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก , เรื่องนั้น 
ที่เหมาะสมแก , เรื่องนั้น แก่ภิกษทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษทั้งหลายว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 334 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่ม 
บุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
ปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระปฐมบัญญัติ 

๔. อนึ่ง ภิกษุใด ไม , รู้เฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันเป็นความรู้ 
ความเห็น อย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้ามาในตนว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ 
ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยลื่นแต่นั้น อันผู้ใดผู้หนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไม , ถือเอา 
ตามก็ตาม เป็นอันต้องอาบัติแล้ว มุ่งความหมดจด จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า แน่ะท่าน 
ข้าพเจ้าไม , รู้อย่างนั้น ได้กล่าวว่ารู้ ไม , เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่าเห็น ได้พูดพล่อยๆ 
เป็นเท็จเปล่าๆ แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ 

สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก , ภิกษุทั้งหลายด้วยประการ 
ฉะนี้ฯ 

เรื่องภิกษุพวกส่งแม่นั้าวัคคุมุทา จบ 
เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ 

[๒๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุเป็นอันมาก สำคัญมรรคผลอันตนยังมิได้เห็นว่าได้เห็น 
สำคัญมรรคผลอันตนยังมิได้ถึงว่าได้ถึง สำคัญมรรคผลอันตนยังมิได้บรรลุว่าได้บรรลุ สำคัญ 
มรรคผลอันตนยังมิได้ท่าให้แจ้งว่าได้ท่าให้แจ้ง จึงอวดอ้างมรรคผลตามที่สำคัญว่าได้บรรลุ ครั้น 
ต่อมา จิตของพวกเธอน้อมไปเพื่อความกำหนัดก็มี น้อมไปเพื่อความขัดเคืองก็มี น้อมไปเพื่อ 
ความหลงก็มี จึงมีความรังเกียจว่า สิกขาบทอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แล้ว แต่พวกเรา 
สำคัญมรรคผลที่ตนยังมิได้เห็นว่าได้เห็น สำคัญมรรคผลที่ตนย้งมิได้ถึงว่าได้ถึง สำคัญมรรคผล 
ที่ตนยังมิได้บรรลุว่าได้บรรลุ สำคัญมรรคผลที่ตนยังมิได้ท่าให้แจ้งว่าได้ท่าให้แจ้ง จึงอวดอ้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 335 

มรรคผลตามที่สำคัญว่าได้บรรลุ พวกเราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ แล้วแจ้งเรื่องนั้นแก , 
ท่านพระอานนท์ๆ กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีอยู่เหมือนกัน 
อานนท์ ข้อที่ภิกษุทั้งหลายสำคัญมรรคผลที่ตนยังมิได้เห็นว่าได้เห็น สำคัญมรรคผลที่ตนยังมิได้ 
ถึงว่าได้ถึง สำคัญมรรคผลที่ตนยังมิได้บรรลุว่าได้บรรลุ สำคัญมรรคผลที่ตนยังมิได้ทำให้แจ้งว่าได้ 
ทำให้แจ้ง จึงอวดอ้างมรรคผลตามที่สำคัญว่าได้บรรลุ แต่ข้อนั้นนั่นแล เป็นอัพโพหาริก 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ 
ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้:- 

พระอนุบัญญัติ 

๔. อนึ่ง ภิกษุใด ไม , รู้เฉพาะ กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันเป็นความรู้ 
ความเห็น อย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้ามาในตนว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ 
ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น อันผู้ใดผู้หนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไม , ถือ 
เอาตามก็ตาม เป็นอันต้องอาบัติแล้ว มุ่งความหมดจด จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า 
แน่ะท่าน ข้าพเจ้าไม , รู้อย่างนั้นได้กล่าวว่ารู้ ไม , เห็นอย่างนั้น ได้กล่าวว่าเห็น ได้ 
พูดพล่อยๆ เป็นเท็จเปล่าๆ เว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุ แม้ภิกษุนี้ ก็เป็นปาราชิก 
หาสังวาสมิได้. 

เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๒๓๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติ 
อย่างใด มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์ 
อย่างใด เป็นเถระก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
อนึ่ง ... ใด 

บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่า ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า ทรงผืนผ้าที่ลูกทำลายแล้ว ชื่อว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 336 

ภิกษุ โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นเอหิภิกษุ 

ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถ 

ว่า เป็นผู้เจริญ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า มีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า 

เป็นพระเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า 

เป็นผู้อันสงฆ์พร้อมเพรียงกันให้อุปสมบทแล้วด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ 

บรรดาผู้ที่ชื่อว่าภิกษุเหล่านั้น ภิกษุนี้ใด ที่สงฆ์พร้อมเพรียงกันให้อุปสมทบแล้วด้วยญัตติ- 

จตุตถกรรม อันไม , กำเริบ ควรแก , ฐานะ ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่า ภิกษุ ในอรรถนี้ 

บทว่าไม , รู้เฉพาะ คือ ไม , รู้ ไม่เห็น กุศลธรรมในตน ซึ่งไม , มี ไม่เป็นจริง 
ไม่ปรากฏ ว่าข้าพเจ้ามีกุศลธรรม 

บทว่า อุตตริมนุสสธรรม ได้แก่ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ ญาณบัสสนะ 
มรรคภาวนา การทำให้แจ้งซึ่งผล การละกิเลส ความเปิดจิต ความยินดียิ่งในเรือนอันว่างเปล่า 

บทว่า น้อมเข้ามาในตน ได้แก่น้อมกุศลธรรมเหล่านั้นเข้ามาในตน หรือน้อมตน 
เข้าไปในกุศลธรรมเหล่านั้น 

บทว่า ความรู้ ได้แก่ วิชชา ๓ 

บทว่า ความเห็น โดยอธิบายว่า อันใดเป็นความรู้ อันนั้นเป็นความเห็น อันใด 
เป็นความเห็น อันนั้นเป็นความรู้ 

บทว่า กล่าวอวด คือ บอกแก่สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต 

คำว่า ข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ความว่า ข้าพเจ้ารู้ธรรมเหล่านี้ 
ข้าพเจ้าเห็นธรรมเหล่านี้อนึ่ง ข้าพเจ้ามีธรรมเหล่านี้และข้าพเจ้าเห็นชัดในธรรมเหล่านี้. 

[๒๓๔] บทว่า ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น คือ เมื่อขณะคราวครู , หนึ่งที่ภิกษุกล่าวอวดนั้น 
ผ่านไปแล้ว 

บทว่า อันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตาม คือ มีบุคคลเชื่อในสิ่งที่ภิกษุปฏิญาณแล้ว โดยถามว่า 
ท่านบรรลุอะไร ได้บรรลุด้วยวิธีไร เมื่อไร ที่ไหน ท่านละกิเลสเหล่าไหนได้ ท่านได้ธรรม 
หมวดไหน 

บทว่า ไม , ถือเอาตาม คือ ไม่มีใครๆ พูดถึง 

บทว่า ต้องอาบัติแล้ว ความว่า ภิกษุมีความอยากอันลามก อันความอยากครอบงำ 
แล้ว พดอวดอตตริมนสสธรรม อันไม่มีอย่ อันไม่เป็นจริง ย่อมเป็นผ้ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 337 

บทว่า มุ่งความหมดจด คือ ประสงค์จะเป็นคฤหัสถ์ หรือประสงค์จะเป็นอุบาสก 
หรือประสงค์จะเป็นอารามิก หรือประสงค์จะเป็นสามเณร 

คำว่า แน่ะท่าน ข้าพเจ้าไม , เอ ย่างนั้น ได้กล่าวว่ารู้ ไม , เห็นอย่างนั้น ได้ 
กล่าวว่าเห็น ความว่า ข้าพเจ้าไม่รู้ธรรมเหล่านั้น ข้าพเจ้าไม , เห็นธรรมเหล่านั้น อนึ่ง ข้าพเจ้า 
ไม่มีธรรมเหล่านั้น และข้าพเจ้าไม่เห็นชัดในธรรมเหล่านั้น 

คำว่า ข้าพเจ้าพูดพล่อยๆ เป็นเท็จเปล่าๆ ความว่า ข้าพเจ้าพูดพล่อยๆ พูดเท็จ 
พูดไม่จริง พูดสิ่งที่ไม่มี ข้าพเจ้าไม , รู้ได้พูดแล้ว 

บทว่า เว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุ คือ ยกเสียแต่เข้าใจว่าตนได้บรรลุ. 

[๒๓๕] บทว่า แม้ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบถึงภิกษุรูปก่อนๆ 
บทว่า เป็นปาราชิก ความว่า ต้นตาลมียอดด้วนแล้ว ไม , อาจจะงอกอีก ชื่อแม้ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นแหละ มีความอยากอันลามก อันความอยากครอบงำแล้ว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม 
อันไม่มีอยู่ อันไม่เป็นจริง ย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร เพราะฉะนั้น 
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เป็นปาราชิก 

บทว่า หาสังวาสมิได้ ความว่า ที่ชื่อว่า สังวาสได้แก่ กรรมที่พึงท่าร่วมกัน อุเทศ 
ที่พึงสวดร่วมกัน ความเป็นผู้มีสิกขาเสมอกัน นั่นชื่อว่า สังวาส สังวาสนั้นไม่มีร่วมกับภิกษุ 
นั้น เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า หาสังวาสมิได้. 

บทภาชนีย์ 

[๒๓๖] ที่ชื่อว่า อุตตริมนุสสธรรม ได้แก่ ๑. ฌาน ๒. วิโมกข์ ๓. สมาธิ 
๔. สมาบัติ ๕. ญาณบัสสนะ ๖. มัคคภาวนา ๗. การท่าให้แจ้งซึ่งผล ๘. การละ 
กิเลส ๙. ความเปิดจิต ๑๐. ความยินดียิ่งในเรือนอันว่างเปล่า 

ที่ชื่อว่า ฌาน ได้แก่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน 

ที่ชื่อว่า วิโมกข์ ได้แก่ สุญญตริโมกข์ อนิมิตตริโมกข์อัปปณิหิตวิโมกข์ 

ที่ชื่อว่า สมาธิ ได้แก่ สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปฌิตสมาธิ 

ที่ชื่อว่า สมาบัติ ได้แก่ สฌฌตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 338 

ที่ชื่อว่า ญาณ ได้แก่ วิชชา ๓ 

ที่ชื่อว่า มัคคภาวนา ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ 
พละ ๕ โพชฌงฅ์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ 

ที่ชื่อว่า การทำให้แจ้งซึ่งผล ได้แก่การทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล การทำให้แจ้งซึ่ง 
สกทาคามิผล การทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล การทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล 

ที่ชื่อว่า การละกิเลส ได้แก่การละราคะ การละโทสะ การละโมหะ 

ที่ชื่อว่า ความเปิดจิต ได้แก่ความเปิดจิตจากราคะ ความเปิดจิตจากโทสะ ความเปิด 
ชิตจากโมหะ 

ที่ชื่อว่า ความยินดียิ่งในเรือนอันว่างเปล่า ได้แก่ความยินดียิ่งในเรือนอันว่างเปล่า 
ด้วยปฐมฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันว่างเปล่าด้วยทุติยฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันว่างเปล่า 
ด้วยตติยฌาน ความยินดียิ่งในเรือนอันว่างเปล่าด้วยจตุตถฌาน. 

สุทธิกะฌาน 
ปฐมฌาน 

[๒๓๗] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วด้วยอาการ ๓ อย่างคือ ๑ 
เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้ว ด้วยอาการ ๔ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้ว ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้ว ด้วยอาการ ๖ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 339 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเช้าปฐมฌานแล้ว ด้วยอาการ ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติ 
ปาราชิกฯ 

[๒๓๘] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานอยู่ด้วยอาการ ๓ อย่าง คือ ๑ 
เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานอยู่ ด้วยอาการ ๔ อย่างคือ ๑ เบื้องต้นเธอ 
รู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพราง 
ความเห็น ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานอยู่ ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ 
ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพราง 
ความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานอยู่ ด้วยอาการ ๖ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้วก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานอยู่ ด้วยอาการ ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอ 
รู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพราง 
ความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

[๒๓๙] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าปฐมฌานได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง 
คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าว 
เท็จแล้ว ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าปฐมฌานได้แล้วด้วยอาการ ๔ อย่าง คือ ๑ 
เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ๔ อำพรางความเห็น ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าปฐมฌานได้แล้ว ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ๑ 
เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 340 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เช้าปฐมฌานได้แล้ว ด้วยอาการ ๖ อย่าง คือ 
๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าปฐมฌานได้แล้ว ด้วยอาการ ๗ อย่าง คือ ๑ 
เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง 
ต้องอาบัติปาราชิก. 

[๒๔๐] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง คือ ๑ 
เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌาน ด้วยอาการ ๔ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌาน ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌาน ด้วยอาการ ๖ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌาน ด้วยอาการ ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

[๒๔๑] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง 
คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าว 
เท็จแล้ว ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 341 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญปฐมฌาน ด้วยอาการ ๔ อย่าง คือ ๑ เบื้อง 
ต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญปฐมฌาน ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญปฐมฌาน ด้วยอาการ ๖ อย่างคือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญปฐมฌาน ด้วยอาการ ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติ 
ปาราชิก. 

[๒๔๒] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ปฐมฌานข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง 
คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าว 
เท็จแล้ว ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ปฐมฌานข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๔ อย่างคือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ 
อำพรางความเห็น ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ปฐมฌานข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๕ อย่าง คือ ๑ 
เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ปฐมฌานข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๖ อย่าง คือ ๑ 
เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ปฐมฌานข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๗ อย่าง คือ ๑ 
เบื้องต้น เธอร , ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็ร้ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็ร้'ว่ากล่าว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 342 

เท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบ ๗ อำพรางความจริง 
ต้องอาบัติปาราชิก 

[ปฐมฌานนี้นักปราชญ์ให้พิสดารแล้ว ฉันใด แม้ฌานทั้งมวลก็พึงให้พิสดาร ฉันนั้น ๑-] 

ทุติยฌาน 

[๒๔๓] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่าจักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าทุติยฌานได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ทุติยฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญทุติยฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

#๑. กำนี้พึงเห็นว่า คัมภีร์ของชาวยุโรป รจนาไว้ในวาระสุดท้ายของฌานนอกนี้ส่วนคัมภีร์ของชาวเรา 
#คัมภีร์ของพม่า และมอญ รจนาไว้ตรงนฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 343 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ทุติยฌานข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
ตติยฌาน 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าตติยฌานแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ 
ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าตติยฌานอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าตติยฌานได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ- 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ตติยฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 
๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญตติยฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ -.. อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าวก็รู้ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ตติยฌานข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 344 

๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
จตุตถฌาน 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าจตุตถฌานแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าจตุตถฌานอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าจตุตถฌานได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้จตุตถฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 
๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบ 
ใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญจตุตถฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่าจักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า จตุตถฌานข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 345 

สุทธิกะวิโมกข์ 
สุญญตริโมกข์ 

[๒๔๔] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตริโมกข์แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตริโมกข์อยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าสุญญตริโมกข์ได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้สุญญตริโมกข์ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญสุญญตริโมกข์ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า สุญญตริโมกข์ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 346 

กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
อนิมิตตริโมกข์ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตริโมกข์แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตริโมกข์อยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอนิมิตตริโมกข์ได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง 
-.. ๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อนิมิตตริโมกข์ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง 
-.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญอนิมิตตริโมกข์ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า อนิมิตตริโมกข์ ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 347 

ก็!ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็!ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
ดัปปณิหิตวิโมกข์ 

ภิกษุ!อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตวิโมกข์แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง... ๖ อย่าง... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอ!ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็!ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็!ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุ!อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าลัปปณิหิตวิโมกข์อยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอ!ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็!ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็!ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุ!อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอัปปณิหิตวิโมกข์ได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง 
-.. ๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอ!ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็!ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็!ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุ!อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปปณิหิตวิโมกข์ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง 
-.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอ!ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็!ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็!ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุ!อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญอัปปณิหิตวิโมกข์ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอ!ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็!ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็!ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุ!อยู่ กล่าวเท็จว่า ลัปปฌิหิตวิโมกข์ ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง 
-.. ๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอ!ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็!ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็!ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 348 

สุทธิกะสมาธิ 
สุญญตสมาธิ 

[๒๔๕] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาธิแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาธิอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าสุญญตสมาธิได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้สุญญตสมาธิ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญสุญญตสมาธิ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง 
-.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า สุญญตสมาธิข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 349 
อนิมิตตสมาธิ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาธิแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาธิอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอนิมิตตสมาธิได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อนิมิตตสมาธิ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง 
-.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญอนิมิตตสมาธิ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า อนิมิตตสมาธิข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 350 
ดัปปณิหิตสมาธิ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตสมาธิแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าลัปปณิหิตสมาธิอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอัปปณิหิตสมาธิได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง 
-.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปปณิหิตสมาธิ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ 1 ชำนาญลัปปณิหิตสมาธิ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า อัปปณิหิตสมาธิข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 351 

สุทธิกะสมาบัติ 
สุญญตสมาบัติ 

[๒๔๖] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาบัติแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง 
... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาบัติอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าสุญญตสมาบัติได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้สุญญตสมาบัติ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญสุญญตสมาบัติ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า สุญญตสมาบัติข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 352 
อนิมิตตสมาบัติ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาบัติแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาบัติอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 
๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอนิมิตตสมาบัติได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อนิมิตตสมาบัติ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง 
-.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญอนิมิตตสมาบัติ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า อนิมิตตสมาบัติข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 353 
อัปปณิหิตสมาบัติ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตสมาบัติแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 
๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้ 
ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าลัปปณิหิตสมาบัติอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอัปปณิหิตสมาบัติได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อัปปณิหิตสมาบัติ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 
๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญลัปปณิหิตสมาบัติ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ลัปปฌิหิตสมาบัติข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 354 

สุทธิกะ ญาณทัสสนะ 
วิชชา ๓ 

[๒๔๗] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าวิชชา ๓ แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... 
๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าวิชชา ๓ อยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าวิชชา ๓ ได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 
๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครันกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้วิชชา ๓ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญวิชชา ๓ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า วิชชา ๓ ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 355 

สุทธิกะ มรรคภาวนา 
สติปัฏฐาน 

[๒๔๘] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสติปัฏฐาน ๔ แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสติปัฏฐาน ๔ อยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าสติปัฏฐาน ๔ ได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้สติปัฏฐาน ๔ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญสติปัฏฐาน ๔ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 
๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า สติปัฏฐาน ๔ ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 356 

สัมมัปปธาน ๔ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสัมมัปปธาน ๔ แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 
๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสัมมัปปธาน ๔ อยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าสัมมัปปธาน ๔ ได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้สัมมัปปธาน ๔ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 
๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญส'มมัปปธาน ๔ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า สัมมัปปธาน ๔ ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 357 

อิทธิบาท ๔ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอิทธิบาท ๔ แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้ 

ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 

๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอิทธิบาท ๔ อยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้ 

ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 

๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอิทธิบาท ๔ ได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อิทธิบาท ๔ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญอิทธิบาท ๔ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 
๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า อิทธิบาท ๔ ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 
๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าวถูกใจ 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
อินทรีย์ ๕ 

[๒๔๙] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอินทรีย์ ๕ แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 358 

กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอินทรีย์ ๕ อยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอินทรีย์ ๕ ได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 
๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าว 
เท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า อินทรีย์ ๕ ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
พละ ๕ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าพละ ๕ แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง 
-.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 359 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าพละ ๕ อยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 
๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าพละ ๕ ได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้พละ ๕ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญพละ ๕ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า พละ ๕ ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
โพชฌงฅ์ ๗ 

[๒๕๐] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโพชฌงฅ์ ๗ แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโพชฌงฅ์ ๗ อยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 360 

กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้โพชฌงค์ ๗ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง¬ 
ดวามชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้โพชฌงค์ ๗ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 

ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 

๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญโพชฌงค์ ๗ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า โพชฌงฅ์ ๗ ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
อริยมรรคมีองค์ ๘ 

[๒๕๑] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้ 
ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์ ๘ อยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 361 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญอริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ ข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
สุทธิกะ อริยผล 
โสดาปัตติผล 

[๒๕๒] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโสดาปัตติผลแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโสดาปัตติผลอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 362 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าโสดาปัตติผลได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้โสดาปัตติผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญโสดาปัตติผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า โสดาปัตติผลข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
สกทาคามิผล 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสกทาคามิผลแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสกทาคามิผลอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้สกทาคามิผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าว 
เท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 363 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญสกทาคามิผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญสกทาคามิผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า สกทาคามิผลข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
อนาคามิผล 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนาคามิผลแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนาคามิผลอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอนาคามิผลได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อนาคามิผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 364 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญอนาคามิผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า อนาคามิผลข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
อรหัตตผล 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอรหัตตผลแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 
๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอรหัตตผลอยู่ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าอรหัตตผลได้แล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้อรหัตตผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญอรหัตตผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 365 

๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า อรหัตตผลข้าพเจ้าทำให้แจ้งแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
สุทธิกะ การละกิเลส 
สละราคะ 

[๒๕๓] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าสละแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าคายแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าพ้นแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าละแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าสลัดแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 366 

กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าเพิกแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
สละโทสะ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า โทสะข้าพเจ้าสละแล้ว -.. คายแล้ว .-. พ้นแล้ว ..- ละแล้ว -.. สลัด- 
แล้ว .-. เพิกแล้ว ... ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ 
๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง 
ต้องอาบัติปาราชิก 

สละโมหะ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า โมหะข้าพเจ้าสละแล้ว -.. คายแล้ว .-. พ้นแล้ว .-. ละแล้ว -.. สลัด- 
แล้ว .-. เพิกแล้ว ... ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ 
๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้อง 
อาบัติปาราชิก. 

สุทธิกะ ความเปิดจิต 
เปิดจากราคะ 

[๒๕๔] ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากราคะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 367 

กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
เปิดจากโทสะ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 
เปิดจากโมหะ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

สุทธิกะ จบ. 

ขัฌฑจักร 

ปฐมฌาน-ทุติยฌาน 

[๒๕๕] ๑. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็น 
ผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและทุติยฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... 
๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-ตติยฌาน 

๒. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้- 
ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและตติยฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... 
๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 368 

ปฐมฌาน-จตุตถฌาน 

๓. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและจตุตถฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง 
คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าว 
เท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง 
ต้องอาบัติปาราชิก. 

ปฐมฌาน-สุญญตริโมกข์ 

[๒๕๖] ๔. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ 
เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและสุญญตริโมกข์ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-อนิมิตตริโมกข์ 

๕. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตริโมกข์ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... 

๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-ลัปปณิหิตวิโมกข์ 

๖. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข์ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... 

๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

ปฐมฌาน-สุญญตสมาธิ 

[๒๕๗] ๗. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็น 
ผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 369 

๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-อนิมิตตสมาธิ 

๘. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... 

๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-ลัปปณิหิตสมาธิ 

๙. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... 

๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

ปฐมฌาน-สุญญตสมาบัติ 

[๒๕๘] ๑๐. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ 
เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 
๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบ 
ใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-อนิมิตตสมาบัติ 

๑๑. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... 

๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 370 

ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-ดัปปณิหิตสมาบัติ 

๑๒. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... 
๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-วิชชา ๓ 

[๒๕๙] ๑๓. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ 
เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและวิชชา ๓ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

ปฐมฌาน-สติปัฏฐาน ๔ 

[๒๖๐] ๑๔. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ 
เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและสติปัฏฐาน ๔ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 
๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-สัมมัปปธาน ๔ 

๑๕. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... 

๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 371 

ปฐมฌาน-อิทธิบาท ๔ 

๑๖. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ 
อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

ปฐมฌาน-อินทรีย์ ๕ 

[๒๖๑] ๑๗. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ 
ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและอินทรีย์ ๕ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... 
อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-พละ ๕ 

๑๘. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและพละ ๕ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง 
คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าว 
เท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง 
ต้องอาบัติปาราชิก. 

ปฐมฌาน-โพชฌงค์ ๗ 

[๒๖๒] ๑๙. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็น 
ผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและ'โพชฌงค์๗ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

ปฐมฌาน-อริยมรรคมีองค์ ๘ 

[๒๖๓] ๒๐. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ 
เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์ ๘ ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 372 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

ปฐมฌาน-โสดาปัตติผล 

[๒๖๔] ๒๑. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ 
เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและโสดาปัตติผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-สกทาคามิผล 

๒๒. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ 
ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและสกทาคามิผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าว 
แล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-อนาคามิผล 

๒๓. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ 
ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและอนาคามิผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... 
๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-อรหัตตผล 

๒๔. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและอรหัตตผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง 
คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าว 
เท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง 
ต้องอาบัติปาราชิก. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 373 

ปฐมฌาน-สละราคะ 

[๒๖๕] ๒๕. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ 
ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและราคะ ข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัด 
แล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ 
เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
แล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง 
ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-สละโทสะ 

๒๖. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและโทสะ ข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว 
เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว 
๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

ปฐมฌาน-สละโมหะ 

๒๗. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและโมหะ ข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว 
เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้น 
เธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว 
๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติ 
ปาราชิก 

ปฐมฌาน-เปิดจากราคะ 

[๒๖๖] ๒๘. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ 
เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและจิตของข้าพเจ้าเปิดจากราคะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 374 

ปฐมฌาน-เปิดจากโทสะ 

๒๙. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและจิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 
๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

ปฐมฌาน-เปิดจากโมหะ 

๓๐. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ 
ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานและจิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง 
-.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

ข้ณฑจักร จบ. 

พัทธจักร 

[๒๖๗] ๑. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็น 
ผู้ชำนาญ ทำให้แจ้งซึ่งทุติยฌานและตติยฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... 
๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

๒ ... ทุติยฌานและจตุตถฌาน -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๓ ... ทุติยฌานและสุญญตริโมกข์ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๔ ... ทุติยฌานและอนิมิตตริโมกข์ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๕ ... ทุติยฌานและอัปปฌิหิตวิโมกข์ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๖ -.. ทุติยฌานและสุญญตสมาธิ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๗ ... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาธิ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๘ ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ... ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 375 

๙ ... ทุติยฌานและสุญญตสมาบัติ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๐ ... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาบัติ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๑ ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๒ ... ทุติยฌานและวิชชา ๓ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๓ ... ทุติยฌานและสติปัฏฐาน ๔ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๔ ... ทุติยฌานและสัมมัปปธาน ๔ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๕ ... ทุติยฌานและอิทธิบาท ๔ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๖ ... ทุติยฌานและอินทรีย์ ๕ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๗ -.. ทุติยฌานและพละ ๕ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๘ ... ทุติยฌานและโพชฌงค์ ๗ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๙ -.. ทุติยฌานและอริยมรรคมีองค์ ๘ ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๐ ... ทุติยฌานและโสดาปัตติผล ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๑ ... ทุติยฌานและสกทาคามิผล ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๒ ... ทุติยฌานและอนาคามิผล ... ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๓ -.. ทุติยฌานและอรหัตผล -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๔ ... ทุติยฌานและราคะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว 
เพิกแล้ว ถอนแล้ว -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๕ ... ทุติยฌานและโทสะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว 
เพิกแล้ว ถอนแล้ว -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๖ ... ทุติยฌานและโมหะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว 
เพิกแล้ว ถอนแล้ว -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๗ -.. ทุติยฌานและจิตของข้าพเจ้าเปิดจากราคะ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 
๒๘ ... ทุติยฌานและชิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 
๒๙ ... ทุติยฌานและจิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ ... ต้องอาบัติปาราชิก 
๓๐ ... ทุติยฌานและปฐมฌาน -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

พัทธจักร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 376 

พัทธจักรเอกมูลกนัย ท่านตั้งอุตตริมนุสสธรรมข้อหนึ่งๆ เป็นมูลแล้ว เวียนไปโดยวิธีนี้ 
ท่านย่อไว้. 

พัทธจักร เอกมูลกนัย 

[๒๖๘] ๑. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว 
เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้-ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก 

๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งทุติยฌาน -.. 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๓ ภิกษุรู้อยู่ .-. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งตติยฌาน -.. 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. ชิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งจตุตถฌาน -.. 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. ชิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งสุญญต- 
ริโมกข์ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งอนิมิตต- 
ริโมกข์ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๗ ภิกษุรู้อยู่ ..- จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งดัปปฌิหิต- 
ริโมกข์ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๘ ภิกษุรู้อยู่ .-. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งสุญญตสมาธิ ... 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๙ ภิกษุรู้อยู่ .-. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งอนิมิตตสมาธิ ... 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๐ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว -.. ซึ่งอัปปฌิหิต- 
สมาธิ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 377 

๑๑ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว -.. ซึ่งสุญญด¬ 
ล'มาบต -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว .-. ซึ่งอนิมิตต- 
สมาบัติ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งอัปปณิหิต- 
สมาบัติ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งวิชชา ๓ ... 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งสติปัฏฐาน ๔ ... 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว -.. ซึ่งสัม- 
มัปปธาน ๔ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งอิทธิบาท ๔ ... 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งอินทรีย์ ๕ ... 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๑๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว -.. ซึ่งพละ ๕ ... 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๐ ภิกษุรู้อยู่ .-. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว .-. ซึ่งโพชฌงค์ ๗ -.. 
ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๑ ภิกษุรู้อยู่ .-. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว .-. ซึ่งอริยมรรค 
มีองค์ ๘ -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๒ ภิกษุรู้อยู่ ..- จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว .-. ซึ่งโสดา- 
ปัตติผล -.. ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๓ ภิกษุรู้อยู่ ..- จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว .-. ซึ่งสกทาคามิผล -.. 
ต้องอาบัติปาราชิก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 378 

๒๔ ภิกษุเอยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งอนาคามิผล -.. 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๕ ภิกษุเอยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และข้าพเจ้าเข้าแล้ว ..- ซึ่งอรหัตตผล -.. 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๖ ภิกษุเอยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และราคะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว .-. 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๗ ภิกษุเอยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และโทสะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ... 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๘ ภิกษุเอยู่ -.. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และโทสะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ... 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๒๙ ภิกษุเอยู่ .-. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และจิตของข้าพเจ้าเปิดจากราคะ -.. 

ต้องอาบัติปาราชิก 

๓๐ ภิกษุเอยู่ .-. จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ และจิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะ -.. 

ต้องอาบัติปาราชิก. 

พัทธจักร เอนกมูลกนัย 

มีอุตตริมนุสสธรรมข้อหนึ่งเป็นมูล ที่ท่านย่อไว้ จบ. 

[๒๖๙] พ้ท่ธจักร ทุมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ข้อเป็นมูลก็ดี ติมูลกนัย 
มีอุตตริมนุสสธรรม ๓ ข้อเป็นมูลก็ดี จตุมูลกนัย มีอุตตรมนุสสธรรม ๔ ข้อเป็นมูลก็ดี 
ปัญจมูลกนัย มีอุตตรมนุสสธรรม ๕ ข้อเป็นมูลก็ดี ฉมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๖ ข้อเป็น 
มูลก็ดี สัตตมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๗ ข้อเป็นมูลก็ดี อัฏฐมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม 
๘ ข้อเป็นมูลก็ดี นวมูลนัย มีอุตตรมนุสสธรรม ๙ ข้อเป็นมูลก็ดี ทสมูลกนัย มีอุตตริ- 
ม นุสสธรรม ๑๐ ข้อเป็นมูลก็ดี บัณฑิตพึงให้พิสดารเหมือนพัทธจักร เอกมูลกนัย ดังที่ให้พิสดาร 
แล้วนั้นเถิด. 

พัทธจักร สัพพมูลกนัย มีอุตตรมนุสสธรรมทุก'ข้อเป็นมูล ดังต่อไปนี้:- 
พัทธจักร สัพพมูลกนัย 

[๒๗๐] ภิกษุเอยู่ กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ 
เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน สุญญตริโมกข์ 
อนิมิตตริโมกข์ อัปปณิหิตวิโมกข์ สฌฌตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 379 

สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ วิชชา ๓ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล 
อนาคามิผล อรหัตตผล ราคะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว 
ถอนแล้ว โทสะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว 
โมหะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว จิตของ 
ข้าพเจ้าเปิดจากราคะ ชิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะ และจิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ 
๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ 
๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 
๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง ต้องอาบัติปาราชิก. 

พัทธจักร สัพพมูลกนัย จบ. 

สุทธิกวารกถา จบ. 

ข้ณฑจักร แห , งนิกเขปบท วัตถุนิสสารกะ 
[๒๗๑] ๑ ภิกษุรู้อยู่ ประสงค์จะกล่าวว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้ว ดังนี้แต่กล่าว 
เท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้วด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... 

๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าตติยฌานแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

๓ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าจตุตถฌานแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๔ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตริโมกข์แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตวิโมกข์แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตวิโมกข์แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 380 

๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาธิแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๘ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาธิแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตสมาธิแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๐ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาบัติแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๑ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาบัติแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๒ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตสมาบัติแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าวิชชา ๓ แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสติปัฏฐาน ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสัมมัปปธาน ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอิทธิบาท ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอินทรีย์ ๕ แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าพละ ๕ แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๙ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโพชฌงฅ์ ๗ แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 381 

๒๐ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว .-. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๑ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโสดาปัตติผลแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสกทาคามิผลแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนาคามิผลแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอรหัตตผลแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า โทสะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว 
ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , เข้าใจ 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า โมหะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว 
ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , เข้าใจ 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากราคะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๓๐ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

ข้ณฑขักร แห่งนึกเขปบท วัตถุนิสสารกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 382 

พัทธจักร เอกมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ 
มีอุตตริมนุสสธรรมข้อหนึ่งเป็นมูล 

[๒๗๒] ภิกษุรู้อยู่ ประสงค์จะกล่าวว่า ข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้ว ดังนี้แต่กล่าวเท็จว่า 
ข้าพเจ้าเข้าตติยฌานแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง 
คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าจตุตถฌานแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตริโมกข์แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตริโมกข์แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๕ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตวิโมกข์แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาธิแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาธิแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๘ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตสมาธิแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาบัติแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๑๐ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาบัติแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๑๑ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าลัปปฌิหิตสมาบัติแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 383 

๑๒ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าวิชชา ๓ แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสติปัฏฐาน ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสัมมัปปธาน ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอิทธิบาท ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอินทรีย์ ๕ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าพละ ๕ แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโพชฌงฅ์ ๗ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๐ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโสดาปัตติผลแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๑ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสกทาคามิผลแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๒ ภิกษุรู้อยู่ ..- แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนาคามิผลแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอรหัตตผลแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ 
ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 384 

๒๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า โทสะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว 
ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , 

เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า โมหะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากราคะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะ .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๓๐ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

พัทธจักร เอกมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ 
มีอุตตริมนุสสธรรมข้อหนึ่งเป็นมูล จบ. 

มูลแห่งพัทธจักรที่ท่านย่อไว้ 

[๒๗๓] ๑ ภิกษุรู้อยู่ ประสงค์จะกล่าวว่า ชิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ ดังนี้แต่กล่าว 
เท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง 
-.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจจัย 

๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๓ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าตติยฌานแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 385 

๔ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าจตุตถฌานแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๕ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตริโมกข์แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตริโมกข์แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตวิโมกข์แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๘ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาธิแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาธิแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๑๐ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตสมาธิแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๑๑ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาบัติแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๑๒ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาบัติแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๑๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าดัปปณิหิตสมาบัติแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๑๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าวิชชา ๓ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๑๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสติปัฏฐาน ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๑๖ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสัมมัปปธาน ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 386 

๑๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอิทธิบาท ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอินทรีย์ ๕ แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าพละ ๕ แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๐ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโพชฌงค์ ๗ แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๑ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโสดาปัตติผลแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสกทาคามิผลแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนาคามิผลแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอรหัตตผลแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๖ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย 

๒๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า โทสะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย 

๒๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า โมหะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 387 

๒๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากราคะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๓๐ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

พัทธจักร เอกมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ ที่ท่านย่อไว้ จบ. 

ข้ณฑจักรทุมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ 
มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ข้อเป็นมูล 

[๒๗๔] ๑ ภิกษุรู้อยู่ ประสงค์จะกล่าวว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและทุติยฌานแล้ว ดังนี้ 
แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและตติยฌานแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 
๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าว 
แล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและจตุตถฌานแล้ว -.. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๓ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตริโมกข์แล้ว .-. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๔ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอนิมิตตริโมกข์แล้ว ..- เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๕ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข์แล้ว ... 

เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตสมาธิแล้ว .-. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแล้ว .-. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๘ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิแล้ว -.. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 388 

๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตสมาบัติแล้ว -.. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๑๐ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติแล้ว -.. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๑๑ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติแล้ว ..- เมื่อ 
คนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๒ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและวิชชา ๓ แล้ว ..- เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสติปัฏฐาน ๔ แล้ว .-. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและส้มมัปปธาน ๔ แล้ว .-. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ แล้ว .-. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอินทรีย์ ๕ แล้ว .-. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและพละ ๕ แล้ว .-. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโพชฌงค์ ๗ แล้ว .-. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๙ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว -.. 

เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๐ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโสดาปัตติผลแล้ว .-. เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๑ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสกทาคามิผลแล้ว ..- เมื่อคนอื่น 
เข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 389 

๒๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอนาคามิผลแล้ว .-. เมื่อ 
คนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอรหัตตผลแล้ว -.. เมื่อ 
คนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌาน และราคะ ข้าพเจ้าสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌาน และโทสะ ข้าพเจ้าสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌาน และโมหะ ข้าพเจ้าสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌาน และจิตของข้าพเจ้าเปิดจาก 
ราคะ ... เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌาน และจิตของข้าพเจ้าเปิดจาก 
โทสะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
๒๙ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌาน และชิตของข้าพเจ้าเปิดจาก 
โมหะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

ข้ณฑขักร ทุมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ 
มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ข้อเป็นมูล จบ. 

พัทธจักร ทุมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ 

มีอุตตริมนุสธรรม ๒ ข้อเป็นมูล 

[๒๗๕] ๑ ภิกษุรู้อยู่ ประสงค์จะกล่าวว่า ข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานและตติยฌานแล้ว 
ดังนี้แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าจตุตถฌานแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 390 

แล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตริโมกข์แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๓ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตริโมกข์แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๔ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าดัปปณิหิต'วิโมกข์แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๕ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาธิแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาธิแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตสมาธิแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๘ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาบัติแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาบัติแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๐ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าดัปปฌิหิตสมาบัติแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๑ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าวิชชา ๓ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๒ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสติปัฏฐาน ๔ แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสัมมัปปธาน ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 391 

๑๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอิทธิบาท ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอินทรีย์ ๕ แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าพละ ๕ แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโพชฌงค์ ๗ แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๙ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโสดาปัตติผลแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๐ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสกทาคามิผลแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๑ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนาคามิผลแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๒ ภิกษุรู้อยู่ ..- แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอรหัตตผลแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย 

๒๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า โทสะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย 

๒๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า โมหะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 392 

๒๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากราคะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

พัทธจักร ทุมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ 
มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ข้อเป็นมูล จบ. 

พัทธจักร ทุมูลกนัย แห่งวัตถุนิสสารกะ 
ที่ท่านย่อไว้ 

[๒๗๖] ๑ ภิกษุรู้อยู่ ประสงค์จะกล่าวว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะ และจิตของ 
ข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ ดังนี้แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้วา- 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม , เข้าใจ 
ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าทุติยฌานแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๓ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าตติยฌานแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๔ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าจตุตถฌานแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๕ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตวิโมกข์แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 393 

๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตวิโมกข์แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตวิโมกข์แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๘ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาธิแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาธิแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๐ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอัปปณิหิตสมาธิแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๑ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสุญญตสมาบัติแล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๒ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนิมิตตสมาบัติแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าดัปปณิหิตสมาบัติแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าวิชชา ๓ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสติปัฏฐาน ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๖ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสัมมัปปธาน ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอิทธิบาท ๔ แล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๑๘ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอินทรีย์ ๕ แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 394 

๑๙ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าพละ ๕ แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

๒๐ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโพชฌงค์ ๗ แล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๑ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ..- เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๒ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าโสดาปัตติผลแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๓ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าสกทาคามิผลแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๔ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอนาคามิผลแล้ว -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๕ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า ข้าพเจ้าเข้าอรหัตตผลแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

๒๖ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า ราคะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย 

๒๗ ภิกษุรู้อยู่ -.. แต่กล่าวเท็จว่า โทสะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย 

๒๘ ภิกษุรู้อยู่ ..- แต่กล่าวเท็จว่า โมหะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย 

๒๙ ภิกษุรู้อยู่ .-. แต่กล่าวเท็จว่า จิตของข้าพเจ้าเปิดจากราคะ -.. เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้อง 
อาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

พัทธจักร ทุมูลกนัย มีอุตตริมนุสสธรรม ๒ ข้อเป็นมูล 
แห่งวัตถุนิสสารกะ ที่ท่านย่อไว้ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 395 

[๒๗๗] พัทธจักรแห่งวัตถุนิสสารกะ มีอุตตริมนุสสธรรม ๓ ข้อเป็นมูลก็ดี มีอุตตริ 
มนุสสธรรม ๔ ข้อเป็นมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๕ ข้อเป็นมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๖ ข้อ 
เป็นมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๗ ข้อเป็นมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๘ ข้อเป็นมูลก็ดี 
มีอุตตริมนุสสธรรม ๙ ข้อเป็นมูลก็ดี มีอุตตริมนุสสธรรม ๑๐ ข้อเป็นมูลก็ดี บัณฑิตพึงทำ 
ให้เหมือนพัทธจักร แม้มีอุตตริมนุสสธรรมข้อหนึ่งๆ เป็นมูล แห่งนึกเขปบททั้งหลายที่กล่าว 
ไว้แล้วฉะนั้น พึงให้พิสดารเหมือนพัทธจักร มีอุตตริมนุสสธรรมข้อหนึ่งเป็นมูล ที่ท่านให้ 
พิสดารแล้วนั้นเถิด. 

พัทธจักร สัพพมูลกนัย 
มีอุตตริมนุสสธรรมทุกข้อเป็นมูล ลังนี้:- 
[๒๗๘] ภิกษุรู้อยู่ ประสงค์จะกล่าวว่า ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน สุญญตริโมกข์ อนิมิตตริโมกข์ อัปปฌิหิตวิโมกข์ สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ 
อัปปฌิหิตสมาธิ สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ วิชชา ๓ สติปัฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงฅ์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ โสดาปัตติผล 
สกทาคามิผล อนาคามิผลและอรหัตตผลแล้ว ราคะ ข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว 
ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว โทสะ ข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว 
สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว โมหะข้าพเจ้าสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว 
เพิกแล้ว ถอนแล้ว จิตของข้าพเจ้าเปิดจากราคะ ชิตของข้าพเจ้าเปิดจากโทสะ และจิตของ 
ข้าพเจ้าเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ 
๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่ากล่าว 
เท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความ 
จริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติปาราชิก เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย. 

พัทธจักร สัพพมูลกนัย จบ. 

จักรเปยยาลแห่งวัตถุนิสสารกะ จบ. 

วัตตุกามวารกถา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 396 

ปัจจยปฏิสังยุตวารกถา เปยยาล ๑๕ หมวด 
ปัจจัตตวจนวาร ๕ หมวด 

[๒๗๙] ๑. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้-ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว 
เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน -.. สุญญตริโมกข์ 
... อนิมิตตริโมกข์ ... ลัปปณิหิตวิโมกข์ ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปฌิหิตสมาธิ 
-.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. ลัปปณิหิตสมาบัติ -.. วิชชา ๓ -.. สติปัฏฐาน ๔ -.. 

สัมมัปปธาน ๔ -.. อิทธิบาท ๔ -.. อินทรีย์ ๕ -.. พละ ๕ -.. โพชฌงฅ์ ๗ -.. อริยมรรคมีองค์ ๘ 
-.. โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล -.. อนาคามิผล -.. อรหัตตผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 
๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน ราคะ ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว 
ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โทสะ ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว 
ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โมหะ ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว 
ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัป็จัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 397 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน จิตของภิกษุนั้นเปิดจากราคะ -.. 

จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 
๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้-ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว 
เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร -.. 

ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้-ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

[๒๘๐] ๒. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดนุ่งห่มจีวรของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว 
เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน -.. สุญญตริโมกข์ 
.-. อนิมิตตริโมกข์ -.. อัปปณิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตตสมาธิ -.. ลัปปณิหิตสมาธิ 
-.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. อัปปฌิหิตสมาบัติ -.. วิชชา ๓ -.. สติปัฏฐาน ๔ -.. 

สัมมัปปธาน ๔ -.. อิทธิบาท ๔ -.. อินทรีย์ ๕ -.. พละ ๕ -.. โพชฌงค์ ๗ -.. อริยมรรคมีองค์ ๘ -.. 
โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล -.. อนาคามิผล ... อรหัตตผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็ร้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถกใจ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 398 

๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดนุ่งห่มจีวรของท่าน ราคะ ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว 
ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โทสะ ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว 
ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โมหะ ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว 
ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้-ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดนุ่งห่มจีวรของท่าน จิตของภิกษุนั้นเปิดจากราคะ ... ชิต 
ของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดนุ่งห่มจีวรของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว 
เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร -.. 

ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร -.. ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 
๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ 

๓. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็ร้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถกใจ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 399 

๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน -.. 

สุญญตริโมกข์ -.. อนิมิตตริโมกข์ -.. ดัปปณิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตตสมาธิ ... 

อัปปฌิหิตสมาธิ -.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. ดัปปฌิหิตสมาบัติ -.. วิชชา ๓ ... 

สติปัฏฐาน ๔ .-. สัมมัปปธาน ๔ -.. อิทธิบาท ๔ -.. อินทรีย์ ๕ ... พละ ๕ -.. โพชฌงฅ์ ๗ -.. อริยมรรคมี 
องค์ ๘ -.. โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อ 
เขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของท่าน ราคะ ภิกษุนันสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โทสะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โมหะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของท่าน จิตของภิกษุนั้นเปิดจากราคะ 
... จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. ชิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 400 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌานใน 
สุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร -.. ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 
๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

๔. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดใช้สอยเสนาสนะของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดใช้สอยเสนาสนะของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน -.. 

สุญญตริโมกข์ -.. อนิมิตตริโมกข์ -.. ลัปปณิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตตสมาธิ ... 

อัปปฌิหิตสมาธิ -.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. ลัปปฌิหิตสมาบัติ -.. วิชชา ๓ -.. 

สติปัฏฐาน ๔ .-. สัมมัปปธาน ๔ -.. อิทธิบาท ๔ -.. อินทรีย์ ๕ ... พละ ๕ -.. โพชฌงค์ ๗ -.. 
อริยมรรคมีองค์ ๘ -.. โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล -.. อนาคามิผล -.. อรหัตตผล ด้วยอาการ 
๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ 
๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 
๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดใช้สอยเสนาสนะของท่าน ราคะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โทสะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โมหะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 401 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดใช้สอยเสนาสนะของท่าน จิตของภิกษุนั้นเปิดจากราคะ 
... จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 
๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดใช้สอยเสนาสนะของท่าน ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌานใน 
สุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

๕. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ของท่าน 
ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ด้วย 
อาการ๓อย่าง...๔อย่าง -.. ๕อย่าง -.. ๖อย่าง -.. ๗อย่างคือ๑เบื้องต้นเธอรู้ว่าจัก 
กล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพราง 
ความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ของท่าน ภิกษุ 
นั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน 
-.. จตตถฌาน -.. สฌฌตวิโมกข์ -.. อนิมิตตริโมกข์ -.. อัปปณิหิตวิโมกข์ -.. สฌฌตสมาธิ -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 402 

อนิมิตตสมาธิ ... ดัปปณิหิตสมาธิ -.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. อัปปณิหิตสมาบัติ 
... วิชชา ๓ -.. สติปัฏฐาน ๔ -.. สัมมัปปธาน ๔ -.. อิทธิบาท ๔ -.. อินทรีย์ ๕ -.. พละ ๕... 

โพชฌงค์๗ -.. อริยมรรคมีองค์๘ -.. โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล -.. อนาคามิผล -.. อรหัตตผล 
ด้วยอาการ๓อย่าง -.. ๔อย่าง ... ๕อย่าง -.. ๖อย่าง ... ๗อย่างคือ๑เบื้องต้นเธอรู้ว่า 
จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 
๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ของท่าน ราคะ 
ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว -.. โทสะ 
ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว -.. โมหะ 
ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ 
๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ 
๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 
๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ของท่าน จิตของ 
ภิกษุนั้นเปิดจากราคะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วย 
อาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชัก 
กล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพราง 
ความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติถุลลัป็จัย เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ของท่าน ภิกษุ 
นั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร 
-.. ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ด้วยอาการ 
๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ 
๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 403 

๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

ปัจจัตตวจนวาร จบ. 


กรณวจนวาร ๕ หมวด 

๑. ภิกษุเอยู่ กล่าวเท็จว่า วิหารของท่านอันภิกษุใดอาศัยแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า วิหารของท่านอันภิกษุใดอาศัยแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน -.. สุญญตริโมกข์ 
-.. อนิมิตตริโมกข์ -.. อัปปฌิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตตสมาธิ -.. อัปปณิหิตสมาธิ 
-.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. อัปปณิหิตสมาบัติ -.. วิชชา ๓ -.. สติปัฏฐาน ๔ -.. 

สัมมัปปธาน๔ -.. อิทธิบาท๔ -.. อินทรีย์ ๕ ... พละ๕ ... โพชฌงฅ์ ๗ -.. อริยมรรคมีองค์ ๘ 
...โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตตผลด้วยอาการ๓อย่าง...๔อย่าง... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า วิหารของท่านอันภิกษุใดอาศัยแล้ว ราคะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. โทสะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว -.. โมหะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 404 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า วิหารของท่านอันภิกษุใดอาศัยแล้ว จิตของภิกษุนั้นเปิดจากราคะ 
... จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า วิหารของท่านอันภิกษุใดอาศัยแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌานใน 
สุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. 
๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าว 
แล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒.ภิกษุรู้อยู่กล่าวเท็จว่าจีวรของท่านอันภิกษุใดใช้สอยแล้วภิกษุนั้นเข้าแล้วเข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่กล่าวเท็จว่าจีวรของท่านอันภิกษุใดใช้สอยแล้วภิกษุนั้นเข้าแล้วเข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน -.. 

สุญญตริโมกข์ -.. อนิมิตตริโมกข์ -.. อัปปฌิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตตสมาธิ... 

อัปปณิหิตสมาธิ -.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. อัปปฌิหิตสมาบัติ -.. วิชชา ๓ -.. 

สติปัฏฐาน๔ -.. สัมมัปปธาน๔ -.. อิทธิบาท๔ -.. อินทรีย์ ๕... พละ๕ ... โพชฌงค์ ๗ -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 405 

อริยมรรคมีองค์ ๘... โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล -.. อนาคามิผล ... อรหัตตผล ด้วยอาการ 
๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ 
๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 
๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่กล่าวเท็จว่าจีวรของท่านอันภิกษุใดใช้สอยแล้วราคะภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โทสะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. โมหะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า จีวรของท่านอันภิกษุใดใช้สอยแล้ว จิตของภิกษุนั้นเปิดจากราคะ 
... จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะด้วยอาการ๓อย่าง ... ๔อย่าง... 
๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฎ 

ภิกษุรู้อยู่กล่าวเท็จว่าจีวรของท่านอันภิกษุใดใช้สอยแล้วภิกษุนั้นเข้าแล้วเข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌานใน 
สุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคารด้วยอาการ๓อย่าง... 

๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฎ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 406 

๓. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า บิณฑบาตของท่านอันภิกษุใดบริโภคแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว 
เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า บิณฑบาตของท่านอันภิกษุใดบริโภคแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้วเป็นผู้ได้เป็นผู้ชำนาญท่าให้แจ้งซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน... 

สุญญตริโมกข์ -.. อนิมิตตริโมกข์ -.. อัปปฌิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตตสมาธิ ... 
อัปปณิหิตสมาธิ -.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. อัปปณิหิตสมาบัติ -.. วิชชา ๓ -.. 

สติปัฏฐาน ๔... สัมมัปปธาน ๔... อิทธิบาท๔ ...อินทรีย์๕ ... พละ๕ ... โพชฌงค์๗ -.. 
อริยมรรคมีองค์๘ ... โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล ... อนาคามิผล -.. อรหัตตผล ด้วยอาการ 
๓อย่าง ... ๔อย่าง ... ๕อย่าง ... ๖อย่าง ... ๗อย่างคือ๑เบื้องต้นเธอรู้ว่าชักกล่าวเท็จ 
๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 
๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า บิณฑบาตของท่านอันภิกษุใดบริโภคแล้ว ราคะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. โทสะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. โมหะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจขัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า บิณฑบาตของท่านอันภิกษุใดบริโภคแล้ว จิตของภิกษุนั้นเปิด 
จากราคะ -.. ชิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 
๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 407 

กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า บิณฑบาตของท่านอันภิกษุใดบริโภคแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌานใน 
สุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย เมื่อเขา 
ไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฎ 

๔. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า เสนาสนะของท่านอันภิกษุใดใช้สอยแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว 
เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฎ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า เสนาสนะของท่านอันภิกษุใดใช้สอยแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน -.. 

สุญญตริโมกข์ -.. อนิมิตตริโมกข์ -.. อัปปฌิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตตสมาธิ ... 
อัปปณิหิตสมาธิ -.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. อัปปฌิหิตสมาบัติ -.. วิชชา ๓ ... 

สติปัฏฐาน๔ -.. สัมมัปปธาน๔ -.. อิทธิบาท๔ -.. อินทรีย์ ๕ ... พละ๕ -.. โพชฌงค์ ๗ -.. 
อริยมรรคมี 

องค์๘ -.. โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล -.. อนาคามิผล ... อรหัตตผลด้วยอาการ๓อย่าง... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฎ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 408 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า เสนาสนะของท่านอันภิกษุใดใช้สอยแล้ว ราคะ ภิกษุนั้นสละ 
แล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว -.. โทสะ ภิกษุนั้นสละ 
แล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว -.. โมหะ ภิกษุนั้นสละ 
แล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเช้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขา 
ไม่เช้าใจ ต้องอาบัติทุกกฎ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า เสนาสนะของท่านอันภิกษุใดใช้สอยแล้ว จิตของภิกษุนั้นเปิด 
จากราคะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. ชิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 
๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเช้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เมื่อเขาไม่เช้าใจ ต้องอาบัติทุกกฎ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า เสนาสนะของท่านอันภิกษุใดใช้สอยแล้ว ภิกษุนั้นเช้าแล้ว 
เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติย- 
ฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ด้วยอาการ ๓ 
อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลัง 
กล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฎ 

๕. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า เครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ของท่านอันภิกษุใด 
บริโภคแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน 
ด้วยอาการ๓อย่าง...๔อย่าง ... ๕อย่าง ... ๖อย่าง ... ๗อย่างคือ๑เบื้องต้นเธอรู้ว่า 
ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพราง 
ความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติถุลลัจชัย เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฎ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 409 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า เครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ของท่านอันภิกษุใดบริโภคแล้ว 
ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. 

จตุตถฌาน -.. สุญญตวิโมกข์ -.. อนิมิตตริโมกข์ -.. อัปปณิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตต- 
สมาธิ -.. อัปปฌิหิตสมาธิ -.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. อัปปณิหิตสมาบัติ -.. วิชชา ๓ 
-.. สติปัฏฐาน ๔ -.. สัมมัปปธาน ๔ -.. อิทธิบาท ๔ -.. อินทรีย์ ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค์ ๗ 
... อริยมรรคมีองค์๘ -.. โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล ...อนาคามิผล -.. อรหัตตผลด้วยอาการ 
๓อย่าง ... ๔อย่าง ... ๕อย่าง -.. ๖อย่าง -.. ๗อย่างคือ๑เบื้องต้นเธอรู้ว่าจักกล่าวเท็จ 
๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 
๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า เครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ของท่านอันภิกษุใดบริโภคแล้ว 
ราคะ ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ... 

โทสะ ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ... 

โมหะ ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วย 
อาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าว 
เท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 
๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า เครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ของท่านอันภิกษุใดบริโภคแล้ว 
จิตของภิกษุนั้นเปิดจากราคะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ 
ด้วยอาการ๓อย่าง -.. ๔อย่าง...๕อย่าง ... ๖อย่าง ... ๗อย่าง คือ๑เบื้องต้นเธอรู้ว่า 
จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพราง 
ความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ 
ต้องอาบัติถุลลัจชัย เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า เครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ของท่านอันภิกษุใดบริโภคแล้ว 
ภิกษนั้นเข้าแล้ว เข้าอย่ เข้าได้แล้ว เป็นผ้ได้ เป็นผ้ชำนาฌ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปซมฌานในสฌฌาคาร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 410 

...ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคารด้วย 
อาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าว 
เท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 
๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อุปโยควจนวาร ๕ หมวด 

๑. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายวิหารแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว 
เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายวิหารแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน -.. 

สุญญตริโมกข์ -.. อนิมิตตริโมกข์ -.. อัปปฌิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตตสมาธิ ... 
อัปปณิหิตสมาธิ -.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. ลัปปฌิหิตสมาบัติ -.. วิชชา ๓ ... 
สติปัฏฐาน๔ -.. สัมมัปปธาน๔ -.. อิทธิบาท๔ -.. อินทรีย์ ๕ ... พละ๕ -.. โพชฌงค์ ๗ -.. 
อริยมรรคมีองค์ ๘ -.. โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล -.. อนาคามิผล -.. อรหัตตผล ด้วยอาการ 
๓อย่าง ... ๔อย่าง ... ๕อย่าง -.. ๖อย่าง -.. ๗อย่างคือ๑เบื้องต้นเธอรู้ว่าจักกล่าวเท็จ 
๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 
๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายวิหารแล้ว ราคะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. โทสะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว .-. โมหะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 411 

กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายวิหารแล้ว จิตของภิกษุนั้นเปิดจาก 
ราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะด้วยอาการ๓อย่าง... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายวิหารแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌานใน 
สุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความ 
ถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อ 
เขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

๒. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายจีวรแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 
๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายจีวรแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน -.. สุญญต¬ 
ริโมกข์ -.. อนิมิตตริโมกข์ -.. ลัปปณิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตตสมาธิ -.. ลัปปณิหิตสมาธิ ... 
สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ...ลัปปณิหิตสมาบัติ ...วิชชา๓ ...สติ ปัฏฐาน ๔... สัมมัปปธาน 

...อิทธิบาท๔ ...อินทรีย์ ๕... พละ๕ -.. โพชฌงค์๗ ...อริยมรรคมีองค์๘ -.. โสดาปัตติผล... 
สกทาคามิผล -.. อนาคามิผล -.. อรหัตตผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ 
อย่าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 412 

คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้'ว่า 

กล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง 

เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายจีวรแล้ว ราคะ ภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โทสะ ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว 
ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โมหะ ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว 
ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... 

๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายจีวรแล้ว จิตของภิกษุนั้นเปิดจาก 
ราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายจีวรแล้ว จิตของภิกษุนั้นเปิดจากราคะ 
... จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ ... จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 
... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าว 
เท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายจีวรแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ 
เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌานใน 
สุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง 

๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 413 

๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 
๓. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายบิณฑบาตแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว 
เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... 

๕ อย่าง ... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าว 
เท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพราง 
ความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายบิณฑบาตแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว 
เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ท่าให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน -.. 

สุญญตริโมกข์ -.. อนิมิตตริโมกข์ -.. ลัปปณิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตตสมาธิ -.. อัปปฌิ- 
หิตสมาธิ -.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. ลัปปณิหิตสมาบัติ -.. วิชชา ๓ -.. สติปัฏฐาน ๔ 
สัมมัปปธาน ๔ -.. อิทธิบาท ๔ -.. อินทรีย์ ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงฅ์ ๗ -.. อริยมรรคมีองค์ ๘ -.. โสดา 
ปัตติผล 

สกทาคามิผล -.. อนาคามิผล -.. อรหัตตถผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง 
๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ 
ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายบิณฑบาตแล้ว ราคะภิกษุนั้นสละแล้ว 
คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โทสะภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว 
ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โมหะภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อย 
แล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง ... 

๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว 
ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพราง 
ความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายบิณฑบาตแล้ว จิตของภิกษุนั้นเปิด 
จากราคะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 414 

ก็!ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็!ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุ!อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายบิณฑบาตแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว 
เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌานใน 
สุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ด้วยอาการ ๓ อย่าง... 

๔ อย่าง... ๕ อย่าง... ๖ อย่าง... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอ!ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็!ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็!ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

๔. ภิกษุ!อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายเสนาสนะแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว 
เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานด้วยอาการ ๓ อย่าง... ๔ อย่าง... 

๕ อย่าง... ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอ!ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็!ว่ากล่าวเท็จ 
๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็!ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความ 
ชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ 

ภิกษุ!อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายเสนาสนะแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว 
เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. จตุตถฌาน -.. 

สุญญตริโมกข์ -.. อนิมิตตริโมกข์ -.. ลัปปฌิหิตวิโมกข์ -.. สุญญตสมาธิ -.. อนิมิตตสมาธิ -.. อัปปฌิ- 
หิตสมาธิ...สุญญตสมาบัติ...อนิมิตตสมาบัติ -.. อัปปณิหิตสมาบัติ ...วิชชา ๓... สติปัฏฐาน ๔... 
สัมมัปปธาน ๔ -.. อิทธิบาท ๔ -.. อินทรีย์ ๕ -.. พละ ๕ -.. โพชฌงฅ์ ๗ -.. อริยมรรคมีองค์ ๘ -.. โสดา 
ปัตติผล -.. สกทาคามิผล -.. อนาคามิผล -.. อรหัตตผล ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง... ๕ อย่าง... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอ!ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็!ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็!ว่า กล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ ๖ อำพรางความ 
ถูกใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุ!อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายเสนาสนะแล้ว ราคะภิกษุนั้นสละ 
แล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว -.. โทสะภิกษุนั้นสละแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 415 

คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ..- โมหะภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว 
ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... 

๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้น 
กล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ 
๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจชัย เมื่อเขาไม , เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายเสนาสนะแล้ว จิตของภิกษุนั้นเปิดจาก 
ราคะ ... จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะ ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายเสนาสนะแล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว 
เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌาน 
ในสุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 
๔ อย่าง ... ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่า 
กล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความถูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

๕. ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายเครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุ 
ไข้แล้ว ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌาน 
ด้วยอาการ ๓ อย่าง -.. ๔ อย่าง -.. ๕ อย่าง -.. ๖ อย่าง -.. ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าว 
เท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 
๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายเครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้แล้ว 
ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งทุติยฌาน -.. ตติยฌาน -.. 
...จตตถฌาน...สฌฌตวิโมกข์ ...อนิมิตตริโมกข์ ...อปปฌิหิตวิโมกข์ ...ส ฌฌตสมาธิ -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 416 

อนิมิตตสมาธิ ... ดัปปณิหิตสมาธิ -.. สุญญตสมาบัติ -.. อนิมิตตสมาบัติ -.. อัปปฌิหิตสมาบัติ ... 
วิชชา๓ ...สติ ปัฏฐาน๔ -.. สัมมัปปธาน๔ ...อิทธิบาท๔ ...อินทรีย์ ๕... พละ๕ ...โพชฌงฅ์ 
๗... อริยมรรคมีองค์๘ ...โสดาปัตติผล -.. สกทาคามิผล ...อนาคามิผล ...อรหัตตผลด้วยอาการ 
๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า จักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายเครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้แล้ว 
ราคะภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว -.. โทสะ 
ภิกษุนั้นสละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว -.. โมหะภิกษุนั้น 
สละแล้ว คายแล้ว ปล่อยแล้ว ละแล้ว สลัดแล้ว เพิกแล้ว ถอนแล้ว ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... 

๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ กำลังกล่าว 
ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพรางความลูกใจ 
๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่ 
เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายเครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้แล้ว 
จิตของภิกษุนั้นเปิดจากราคะ...จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโทสะ -.. จิตของภิกษุนั้นเปิดจากโมหะด้วย 
อาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าวเท็จ ๒ 
กำลังกล่าว ก็รู้'ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็รู้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น ๕ อำพราง 
ความลูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุรู้อยู่ กล่าวเท็จว่า ท่านอาศัยภิกษุใด ได้ถวายเครื่องยาอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้แล้ว 
ภิกษุนั้นเข้าแล้ว เข้าอยู่ เข้าได้แล้ว เป็นผู้ได้ เป็นผู้ชำนาญ ทำให้แจ้ง ซึ่งปฐมฌานใน 
สุญญาคาร -.. ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งตติยฌานในสุญญาคาร -.. ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร 
ด้วยอาการ ๓ อย่าง ... ๔ อย่าง ... ๕ อย่าง ... ๖ อย่าง ... ๗ อย่าง คือ ๑ เบื้องต้นเธอรู้ว่า ชักกล่าว 
เท็จ ๒ กำลังกล่าว ก็ร้ว่ากล่าวเท็จ ๓ ครั้นกล่าวแล้ว ก็ร้ว่ากล่าวเท็จแล้ว ๔ อำพรางความเห็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 417 

๕ อำพรางความถูกใจ ๖ อำพรางความชอบใจ ๗ อำพรางความจริง เมื่อคนอื่นเข้าใจ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจจัย เมื่อเขาไม่เข้าใจ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เปยยาล ๑๕ หมวด จบ. 

ปัจจัยปฏิสังยุตวารกถา จบ. 

อนาปัตติวาร 

[๒๘๑] ภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ ๑ ภิกษุไม , ประสงค์จะกล่าวอวด ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ 
มีจิตฟ้งซ่าน ๑ ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไม , ต้องอาบัติ. 

รินึตวัตถุ 
อุทานคาถา 

[๒๘๒] เรื่องสำคัญว่าได้บรรลุมรรคผล.๑ เรื่อง 

เรื่องอยู่ป่า.๑ เรื่อง เรื่องเที่ยวบิณฑบาต.๑ เรื่อง 

เรื่องอุปัชฌายะ.๒ เรื่อง เรื่องอิริยาบถ.๔ เรื่อง 

เรื่องละสัญโญชน์.๑ เรื่อง เรื่องธรรมในที่ลับ.๑ เรื่อง 

เรื่องวิหาร.๑ เรื่อง เรื่องบำรุง.๑ เรื่อง 

เรื่องทำไม่ยาก.๑ เรื่อง เรื่องความเพียร.๑ เรื่อง 

เรื่องไม่กลัวความตาย.๑ เรื่อง เรื่องความเสียหาย.๑ เรื่อง 

เรื่องความประกอบชอบ.๑ เรื่อง เรื่องปรารภความเพียร.๑ เรื่อง 

เรื่องประกอบความเพียร.๑ เรื่อง เรื่องอดกลั้นเวทนา.๒ เรื่อง 

เรื่องพราหมณ์.๕ เรื่อง เรื่องพยากรณ์มรรคผล.๓ เรื่อง 

เรื่องครองเรือน.๑ เรื่อง เรื่องห้ามกาม.๑ เรื่อง 

เรื่องยินดี.๑ เรื่อง เรื่องหลีกไป.๑ เรื่อง 

อัฏฐิสังขลิกเปรต เคยเป็นนายโคฆาต.๑ เรื่อง 

มังสเปสิเปรต เคยเป็นนายโคฆาต.๑ เรื่อง 

มังสปิฌฑเปรต เคยเป็นพรานนก.๑ เรื่อง 

นิจฉริเปรต เคยเป็นคนฆ่าแกะ 


๑ เรื่อง 






























พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 418 

อสิโลมเปรต เคยเป็นคนฆ่าสุกร.๑ เรื่อง 

สัตติโลมเปรต เคยเป็นพรานเนื้อ.๑ เรื่อง 

อุสุโลมเปรต เคยเป็นนายเพชฌฆาต.๑ เรื่อง 

สูจิโลมเปรต เคยเป็นนายสารถี.๑ เรื่อง 

สูจกเปรต เคยเป็นคนส่อเสียด.๑ เรื่อง 

กุมภัณฑเปรต เคยเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้าน.๑ เรื่อง 

คูถนิมุคคเปรต เคยเป็นชู้กับภรรยาเขา.๑ เรื่อง 

คูถขาทิเปรต เคยเป็นพราหมณ์ชั่วช้า.๑ เรื่อง 

นิจฉวิตถีเปรต เคยเป็นหญิงนอกใจผัว.๑ เรื่อง 

มังคุลิตถีเปรต เคยเป็นหญิงแม่มด.๑ เรื่อง 

โอกิลินีเปรต เคยเป็นหญิงขี้หึงเอาไฟครอกหญิงร่วมสามี.๑ เรื่อง 

อสึสกพันธเปรต เคยเป็นนายโจรเพชฌฆาต.๑ เรื่อง 

เรื่องภิกษุเปรต.๑ เรื่อง เรื่องภิกษุณีเปรต.๑ เรื่อง 

เรื่องสิกขมานาเปรต.๑ เรื่อง เรื่องสามเณรเปรต.๑ เรื่อง 

เรื่องสามเณรีเปรต.๑ เรื่อง ซึ่งในครั้งศาสนาพระพุทธกัสสปเธอเหล่านั้นบวชแล้ว 

ได้ทำกรรมลามกไว้ เรื่องแม่นั้าตโปทา ๑ เรื่อง เรื่องรบ ณ กรุงราชคฤห์ ๑ เรื่อง เรื่องช้างลงนั้า 
๑ เรื่อง เรื่องพระโสภิตะอรหันต์ ระลึกชาติได้ ๕๐๐ กัล์ป ๑ เรื่อง. 

เรื่องสำคัญว่าได้บรรลุ 

[๒๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอวดอ้างคุณวิเศษด้วยสำคัญว่าได้บรรลุแล้วมี 
ความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไร้แล้ว เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ ไม่ต้องอาบัติเพราะสำคัญ 
ว่าได้บรรลุ. 

เรื่องอยู่ป่า 

[๒๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ป่าด้วยตั้งใจว่าคนจักยกย่องเราด้วยริธีนื้คน 
ยกย่องภิกษุนั้นแล้ว เธอมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไม , พึงอยู่ป่าด้วยตั้งใจเช่นนั้น ภิกษุใด 
อยู่ด้วยตั้งใจเช่นนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ. 




















พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 419 

เรื่องเที่ยวบิณฑบาต 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตด้วยตั้งใจว่า คนจักยกย่องเราด้วย'วิธีนี้ 
คนยกย่องภิกษุนั้นแล้ว เธอมีความรังเกียจว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้ว เราต้อง 
อาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไม , พึงเที่ยวบิณฑบาตด้วยตั้งใจเช่นนั้น 
ภิกษุใดเที่ยวบิณฑบาตด้วยตั้งใจเช่นนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องอุปัชฌายะ ๒ เรื่อง 

[๒๘๕] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งว่า อาวุโส 
พวกภิกษุสิทธิริหาริกของพระอุปัชฌายะของพวกเรา ล้วนเป็นพระอรหันต์ แล้วมีความรังเกียจ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกะภิกษุอีกรูปหนึ่งว่า อาวุโส พวกภิกษุอัน 
เตวาสิกของพระอุปัชฌายะของพวกเรา ล้วนเป็นผู้มีฤทธิมาก มีอานุภาพมาก แล้วมีความรังเกียจ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องอิริยาบถ ๔ เรื่อง 

[๒๘๖] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเดินจงกรมอยู่ด้วยตั้งใจว่า คนจักยกย่อง 
เราด้วยวิธีนี้คนยกย่องภิกษุนั้นแล้ว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไม , พึงเดิน 
จงกรมด้วยตั้งใจเช่นนั้น ภิกษุใดเดินจงกรมด้วยตั้งใจเช่นนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งยืนอยู่ด้วยตั้งใจว่า คนจักยกย่องเราด้วยริขีนี้คน 
ยกย่องภิกษุนั้นแล้ว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไม่พึงยืนด้วยตั้งใจเช่นนั้น 
ภิกษุใดยืนด้วยตั้งใจเช่นนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 420 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งนั่งอยู่ด้วยตั้งใจว่า คนจักยกย่องเราด้วยวิธีนี้คน 
ยกย่องภิกษุนั้นแล้ว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไม่พึงนึ่งด้วยตั้งใจเช่นนั้น 
ภิกษุใดนึ่งด้วยตั้งใจเช่นนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ. 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งนอนอยู่ด้วยตั้งใจว่า คนชักยกย่องเราด้วยริขีนี้คน 
ยกย่องภิกษุนั้นแล้ว เธอมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่าดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก ภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุไม , พึงนอนด้วยตั้งใจเช่นนั้น 
ภิกษุใดนอนด้วยตั้งใจเช่นนั้น ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องละสัญโญชน์ 

[๒๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพูดอวดอุตตริมนุสสธรรมแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่ง 
แม้ภิกษุนั้นก็กล่าวอวดอย่างนี้ว่า อาวุโส แม้ผมก็ละสัญโญชน์ได้ แล้วมีความรังเกียจ จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 


เรื่องธรรมในที่ลับ 

[๒๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในที่ลับ พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม ภิกษุ 
ผู้!จิต 1 ของบุคคลอื่น ตักเตือนเธอว่า อาวุโส คุณอย่าได้พูดเช่นนั้น เพราะธรรมเช่นนั้น 
ไม่มีแก่คุณ ภิกษุนั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 


ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุอีกรูปหนึ่งอยู่ในที่ลับ พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม เทพดาตักเตือน 
เธอว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า พระคุณเจ้าอย่าได้พูดเช่นนั้น เพราะธรรมนั้นไม่มีแก , พระคุณเจ้า ภิกษุ 
นั้นมีความรังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 


เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องวิหาร 

[๒๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพูดกะอุบาสกคนหนึ่งว่า ดูกรอุบาสก ภิกษุผู้อยู่ 
ในวิหารของท่านนั้น เป็นพระอรหันต์ และภิกษุนั้นก็อยู่ในวิหารของอุบาสกนั้น เธอมีความรังเกียจ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 


ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 421 
เรื่องบำรุง 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งได้พูดกะอุบาสกผู้หนึ่งว่า ดูกรอุบาสก ภิกษุที่ท่านบำรุง 
ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารนั้น เป็นพระอรหันต์ และอุบาสกนั้นก็ 
บำรุงภิกษุนั้นอยู่ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร เธอมีความรังเกียจ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องทำไม่ยาก 

[๒๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้พากันถามภิกษุนั้นว่า 
อุดตริมนุสสธรรมของคุณมีหรือ? 

ภิกษุนั้นตอบว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย การทำพระอรหัตตผลให้แจ้งไม่ใช่ของทำได้ยาก 
แล้วมีความรังเกียจว่า เฉพาะท่านที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น จึงควรพูดอย่างนั้น 
ส่วนเราสิ หาได้เป็นสาวกของพระองค์ไม่ เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะพูดอวด ไม , ต้องอาบัติ. 

เรื่องความเพียร 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้พากันถามภิกษุนั้นว่า อุตตริ- 
มนุสสธรรมของคุณมีหรือ? 

ภิกษุนั้นตอบว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อันท่านผู้ปรารภความเพียรแล้ว พึงยังธรรมให้ 
สัมฤทธิผลได้ แล้วมีความรังเกียจว่า เฉพาะท่านที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น จึงควร 
พูดอย่างนั้น ส่วนเราสิ หาได้เป็นสาวกของพระองค์ไม่ เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะพูดอวด ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องไม่กลัวความตาย 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้พูดกะภิกษุนั้นว่า ดูกรอาวุโส 
ท่านอย่าได้กลัวเลย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 422 

ภิกษุนั้นตอบว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผมไม่กลัวต่อความตาย แล้วมีความรังเกียจว่า 
เฉพาะท่านเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น จึงควรพูดอย่างนั้น ส่วนเราสิ หาได้เป็นสาวก 
ของพระองค์ไม่ เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด , ผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะพูดอวด ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องความเสียหาย 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้พูดกับภิกษุนั้นว่า ดูกรอาวุโส 
ท่านอย่าได้กลัวเลย 

ภิกษุนั้นตอบว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สำหรับท่านผู้มีความกินแหนงแคลงใจต้องกลัวแน่ 
แล้วมีความรังเกียจว่า เฉพาะท่านที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น จึงควรพูดอย่างนั้น ส่วน 
เราสิ หาได้เป็นสาวกของพระองค์ไม่ เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะพูดอวด ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องประกอบชอบ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้พากันถามภิกษุนั้นว่า อุตตริ- 
มนุสสธรรมของคุณมีหรือ? 

ภิกษุนั้นตอบว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อันท่านผู้ประกอบโดยชอบ พึงยังธรรมให้ 
สัมฤทธิผลได้ แล้วมีความรังเกียจว่า เฉพาะท่านที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น จึงควร 
พูดอย่างนั้น ส่วนเราสิ หาได้เป็นสาวกของพระองค์ไม่ เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะพูดอวด ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องปรารภความเพียร 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้พากันถามภิกษุนั้นว่า อุตตริ- 
มนุสสธรรมของคุณมีหรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 423 

ภิกษุนั้นตอบว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ท่านผู้มีความเพียรอันปรารภแล้ว พึงยังธรรมให้ 
สัมฤทธิผลได้ แล้วมีความรังเกียจว่า เฉพาะท่านที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น จึงควร 
พูดอย่างนั้น ส่วนเราสิ หาได้เป็นสาวกของพระองค์ไม่ เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะพูดอวด ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องประกอบความเพียร 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้พากันถามภิกษุนั้นว่า อุตตริ- 
มนุสสธรรมของคุณมีหรือ? 

ภิกษุนั้นตอบว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ท่านที่มีความเพียรอันประกอบแล้ว พึงยังธรรม 
ให้สัมฤทธิผลได้ แล้วมีความรังเกียจว่า เฉพาะท่านที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น จึง 
ควรพูดอย่างนั้น ส่วนเราสิ หาได้เป็นสาวกของพระองค์ไม่ เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะพูดอวด ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องอดกลั้นเวทนา ๒ เรื่อง 

๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้พากันถามภิกษุนั้นว่า ดูกร 
อาวุโส คุณยังพออดทนต่อทุกขเวทนาได้หรือ ยังพอประทังชีวิตไปได้หรือ? 

ภิกษุนั้นตอบว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อันคนพอดีพอร้ายไม่สามารถจะอดกลั้นได้ แล้ว 
มีความรังเกียจว่า เฉพาะท่านที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น จึงควรพูดอย่างนั้น ส่วนเราสิ 
หาได้เป็นสาวกของพระองค์ไม่ เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะพูดอวด ไม่ต้องอาบัติ. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุทั้งหลายได้พากันถามภิกษุนั้นว่า ดูกร 
อาวุโส ท่านยังพออดทนต่อทุกขเวทนาได้หรือ ยังพอประทังชีวิตไปได้หรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 424 

ภิกษุนั้นตอบว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย อันปุถุชนไม่สามารถจะอดกลั้นได้ แล้วมีความ 
รังเกียจว่า เฉพาะท่านที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น จึงควรพูดอย่างนั้น ส่วนเราสิ 
หาได้เป็นสาวกของพระองค์ไม่ เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติปาราชิก แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องพราหมณ์ ๕ เรื่อง 

[๒๙๑] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณ์ผู้หนึ่ง นิมนต์ภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่า 
นิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลาย จงมาเถิดเจ้าข้า ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเราหาได้เป็น 
พระอรหันต์ไม่ ก็พราหมณ์นี้มาร้องเรียกพวกเราด้วยวาทะว่าอรหันต์ พวกเราจะพึงปฏิบัติ 
อย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ไม่ต้องอาบัติ เพราะเขากล่าวด้วยความเลื่อมใส. 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณ์ผู้หนึ่ง นิมนต์ภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่า นิมนต์พระ 
อรหันต์ทั้งหลาย จงนึ่งเถิดเจ้าข้า ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเราหาได้เป็นพระอรหันต์ไม่ 
ก็พราหมณ์นี้มาร้องเรียกพวกเราด้วยวาทะว่าอรหันต์ พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่เป็นอาบัติ 
เพราะเขากล่าวด้วยความเลื่อมใส 

๓. ก็ โดยสมัยนั้นแล พราหมณ์ ผู้ หนึ่ง นิมนต์ภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่า นิมนต์ 
พระอรหันต์ทั้งหลาย จงบริโภคเถิดเจ้าข้า ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเราหาได้เป็นพระ 
อรหันต์ไม่ ก็พราหมณ์นี้มาร้องเรียกพวกเราด้วยวาทะว่าอรหันต์ พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่เป็นอาบัติ 
เพราะเขากล่าวด้วยความเลื่อมใส 

๔. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณ์ผู้หนึ่ง นิมนต์ภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่า นิมนต์ 
พระอรหันต์ทั้งหลาย จงฉันให้อิ่มเถิดเจ้าข้า ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเราหาได้ 
เป็นพระอรหันต์ไม่ ก็พราหมณ์นี้มาร้องเรียกพวกเราด้วยวาทะว่าอรหันต์ พวกเราจะพึงปฏิบัติ 
อย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ไม่เป็นอาบัติ เพราะเขากล่าวด้วยความเลื่อมใส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 425 

๕. ก็โดยสมัยนั้นแล พราหมณ์ผู้หนึ่ง นิมนต์ภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่า นิมนต์ 
พระอรหันต์ทั้งหลาย จงกลับไปเถิดเจ้าข้า ภิกษุเหล่านั้นมีความรังเกียจว่า พวกเราหาได้เป็นพระ 
อรหันต์ไม่ ก็พราหมณ์นี้มาร้องเรียกพวกเราด้วยวาทะว่าอรหันต์ พวกเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่เป็นอาบัติ 
เพราะเขากล่าวด้วยความเลื่อมใส. 

เรื่องพยากรณ์มรรคผล ๓ เรื่อง 

[๒๙๒] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพูดอวดอุดตริมนุสสธรรมแก , ภิกษุอีกรูป 
หนึ่ง แม้ภิกษุรูปนั้นก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส แม้ผมก็ละอาสวะได้ แล้วมีความรังเกียจ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง พูดอวดอุดตริมนุสสธรรมแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่ง แม้ภิกษุ 
รูปนั้นก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ธรรมเหล่านั้นย่อมมีแม้แก , ผม แล้วมีความรังเกียจ จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง พูดอวดอุตตริมนุสสธรรมแก่ภิกษุอีกรูปหนึ่ง แม้ภิกษุ 
รูปนั้นก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส แม้ผมก็ปรากฏในธรรมเหล่านี้แล้วมีความรังเกียจ จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องครองเรือน 

[๒๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติได้กล่าวกะภิกษุรูปหนึ่งว่า นิมนต์ท่านมาอยู่ครอง 
เรือนเถิด ขอรับ 

ภิกษุรูปนั้นตอบว่า ท่านทั้งหลาย คนอย่างฉันไม , ควรแท้ที่จะอยู่ครองเรือน แล้วมีความ 
รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะพูดอวด ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องห้ามกาม 

ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติได้กล่าวกะภิกษุรูปหนึ่งว่า นิมนต์ท่านมาบริโภคกามเถิด 
ขอรับ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 426 

ภิกษุรูปนั้นตอบว่า ท่านทั้งหลาย กามทั้งหลาย เราห้ามแล้ว แล้วมีความรังเกียจ จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะพูดอวด ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องยินดี 

ก็โดยสมัยนั้นแล พวกญาติได้กล่าวกะภิกษุรูปหนึ่งว่า ท่านยังยินดียิ่งอยู่หรือ? 

ภิกษุรูปนั้นตอบว่า อาวุโสทั้งหลาย เรายังยินดียิ่งอยู่ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แล้ว 
มีความรังเกียจว่า เฉพาะท่านที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้น จึงควรพูดอย่างนั้น ส่วนเราสิ 
หาได้เป็นสาวกของพระองค์ไม่ เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามิได้มีความประสงค์จะพูดอวด พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะพูดอวด ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องหลีกไป 

[๒๙๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุเป็นอันมาก จำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งหนึ่งตั้ง 
กติกากันไว้ว่า ภิกษุใดหลีกไปจากอาวาสนี้ก่อน พวกเราจักแก้ไขภิกษุนั้นว่าเป็นพระอรหันต์ 
ภิกษุรูปหนึ่งหลีกไปจากอาวาสนั้นก่อน ด้วยตั้งใจว่า ภิกษุทั้งหลายจงเข้าใจเราว่าเป็นพระอรหันต์ 
แล้วมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติปาราชิกแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติปาราชิกแล้ว. 

เรื่องอัฏฐิสังขลิกเปรต 

[๒๙๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระ 
มหาโมคคัลลานะอยู่ ณ คิชฌกูฏบรรพต ครั้นเวลาเช้า ท่านพระมหาโมคลัลลานะครองอันตรวาสก 
แล้ว ถือบาตรจีวรเข้าไปหาท่านพระลักขณะจนถึงที่อยู่ ครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กะท่านพระลักขณะ 
ว่า อาวุโส ลักขณะมาเถิด เราจะเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ด้วยกัน ท่านพระลักขณะรับคำ 
ท่านมหาโมคคัลลานะว่า ได้ อาวุโส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 427 

ขณะที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะ กำลังลงจากคิชฌกูฏบรรพตนั้น ได้แย้มให้ปรากฏ ณ 
ประเทศแห่งหนึ่ง จึงท่านพระลักขณะได้ถามท่านพระมหาโมคคัลลานะว่า อาวุโส มหาโมคคัลลานะ 
อะไรหนอ เป็นเหตุ อะไรหนอ เป็นปัจจัยให้แย้ม? 

ม. อาวุโส ลักขณะ ยังไม่สมควรที่จะพยากรณ์ปัญหานี้ท่านจงถามปัญหานี้กะผม 
ในสำนักพระผู้มีพระภาคเถิด 

ครั้นท่านพระลักขณะกับท่านพระมหาโมคคัลลานะ เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ กลับ 
จากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัตรแล้ว จึงพากับเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ท่านพระลักขณะได้กล่าวคำนี้กะท่านพระมหาโมคคัลลานะว่า ท่าน 
พระมหาโมคคัลลานะ เมื่อกำลังลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤห์'นี้ได้ท่าการแย้มให้ 
ปรากฏ ณ ประเทศแห่งหนึ่ง อาวุโส โมคคัลลานะ อะไรหนอ เป็นเหตุ อะไรหนอ เป็น 
ปัจจัยให้แย้ม 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
ราชคฤห์นี้ ได้ เห็น อัฏ ฐิสังขลิกเปรตมีแต่ร่างกระดูกลอยไปในเวหาส์ ฝูงแร้งเหยี่ยวและนก 
ตะกรุม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่งตามช่องซี่โครง สะบัดซึ่งเปรต 
นั้นอยู่ไปมา เปรตนั้นร้องครวญคราง อาวุโส ผมนั้นได้คิดเช่นนี้ว่า น่าอัศจรรย์จริงหนอ น่า 
ประหลาดจริงหนอ ที่สัตว์แม้เห็นปานนี้ ยักษ์แม้เห็นปานนี้เปรตแม้เห็นปานนี้ การได้อัตภาพ 
แม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ 

ภิกษุทึ้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ท่านพระมหาโมคคัลลานะอวดอุตต- 
ริมนุสสธรรม 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทึ้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลาย 
ย่อมเป็นผู้มีจักษุอยู่ ย่อมเป็นผู้มีญาณอยู่ เพราะสาวกได้รู้ได้เห็น หรือได้ท่าสัตว์เช่นนี้ให้เป็น 
พยานแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกาลก่อนเราก็ได้เห็นสัตว์นั้น แต่เราไม , ได้พยากรณ์ ถ้าเรา 
พยากรณ์สัตว์นั้น และคนอื่นไม่เชื่อเรา ข้อนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล 
เพื่อทุกข์ แก , เขาเหล่านั้นสิ้นกาลนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์นั้นเคยเป็นคนฆ่าโคอยู่ในพระนคร 
ราชคฤห์'นี่เอง ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เขาหมกไหม้อยู่ในนรกหลายปี หลายร้อยปี หลาย 
พันปี หลายแสนปี แล้วได้ประสบอัตภาพเช่นนี้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น แหละที่ยังเป็นส่วน 
เหลืออยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 428 
เรื่องมังสเปสิเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลัก 1 ขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
ราชคฤห'นี้ ได้เห็นมังสเปสิเปรต มีแต่ชิ้นเนื้อลอยไปในเวหาส์ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุม 
พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมา เปรตนั้น ร้อง 
ครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทึ้งหลาย -.. สัตว์นั้น เคย 
เป็นคนฆ่าโค อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ... 

เรื่องมังสปิณฑเปรต 

โดยสมัยนัน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลัก 1 ขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ ... 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
ราชคฤห'นี้ได้เห็นมังสปิฌฑเปรตมีแต่ก้อนเนื้อลอยไปในเวหาส์ ฝูงแร้งเหยี่ยวและ 
นกตะกรุม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมา 
เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทึ้งหลายว่า ดูกรภิกษุทึ้งหลาย ... สัตว์นั้น เคย 
เป็นพรานนกอยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ... 

เรื่องนิจฉวิเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ ... 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
ราชคฤห'นี้ได้เห็นนิจฉริเปรตชาย ไม่มีผิวหนัง ลอยไปในเวหาส์ ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 429 

พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมา เปรตนั้น 
ร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทึ้งหลายว่า ดูกรภิกษุทึ้งหลาย -.. สัตว์นั้นเคยเป็น 
คนฆ่าแกะอยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ... 

เรื่องอสิโลมเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคต้ลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤห์นี้ 
ได้เห็นอสิโลมเปรตชาย มีขนเป็นดาบ ลอยไปในเวหาส์ ดาบเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไป 
แล้วตกลงที่กายของมันเอง เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทึ้งหลาย ดูกรภิกษุทึ้งหลาย ... สัตว์นั้นเคยเป็น 
คนฆ่าสุกรอยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ... 

เรื่องสัตติโลมเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
ราชคฤห์'นี้ได้เห็นสัตดึโลมเปรตชาย มีขนเป็นหอก ลอยไปในเวหาส์ หอกเหล่านั้นของมัน 
หลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กายของมันเอง เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทึ้งหลายว่า ดูกรภิกษุทึ้งหลาย -.. สัตว์นั้น 
เคยเป็นพรานเนื้ออยู่ในพระนครราชคฤห์นี่เอง ... 

เรื่องอุสุโลมเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 430 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราชคฤห์นี้ 
ได้เห็นอุสุโลมเปรตชาย มีขนเป็นลูกศรลอยไปในเวหาส์ลูกศรนั้นของมัน หลุดลอยขึ้นไปแล้ว 
ตกลงที่กายของมันเอง เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย -.. สัตว์นั้นเคยเป็น 
เพชฌฆาตอยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ... 

เรื่องสูจิโลมเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลัก 1 ขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
ราชคฤห'นี้ได้เห็นสูจิโลมเปรตชาย มีขนเป็นเข็มลอยไปในเวหาส์ เข็มเหล่านั้นของมัน 
หลุดลอยขึนไปแล้ว ตกลงที่กายของมันเอง เปรตนันร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย -.. สัตว์นั้นเคยเป็น 
นายสารถีอยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง -.. 

เรื่องสูจกเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
ราชคฤห'นี้ได้เห็นสูจกโลมเปรตชาย มีขนเป็นเข็ม ลอยไปในเวหาส์ เข็มเหล่านั้นของมัน 
ทิ่มเข้าไปในศีรษะ แล้วออกทางปาก ทิ่มเข้าไปในปาก แล้วออกทางอก เข็มออกทางอก ทิ่มเข้า 
ไปในอก แล้วออกทางปาก ทิ่มเข้าไปในปาก แล้วออกทางอก ทิ่มเข้าไปในอก แล้วออกทาง 
ท้อง ทิ่มเข้าไปในท้อง แล้วออกทางขาทั้งสอง ทิ่มเข้าไปในขาทั้งสอง แล้วออกทางแข้งทั้งสอง 
ทิ่มเข้าไปในแข้งทั้งสอง แล้วออกทางเท้าทั้งสอง เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ... สัตว์นั้นเคย 
เป็นคนส่อเสียดอยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 431 

เรื่องกุมภัณฑเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลัก 1 ขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช¬ 
ด ฤห์นี้ได้เห็นกุมภัณฑเปรตชาย มีอัณฑะโตเท่าหม้อ ลอยไปในเวหาส์ เปรตนั้นแม้เมื่อเดินไป 
ย่อมยกอัณฑะเหล่านั้นแหละขึ้นพาดบ่าเดินไป แม้เมื่อนั่งก็ย่อมนั่งบนอัณฑะเหล่านั้นแหละ ฝูงแร้ง 
เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่ง 
เปรตนั้นอยู่ไปมา เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทึ้งหลายว่า ดูกรภิกษุทึ้งหลาย -.. สัตว์นั้นเคยเป็น 
ผู้พิพากษาโกงชาวบ้าน อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ... 

เรื่องคูถนิมุคคเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช¬ 
ด ฤห์นี้ได้เห็นคูถนิมุคคเปรตชาย ผู้จมอยู่ในหลุมคูถท่วมศีรษะ ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทึ้งหลาย ... สัตว์นั้นเคยเป็น 
ชู้กับภรรยาของชายอื่น อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ... 

เรื่องคูถขาทิเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ ... 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนครราช¬ 
ด ฤห์นี้ได้เห็นคูถขาทิเปรตชาย ผู้จมอยู่ในหลุมคูถท่วมศีรษะ กำลังเอามือทึ้งสองกอบคูถกินอยู่ ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทึ้งหลาย ... สัตว์นั้นเคยเป็น 
พราหมณ์ผู้ชั่วช้า อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ครั้งศาสนาพระกัสสปสัมมาส้มพุทธเจ้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 432 

พราหมณ์นั้นนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ด้วยภัตตาหารแล้ว เทคูถลงในรางจนเต็ม สั่งคนให้ไปบอก 
ภัตตกาล แล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ขอท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงฉันอาหารและนำไปให้พอแก , ความ 
ต้องการจากสถานที่นั้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เขาหมกไหม้ในนรก หลายปี หลายร้อยปี 
หลายพันปี หลายแสนปี แล้วได้ประสบอัตภาพเช่นนี้ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นแหละ ซึ่งยังเป็น 
ส่วนเหลืออยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องนึจฉวิตถีเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
ราชคฤห์นี้ได้เห็นนิจฉริตถีเปรตหญิงไม่มีผิวหนังลอยไปในเวหาส์ ฝูงแร้งเหยี่ยวและ 
นกตะกรุม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัดซึ่งเปรตหญิงนั้นอยู่ไปมา 
เปรตหญิงนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทึ้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย -.. เปรตหญิงนั้น 
เคยเป็นหญิงประพฤตินอกใจสามีอยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง -.. ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลาน 
พูดจริง โมคคัลลานะ ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องมังคุลิตถีเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
ราชคฤห์'นี้ได้เห็นมังคุลิตถีเปรตหญิง มีรูปร่างน่าเกลียด มีกลิ่นเหม็น ลอยไปในเวหาส์ 
ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทึ้ง ยื้อแย่ง สะบัด 
ซึ่งเปรตหญิงนั้นอยู่ไปมา เปรตหญิงนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย -.. เปรตหญิงนั้น 
เคยเป็นแม่มดอยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 433 

เรื่องโอกิลินีเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร- 
ราชคฤห'นี้ได้เห็นโอกิลินีเปรตหญิง มีร่างกายถูกไฟลวก มีหยาดเหงื่อไหลหยด มีถ่านเพลิง 
โปรยลง ลอยไปในเวหาส์ เปรตหญิงนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย -.. เปรตหญิงนั้น 
เคยเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากาลิงคะ นางเป็นคนขี้หึง ได้เอากระทะเต็มด้วยถ่านเพลิงคลอกสตรี 
ร่วมพระราชสามี ... 

เรื่องอสึสกพันธเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
ราชคฤห์นี้ได้เห็นอสึสกพันธเปรตมีศีรษะขาดลอยไปในเวหาส์ตาและปากของมันอยู่ที่อก 
ฝูงแร้ง เหยี่ยว และนกตะกรุม พากันโฉบอยู่ขวักไขว่ จิกสับโดยแรง จิกทั้ง ยื้อแย่ง สะบัด 
ซึ่งเปรตนั้นอยู่ไปมา เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย -.. สัตว์นั้นเคยเป็น 
เพชฌฆาตผู้ฆ่าโจร ชื่อทามริกะ อยู่ในพระนครราชคฤห์นี้เอง -.. 

เรื่องภิกษุเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
ราชคฤห'นี้ได้เห็นภิกษุเปรตลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และร่างกายของมัน 
ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 434 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย -.. ภิกษุเปรตนั้น 
เคยเป็นภิกษุผู้ลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาส้มพุทธเจ้า ... 

เรื่องภิกษุณีเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลัก 1 ขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
ราชคฤห'นี้ได้เห็นภิกษุณีเปรตลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และร่างกายของมัน 
ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย -.. ภิกษุณีเปรตนั้น 
เคยเป็นภิกษุณีผู้ลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ... 

เรื่องสิกขมานาเปรต 

โดยสมัยนัน พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
ราชคฤห'นี้ได้เห็นสิกขมานาเปรต ลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และร่างกาย 
ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย -.. สิกขมานาเปรตนั้น 
เคยเป็นสิกขมานาผู้ลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ... 

เรื่องสามเณรเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลักขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
ราชคฤห'นี้ได้เห็นสามเณรเปรตลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และร่างกาย 
ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 435 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า -.. สามเณรเปรตนั้น เคยเป็นสามเณร 
ผู้ลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ... 

เรื่องสามเณรีเปรต 

โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่ 
พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระลัก 1 ขณะกับท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะ -.. 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่า อาวุโส ผมลงจากคิชฌกูฏบรรพต เขตพระนคร 
ราชคฤห'นี้ได้เห็นสามเณรีเปรตลอยไปในเวหาส์ สังฆาฏิ บาตร ประคตเอว และร่างกาย 
ของมัน ถูกไฟติดลุกโชน เปรตนั้นร้องครวญคราง ... 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย -.. สามเณรีเปรตนั้น 
เคยเป็นสามเณรีผู้ลามก ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ... 

เรื่องแม่นั้าตโปทา 

[๒๙๖] ครั้งนั้นแล ท่านพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่า ดูกรอาวุโส 
ทั้งหลาย แม่นั้าตโปทานี้ไหลมาแต่ห้วงใด ห้วงนั้นมีนั้าใสเย็น จืดสนิท สะอาดสะอ้าน มีท่า 
เรียบราบ น่ารื่นรมย์ มีปลาและเต่ามาก อนึ่ง ดอกบัวประมาณเท่ากงเกวียนแย้มบานอยู่ แต่ถึง 
อย่างนั้น แมน 5 าตโปทานี้ก็เดือดพล่านไหลไปอยู่ 

ภิกษุทั้งหลายพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทนาว่า ไฉนท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าว 
อย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโส แม่นั้าตโปทานี้ไหลมาแต่ห้วงใด ห้วงนั้นมีนั้าใส เย็นจืดสนิท สะอาด 
สะอ้านมีท่าเรียบราบ น่ารื่นรมย์ มีปลาและเต่ามาก อนึ่ง ดอกบัวประมาณเท่ากงเกวียนแย้ม 
บานอยู่ แต่ถึงอย่างนั้น แมน 5, าตโปทานี้ก็เดือดพล่านไหลไปอยู่ ท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าว 
อวดอุตตริมนุสสธรรม แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย แม่นั้าตโปทานี้ไหลมาแต่ห้วงใด ห้วงนั้นมีนั้า'ใส เย็น จืดสนิท สะอาดสะอ้าน มีท่า 
เรียบราบน่ารื่นรมย์ มีปลาและเต่ามาก อนึ่ง ดอกบัวประมาณเท่ากงเกวียนแย้มบานอยู่ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย แต่แม่นั้าตโปทานี้ไหลผ่านมาในระหว่างมหานรกสองขุม เพราะฉะนั้น แมน 5, าตโปทานี้ 
จึงเดือดพล่านไหลไปอย่ ดกรภิกษทั้งหลาย โมคคัลลานะพดจริง โมคคัลลานะ ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 436 

เรื่องรบ ณ พระนครราชคฤห์ 

[๒๙๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ทำสงครามพ่ายแพ้พวก 
เจ้าลิจฉวี ต่อมาภายหลัง ท้าวเธอทรงระดมพลยกไปรบพวกเจ้าลิจฉวีได้ชัยชนะ และตีกลอง 
นันทิเภรีประกาศในสงครามว่า พระราชาทรงชนะพวกเจ้าลิจฉวีแล้ว ครั้งนั้น ท่านพระมหา- 
โมคคัลลานะพูดกะภิกษุทั้งหลายว่า อาวุโสทั้งหลาย พระราชาทรงปราชัยพวกเจ้าลิจฉวีแล้ว แต่เขา 
ตีกองนันทิเภรีประกาศในสงครามว่า พระราชาทรงได้ชัยชนะพวกเจ้าลิจฉวีแล้ว 

ภิกษุทั้งหลายพากัน เพ่งโทษ ติเตียน โพนทนาว่า ไฉนท่านพระมหาโมคคัลลานะ 
จึงกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย พระราชาทรงปราชัยพวกเจ้าลิจฉวีแล้ว แต่เขาตีกองนันทิเภรี 
ประกาศในสงครามว่า พระราชาทรงได้ชัยชนะพวกเจ้าลิจฉวีแล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะ 
กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งแรกพระราชาทรงปราชัยพวกเจ้าลิจฉวี ต่อมาภายหลังท้าวเธอทรงระดมพล 
ยกไปรบพวกเจ้าลิจฉวีได้ชัยชนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ 
ไม , ต้องอาบัติ. 

เรื่องช้างลงนำ 

[๒๙๘] ครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะ เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่า ดูกรอาวุโส 
ทั้งหลาย เราเช้าอาเนญชสมาธิใกล้ส่งแม่นั้าสัปปินิกา ณ ตำบลนี้ได้ยินเสียงโขลงช้างลงนั้า 
เวลาขึ้นจากนั้าเปล่งเสียงดังดุจนกกระเรียน 

ภิกษุทั้งหลายพากัน เพ่งโทษ ติเตียน โพทะนาว่า ไฉนท่านพระมหาโมคคัลลานะ 
จึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เราเช้าอาเนญชสมาธิใกล้ส่งแม่นี้าสัปปินิกา ณ ตำบลนี้ 
ได้ยินเสียงโขลงช้างลงนั้า เวลาขึ้นจากนั้าเปล่งเสียงดังดุจนกกระเรียน ท่านพระมหาโมคคัลลานะ 
กล่าวอวดอุตตริมนุสสธรรม แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธินั้นมีอยู่ แต่ไม่บริสุทธ โมคคัลลานะพูดจริง โมคคัลลานะ ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องพระโสภิตะอรหันต์ 

[๒๙๙] ครั้งนั้น ท่านพระโสภิตะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
เราระลึกชาติได้ห้าร้อยกัลปึ ภิกษุทั้งหลายพากัน เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนท่านพระ 
โสภิตะ จึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เราระลึกชาติได้ห้าร้อยกัลปึ ท่านพระโสภิตะ 
กล่าวอวดอตตริมนสสธรรม แล้วกราบทลเรื่องนั้นแด , พระผ้มีพระภาค พระผมพระภาคตรัสว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 437 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชาตินี้ของโสภิตะมีอยู่ แต่มีชาติเดียวเท่านั้นแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย โสภิตะ 
พูดจริง โสภิตะ ไม่ต้องอาบัติ. 

ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ จบ. 

[๓๐๐] ท่านทั้งหลาย ธรรมคือปาราชิก ๔ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว ภิกษุ 
ต้องอาบัติปาราชิกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ย่อมไม , ได้สังวาสกับภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นปาราชิก 
ย่อมเป็นผู้หาสังวาสมิได้ในภายหลังเหมือนในกาลก่อน ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรม คือ 
ปาราชิก ๔ สิกขาบทนั้นว่า ท่านทั้งหลายบริสุทธ'ในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แล้วหรือ 
ข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สองว่า ท่านทั้งหลายบริสุทธ'ในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แล้วหรือ 
ข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สามว่า ท่านทั้งหลายบริสุทธ'ในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แล้วหรือ 
ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริลุ;ทธ'ในธรรม คือ ปาราชิก ๔ สิกขาบทนี้แล้ว เพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้นึ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้แล. 

ปาราชิกกัณฑ์ จบ 
หัวข้อประจำเรื่อง 

ปาราชิก ๔ สิกขาบท คือ:- 

เมถุนธรรม ๑ อทินนาทาน ๑ มนุสสริคคหะ ๑ อุตตริมนุสสธรรม ๑ เป็นวัตถุแห่ง 
มูลเฉท หาความสงสัยมิได้ ดั่งนี้แล. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 438 

เตรสกัณฑ์ 

ท่านทั้งหลาย ก็ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทเหล่านี้แล มาสู่อุเทศ. 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ 
เรื่องพระเสยยสกะ 

[๓๐๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระเสยยสกะ ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ 
เพราะความกระสันนั้น เธอจึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีร่างกาย 
สะพรั่งด้วยเอ็น ท่านพระอุทายีได้เห็นท่านพระเสยยสกะ ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลํ้า 
มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีร่างกายสะพรั่งด้วยเอ็น ครั้นแล้วจึงได้ถามว่า อาวุโส เสยยสกะ เพราะเหตุไร 
คุณจึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีร่างกายสะพรั่งด้วยเอ็น คุณจะ 
ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กระมังหนอ? 

ท่านพระเสยยสกะรับสารภาพว่า จริงอย่างนั้น ขอรับ 

ท่านพระอุทาขีแนะนำว่า ดูกรคุณเสยยสกะ ล้าอย่างนั้น คุณจงฉันอาหารให้พอแก่ความ 
ต้องการ จำวัดให้พอแก่ความต้องการ สรงนั้าให้พอแก , ความต้องการ ครั้นฉันอาหาร จำวัด สรงนั้า 
พอแก่ความต้องการแล้ว เมื่อใดความกระสันบังเกิดแก่คุณ ราคะรบกวนจิตคุณ เมื่อนั้นคุณจง 
ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิ 

เส. ทำเช่นนั้น ควรหรือ ขอรับ? 

อุ. ควรซิ คุณ แม้ผมก็ทำเช่นนั้น 

ต่อมา ท่านพระเสยยสกะฉันอาหารพอแก่ความต้องการ จำวัดพอแก่ความต้องการ 
สรงนั้าพอแก่ความต้องการ ครั้นฉันอาหาร จำวัด สรงนั้าพอแก่ความต้องการแล้ว เมื่อใดความ 
กระสันบังเกิด ราคะรบกวนชิต เมื่อนั้นก็ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิ สมัยต่อมา ท่านพระเสยยสกะ 
ได้เป็นผู้มีผิวพรรณ มีอินทรีย์อิ่มเอิบ มีสีหน้าสดใส มีฉวีวรรณผุดผ่อง จึงพวกภิกษุสหาย 
ของท่านพระเสยยสกะถามท่านพระเสยยสกะว่า อาวุโส เสยยสกะ เมื่อก่อนคุณซูบผอม เศร้า 
หมองมีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีร่างกายสะพรั่งด้วยเอ็น เดี๋ยวนี้คุณมีผิวพรรณมีอินทรีย์ 
อิ่มเอิบ มีสีหน้าสดใส มีฉวีวรรณผุดผ่อง คุณทำยาอะไรฉันหรือ? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 439 

เส. ผมไม , ได้ทำยาฉัน แต่ผมฉันอาหารพอแก่ความต้องการ จำวัดพอแก่ความต้องการ 
สรงนํ้าพอแก่ความต้องการ ครั้นฉันอาหาร สรงนา จำวัดพอแก่ความต้องการแล้ว เมื่อใดความ 
กระสันบังเกิดแก่ผม ราคะรบกวนจิตผม เมื่อนั้นผมก็ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิ 

กิ. อาวุโส เสยยสกะ คุณพยายามปล่อยอสุจิ ด้วยมือซึ่งเป็นเครื่องฉันอาหารที่เขา 
ถวายด้วยศรัทธาเทียวหรือ? 

เส. เป็นอย่างนั้น ขอรับ 

บรรดาภิกษุที่มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็ 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนท่านพระเสยยสกะจึงได้ใช้มือพยายามปล่อยอสุจิเล่า ภิกษุ 
เหล่านั้น พากันติเตียนท่านพระเสยยสกะโดยอเนกปริยาย แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระเสยยสกะว่า ดูกรเสยยสกะ ข่าวว่า เธอใช้มือ 
พยายามปล่อยอสุจิ จริงหรือ? 

ท่านพระเสยยสกะทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระท่าของเธอนั่น ไม , เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม , ได้ ไม่ควรท่าไฉนเธอจึงได้ใช้มือพยายามปล่อย 
อสุจิเล่า 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกำหนัด ไม่ใช่ 
เพื่อมีความกำหนัด เพื่อความพราก ไม , ใช่เพื่อความประกอบ เพื่อความไม , ถือมั่น ไม , ใช่เพื่อมี 
ความถือมั่น มิใช่หรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแล้ว เพื่อคลายความกำหนัด เธอยังจักคิด 
เพื่อมีความกำหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความ 
ไม , ถือมั่น เธอชักคิดเพื่อมีความถือมั่น 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะ เพื่อ 
เป็นที่สร่างแห่งความเมา เพื่อเป็นที่บรรเทาความระหาย เพื่อเพิกถอนอาลัย เพื่อเข้าไปดัดวัฏฏะ 
เพื่อสินแห่งตัณหา เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับทุกข์ เพื่อความไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 440 

ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกำหนดรู้ความหมายในกาม การกำจัดความระหายในกาม 
การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกาม การระงับความกลัดกลุ้มเพราะกาม เราบอกไว้แล้วโดย 
อเนกปริยาย มิใช่หรือ? 

ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั้น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 

เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำของเธอนั่น 
เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่ 
เลื่อมใสแล้ว 

ครั้นผู้มีพระภาค ทรงติเตียนท่านพระเสยยสกะโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่ง 
ความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่สันโดษ 
ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความ 
มักห้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภ 
ความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้น 
แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่มบุคคล 
ผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิด ในปัจจุบัน ๑ 
เพื่อกำจัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพื่อ 
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม 
พระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระบัญญัติ 

๕. ๑. ปล่อยสุกกะเป็นไปด้วยความจงใจ เป็นสังฆาทิเสส 

ก็สิกขาบทนี้ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยอาการฉะนี้. 

เรื่องพระเสยยสกะ จบ. 

เรื่องภิกษุหลายรูป 

[๓๐๒] ก็โดยสมัยนันแล ภิกษุทังหลายฉันโภชนะอันประณีตแล้ว จำวัดปล่อยสติไม่มี 
สัมปชัณฌะ เมื่อเธอจำวัดปล่อยสติไม่มีสัมปขัฌฌะ อสจิเคลื่อนโดยปน เธอมีความรังเกียจว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 441 

พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่า ปล่อยสุกกะเป็นไปด้วยความจงใจ เป็นสังฆาทิเสส 
แต่อสุจิของพวกเราเคลื่อนโดยฟิน ทั้งเจตนาในความฟินนี้จะว่ามีก็ได้ ชรอยพวกเรา ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เจตนกนี้มีอยู่ แต่นั่นเป็นอัพโพหาริก 
ทรงบัญญัติพระอนุบัญญัติ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ 
สักขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระอนุบัญญัติ 

๕. ๑. ก. ปล่อยสุกกะเป็นไปด้วยความจงใจ เว้นไว้แต่ฟินเป็นสังฆาทิเสส. 

เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 

สักขาบทวิภังค์ 

[๓๐๓] บทว่า เป็นไปด้วยความจงใจ ความว่า รู้อยู่ รู้ดีอยู่ จงใจ ตั้งใจละเมิด 
บทว่า สุกกะ อธิบายว่า สุกกะมี ๑๐ อย่าง คือ สุกกะสีเขียว ๑ สุกกะสึเหลือง ๑ 
สุกกะสีแดง ๑ สุกกะสีขาว ๑ สุกกะสึเหมือนเปรียง ๑ สุกกะสึเหมือนนี้าท่า ๑ สุกกะสึเหมือน 
นี้ไมัน ๑ สุกกะสึเหมือนนมสด ๑ สุกกะสึเหมือนนมต้ม ๑ สุกกะสึเหมือนเนยใส ๑ 
การกระทำอสุจิให้เคลื่อนจากฐานตรัสเรียกว่า การปล่อย ชื่อว่าปล่อย 
บทว่า เว้นไว้แต่ฟิน คือ ยกเว้นความฟิน 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้นได้ ชักเข้าหาอาบัติ 
เดิมได้ ให้มานัตได้ เรียกเข้าหมู , ได้ ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น 
จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของหมวดอาบัติ 
นั้นแล แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 442 

บทภาชนีย์ 
(อุบาย ๔) 

[๓๐๔] ภิกษุปล่อยสุกกะในรูปภายใน ๑ ปล่อยสุกกะในรูปภายนอก ๑ ปล่อยสุกกะ 
ในรูปทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอก ๑ ปล่อยเมื่อยังสะเอวให้ไหวในอากาศ ๑ 
(กาล ๕) 

ปล่อยเมื่อเวลาเกิดความกำหนัด ๑ ปล่อยเมื่อเวลาปวดอุจจาระ ๑ ปล่อยเมื่อเวลาปวด 
ปัสสาวะ ๑ ปล่อยเมื่อเวลาต้องลม ๑ ปล่อยเมื่อเวลาถูกบุ้งขน ๑ 
(ความประสงค์ ๑๐) 

ปล่อยเพื่อประสงค์ความหายโรค ๑ ปล่อยเพื่อประสงค์ความสุข ๑ ปล่อยเพื่อประสงค์เป็น 
ยา ๑ ปล่อยเพื่อประสงค์ให้ทาน ๑ ปล่อยเพื่อประสงค์เป็นบุญ ๑ ปล่อยเพื่อประสงค์บูชายัญ ๑ 
ปล่อยเพื่อประสงค์ไปสวรรค์ ๑ ปล่อยเพื่อประสงค์เป็นพืช ๑ ปล่อยเพื่อประสงค์จะทดลอง ๑ 
ปล่อยเพื่อประสงค์ความสนุก ๑ 

(วัตถุประสงค์ ๑๐) 

ปล่อยสุกกะสีเขียว ๑ ปล่อยสุกกะสีเหลือง ๑ ปล่อยสุกกะสีแดง ๑ ปล่อยสุกกะสีขาว ๑ 
ปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง ๑ ปล่อยสุกกะสีเหมือนนาท่า ๑ ปล่อยสุกกะสึเหมือนนามัน ๑ 
ปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด ๑ ปล่อยสุกกะสึเหมือนนมล้ม ๑ ปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส ๑ 
[๓๐๕] บทว่า รูปภายใน ได้แก่รูปที่มีวิญญาณครอง เป็นภายใน 
บทว่า รูปภายนอก ได้แก่รูปที่มี'วิญญาณครอง หรือรูปที่ไม่มีวิญญาณครอง เป็นภายนอก 
บทว่า รูปทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอก ได้แก่รูปทั้งสองนั้น 
บทว่า เมื่อยังสะเอวให้ไหวในอากาศ คือเมื่อพยายามในอากาศ องค์กำเนิดเป็นอวัยวะ 
ใช้การได้ 

บทว่า เมื่อเวลาเกิดความกำหนัด คือเมื่อถูกราคะบีบคั้นแล้ว องค์กำเนิดเป็นอวัยวะ 
ใช้การได้ 

บทว่า เมื่อเวลาปวดอุจจาระ คือเมื่อปวดอุจจาระ องค์กำเนิดเป็นอวัยวะใช้การได้ 
บทว่า เมื่อเวลาปวดปัสสาวะ คือเมื่อปวดปัสสาวะ องค์กำเนิดเป็นอวัยวะใช้การได้ 
บทว่า เมื่อเวลาต้องลม คือเมื่อถูกลมโชยแล้ว องค์กำเนิดเป็นอวัยวะใช้การได้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 443 

บทว่า เมื่อเวลาลูกบุ้งขน คือเมื่อลูกบุ้งขนเบียดเบียนแล้ว องค์กำเนิดเป็นอวัยวะ 
ใช้การได้ 

บทว่า เพื่อประสงค์ความหายโรค คือเพื่อหวังว่าจักเป็นคนไม , มีโรค 
บทว่า เพื่อประสงค์ความสุข คือเพื่อหวังว่าจักยังสุขเวทนาให้เกิด 
บทว่า เพื่อประสงค์เป็นยา คือเพื่อมุ่งว่าจักเป็นยา 
บทว่า เพื่อประสงค์ให้ทาน คือเพื่อมุ่งว่าจักให้ทาน 
บทว่า เพื่อประสงค์เป็นบุญ คือเพื่อมุ่งว่าจักเป็นบุญ 
บทว่า เพื่อประสงค์บูชายัญ คือเพื่อมุ่งว่าชักบูชายัญ 
บทว่า เพื่อประสงค์ไปสวรรค์ คือเพื่อมุ่งว่าจักได้ไปสวรรค์ 
บทว่า เพื่อประสงค์เป็นพืช คือเพื่อมุ่งว่าจักเป็นพืช 

บทว่า เพื่อประสงค์ทดลอง คือเพื่อมุ่งว่าจักทดลองดูว่า สุกกะจักเป็นสีเขียว สีเหลือง 
สีแดง สีขาว สีเหมือนเปรียง สีเหมือนนาท่า สีเหมือนทั้ามัน สีเหมือนนมสด สีเหมือน 
นมสี , ม หรือสีเหมือนเนยใส 

บทว่า เพื่อประสงค์ความสนุก คือมีความมุ่งหมายจะเล่น. 

สุทธิกสังฆาทิเสส 
อุบาย ๔ อย่าง 

[๓๐๖] ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปภายใน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปภายนอก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปทั้งที่เป็นภายใน ทั้งที่เป็นภายนอก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อยังสะเอวให้ไหวในอากาศ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
กาล ๕ อย่าง 

ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาเกิดความกำหนัด สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาปวดอุจจาระ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษจงใจ พยายาม เมื่อเวลาปวดปัสสาวะ สกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 444 

ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาต้องลม สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาถูกบุ้งขน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ความประสงค์ ๑๐ อย่าง 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงค์ความหายโรค สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงค์ความสุข สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงค์เป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงค์ให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงค์เป็นบุญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงค์บูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงค์ไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงค์เป็นพืช สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงค์ทดลอง สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงค์ความสนุก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
วัตถุประสงค์ ๑๐ อย่าง 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียวเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลืองเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึแดงเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึขาวเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียงเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่าเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนามันเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสดเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสัมเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใสเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
สุทธิกสังฆาทิเสส จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 445 

ข้ณฑจักร 

มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล 

[๓๐๗] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ข้ณฑจักร มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล จบ. 

พันธจักร 

มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๑ 

[๓๐๘] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษจงใจ พยายาม เพื่อความสขและเพื่อเป็นบฌ สกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 446 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

พันธจักร 

มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๒ 

[๓๐๙] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยาและเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยาและเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยาและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยาและเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยาและเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยาและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยาและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 447 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยาและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยาและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

พันธจักร 

มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๓ 

[๓๑๐] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทานและเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทานและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทานและเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทานและเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทานและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทานและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทานและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทานและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทานและเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 448 

พันธจักร 

มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๔ 

[๓๑๑] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญและเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญและเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญและเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญและเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

พันธจักร 

มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๕ 

[๓๑๒] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 449 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๖ 

[๓๑๓] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์และเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 450 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์และเพื่อหายโรค สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์และเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์และเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์และเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๗ 

[๓๑๔] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืชและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืชและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืชและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืชและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืชและเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืชและเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืชและเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 451 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืชและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืชและเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๘ 

[๓๑๕] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๙ 

[๓๑๖] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 452 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสนุกและเพื่อเป็นพืชสุกกะเคลื่อนต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

พัทธจักร มีความประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล จบ. 

แม้ขัณฑจักรและพัทธจักรมีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูลเป็นต้น ก็พึงทราบโดยนัยนี้แล. 

ข้ณฑจักร 

มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล 

[๓๑๗] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเป็นยา 
สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 453 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ข้ณฑจักรมีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล จบ. 

พัทธจักร 

มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๑ 

[๓๑๘] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา และเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา และเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา และเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา และเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 454 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๒ 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน และเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน และเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน และเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๓ 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทาน เพื่อเป็นบุญ และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 455 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทาน เพื่อเป็นบุญ และเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทาน เพื่อเป็นบุญ และเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทาน เพื่อเป็นบุญ และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทาน เพื่อเป็นบุญ และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทาน เพื่อเป็นบุญ และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทาน เพื่อเป็นบุญ และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อให้ทาน เพื่อเป็นบุญ และเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๔ 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 456 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๕ 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ และเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ และเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ และเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ และเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 457 

พัทธจักร 

มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๖ 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์ เพื่อเป็นพืช และเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์ เพื่อเป็นพืช และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์ เพื่อเป็นพืช และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์ เพื่อเป็นพืช และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์ เพื่อเป็นพืช และเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์ เพื่อเป็นพืช และเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์ เพื่อเป็นพืช และเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค์ เพื่อเป็นพืช และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๗ 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 458 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืช เพื่อทดลอง และเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืช เพื่อทดลอง และเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืช เพื่อทดลอง และเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืช เพื่อทดลอง และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเป็นพืช เพื่อทดลอง และเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๘ 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเป็นยา สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อให้ทาน สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเป็นบุญ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 459 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อไปสวรรค์ สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเป็นพืช สุกกะเคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร มีความประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล จบ. 

[๓๑๙] ข้ณฑจักร และพัทธจักร มีความประสงค์ ๓ อย่างเป็นมูล 
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค์ ๔ อย่างเป็นมูล 
ข้ณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค์ ๕ อย่างเป็นมูล 
ข้ณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค์ ๖ อย่างเป็นมูล 
ข้ณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค์ ๗ อย่างเป็นมูล 
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค์ ๘ อย่างเป็นมูล 
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค์ ๙ อย่างเป็นมูล 
นักปราชญ์พึงทำตามแบบนี้แล. 

ขัณฑจักรและพัทธจักร 
มีความประสงค์ทุกอย่างเป็นมูล ดังต่อไปนี้ 
[๓๒๐] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา เพื่อ 
ให้ทาน เพื่อเป็นบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ เพื่อเป็นพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความ 
สนุก สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ฯ. 

ข้ฌฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค์ทุกอย่างเป็นมูล จบ. 

ขัณฑจักร 

มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล 

[๓๒๑] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว และสุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว และสุกกะสีขาว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 460 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนนํ้าท่า เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว และสุกกะสีเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว และสุกกะสีเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ข้ณฑจักรมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล จบ 
พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๑ 

[๓๒๒] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง และสุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง และสุกกะสีเหมือนนํ้าท่า เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง และสุกกะสีเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง และสุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 461 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๒ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนํ้าท่า เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนำมัน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสึเหลือง เคลื่อนต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๓ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 462 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนํ้าท่า เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว และสุกกะสีเหมือนนาบัน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว และสุกกะสีเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว และสุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๔ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนาท่า เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสึเหมือนนามัน เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 463 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ฯ. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๕ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนํ้าท่า และสุกกะสีเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ฯ. 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสีเขียว เคลื่อนต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสึแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 464 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๖ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสีเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนำมัน และสุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสีเหมือนนํ้าท่า เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๗ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด และสุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด และสุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 465 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด และสุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด และสุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด และสุกกะสีขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนนาท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด และสุกกะสึเหมือนนามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๘ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม และสุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม และสุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม และสุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม และสุกกะสึแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม และสุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 466 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสัม และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม และสุกกะสีเหมือนนํ้าท่า เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม และสุกกะสีเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม และสุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล หมวดที่ ๙ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสึแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสึเหมือนนามัน เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 467 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักรมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล จบ. 

แม้ขัณฑจักร และพัทธจักรมีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูลเป็นต้น ก็พึงทราบโดย 
นัยนี้แล. 

ข้ณฑจักร 

มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล 

[๓๒๓] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว สุกกะสึเหลือง และสุกกะสีแดง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว สุกกะสึเหลือง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว สุกกะสึเหลือง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว สุกกะสึเหลือง และสุกกะสึเหมือนนี้าท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว สุกกะสึเหลือง และสุกกะสึเหมือนนี้ามัน 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสึเหมือนนมสด 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสึเหมือนเนยใส 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ข้ฌฑจักรมีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล จบ. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๑ 

[๓๒๔] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง สุกกะสึแดง และสุกกะสี'ขาว เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 468 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนํ้าท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง สุกกะสึแดง และสุกกะสึเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง สุกกะสึแดง และสุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง สุกกะสึแดง และสุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง สุกกะสึแดง และสุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหลือง สุกกะสึแดง และสุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๒ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึแดง สุกกะสี'ขาว และสุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึแดง สุกกะสี'ขาว และสุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึแดง สุกกะสี'ขาว และสุกกะสึเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึแดง สุกกะสี'ขาว และสุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึแดง สุกกะสี'ขาว และสุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 469 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสี'ขาว และสุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสี'ขาว และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสี'ขาว และสุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๓ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนํ้าท่า 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนํ้ามัน 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสึเหมือนนมสด 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสัม 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนเนยใส 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสี'ขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง และสุกกะสีแดง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๔ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสีเหมือน 
นํ้ามัน เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 470 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสีเหมือน 
นมสด เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสีเหมือน 
นมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสีเหมือน 
เนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสีเขียว 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนํ้าท่า และสุกกะสีเหลือง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสีแดง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนํ้าท่า และสุกกะสีขาว 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๕ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสึเหมือน 
นมสด เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสึเหมือน 
นมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้าท่า สุกกะสีเหมือนนามัน และสุกกะสึเหมือน 
เนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสีเขียว 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสึเหลือง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 471 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนํ้าท่า สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสีแดง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนํ่าท่า สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสีขาว 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน และสุกกะสึเหมือน 
เปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พ้ท่ธจักร 

มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๖ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนามัน สุกกะสึเหมือนนมสด และสุกกะสึเหมือน 
นมส้ม เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสึเหมือน 
เนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนใภํ้มัเน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเขียว 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสึเหลือง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีแดง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีขาว 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนามัน สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสึเหมือน 
เปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนามัน สุกกะสึเหมือนนมสด และสุกกะสึเหมือน 
นาท่า เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๗ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด สุกกะสึเหมือนนมสัม และสุกกะสึเหมือน 
เนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 472 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสึเหมือนนมส้ม และสุกกะสีเขียว 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด สุกกะสึเหมือนนมส้ม และสุกกะสึเหลือง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด สุกกะสึเหมือนนมส้ม และสุกกะสีแดง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด สุกกะสึเหมือนนมส้ม และสุกกะสีขาว 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด สุกกะสึเหมือนนมส้ม และสุกกะสีเหมือน 
เปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสึเหมือนนมส้ม และสุกกะสึเหมือน 
นาท่า เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสึเหมือนนมส้ม และสุกกะสีเหมือน 
นามัน เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร 

มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล หมวดที่ ๘ 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสัม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสีเขียว 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสี 
สีเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสีแดง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสีขาว 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสี 
เหมือนเปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 473 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสัม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสี 
เหมือนนาท่า เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม สุกกะสึเหมือนเนยใส สุกกะสึเหมือน 
นี้ามัน เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสัม สุกกะสึเหมือนเนยใส และสุกกะสี 
เหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่างเป็นมูล จบ. 

[๓๒๕] ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค์ ๓ อย่างเป็นมูล 
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค์ ๔ อย่างเป็นมูล 
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค์ ๕ อย่างเป็นมูล 
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค์ ๖ อย่างเป็นมูล 
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค์ ๗ อย่างเป็นมูล 
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค์ ๘ อย่างเป็นมูล 
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค์ ๙ อย่างเป็นมูล 
นักปราชญ์พึงทำตามแบบนี้แล. 

ขัณฑจักรและพัทธจักร 
มีวัตถุประสงค์ทุกอย่างเป็นมูล ดังต่อไปนี้:- 
[๓๒๖] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสึเขียว สุกกะสึเหลือง สุกกะสึแดง สุกกะสึ 
ขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนนี้าท่า สุกกะสึเหมือนนี้ามัน สุกกะสึเหมือน 
นมสด สุกกะสึเหมือนนมสัม และสุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค์ทุกอย่างเป็นมูล จบ. 

อุภโตพัทธมิสสกจักร 

[๓๒๗] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค และสุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค และเพื่อความสุข สุกกะสึเขียว และสุกกะ 
สีเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 474 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อเป็นยา สุกกะสีเขียว 
สุกกะสึเหลือง และสุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา และเพื่อให้ทาน 
สุกกะสึเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน และ 
เพื่อเป็นบุญ สุกกะสึเขียว สุกกะสึเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสี'ขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน เพื่อ 
เป็นบุญ และเพื่อบูชายัญ สุกกะสึเขียว สุกกะสึเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสี'ขาว สุกกะสึ 
เหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนํ้าท่า เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน เพื่อ 
เป็นบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อไปสวรรค์ สุกกะสึเขียว สุกกะสึเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะ 
สีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนาท่า และสุกกะสีเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน เพื่อ 
เป็นบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ และเพื่อเป็นพืช สุกกะสีเขียว สุกกะสึเหลือง 
สุกกะสีแดง สุกกะสี'ขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนาท่า สุกกะสีเหมือนนํ้ามัน 
และสุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน เพื่อ 
เป็นบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ เพื่อเป็นพืช และเพื่อทดลอง สุกกะสึเขียว สุกกะสึเหลือง 
สุกกะสีแดง สุกกะสี'ขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนาท่า สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน 
สุกกะสึเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเป็นยา เพื่อให้ทาน เพื่อ 
เป็นบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค์ เพื่อเป็นพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสนุก สุกกะสึเขียว 
สุกกะสึเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสี'ขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง สุกกะสึเหมือนนาท่า สุกกะ 
สีเหมือนนามัน สุกกะสึเหมือนนมสด สุกกะสึเหมือนนมสัม และสุกกะสึเหมือนเนยใส 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

อุภโตพัทธมิสสจักร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 475 

ข้ณฑจักร 

[๓๒๘] ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสึเหมือนนามัน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

ข้ณฑจักร จบ. 

พัทธจักร 

[๓๒๙] ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 476 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนนามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

พัทธชักร จบ. 

กุจฉิชักร 

กุจฉิชักร หมวดที่ ๑ 

[๓๓๐] ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนํ้าท่า เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนามัน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 477 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

กุจฉิจักร หมวดที่ ๒ 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสี'ขาว สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัเน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

[พึงทราบจักรทั้งหลาย อย่างนี้] 

กุจฉิจักร หมวดที่ ๓ 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนี้าท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 478 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสึเหมือนนามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสัม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

กุจฉิชักร หมวดที่ ๔ 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสีเหมือนนามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสึเหมือนนมส้ม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 479 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีเหมือนนํ้าท่า พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กุจฉิจักร หมวดที่ ๕ 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนามัน พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนามัน พยายาม สุกกะสึเหมือนนมส้ม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาบัน พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาบัน พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาบัน พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาบัน พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาบัน พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาบัน พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาบัน พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 480 

กุจฉิจักร หมวดที่ ๖ 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหมือนนามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กุจฉิจักร หมวดที่ ๗ 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสึแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 481 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมส้ม พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมส้ม พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กุจฉิจักร หมวดที่ ๘ 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 482 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเหมือนนมส้ม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กุจฉิชักร จบ. 

ปิฏฐิจักร 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๑ 

[๓๓๑] ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาบัน พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเขียว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

ปิฏฐิชักร รอบที่ ๑ จบ. 

ปิฏฐิชักร รอบที่ ๒ 

[๓๓๒] ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 483 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนามัน พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสึเหลือง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๒ จบ. 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๓ 

[๓๓๓] ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาบัน พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 484 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๓ จบ. 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๔ 

[๓๓๔] ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนํ้ามัน พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆา- 
ทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสี'ขาว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆา- 
ทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆา- 
ทิเสส. 


ปิฏฐิจักร รอบที ๔ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 485 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๕ 

[๓๓๕] ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีเหมือนนํ้าท่า พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนามัน พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมส้ม พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเหมือนเปรียง เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๕ จบ. 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๖ 

[๓๓๖] ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนามัน พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมส้ม พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 486 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนํ้าท่า เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเหมือนนาท่า เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสึเหมือนนำท่า เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ปิฏฐิชักร รอบที่ ๖ จบ. 

ปิฏฐิชักร รอบที่ ๗ 

[๓๓๗] ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสีนมสัม พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเนยใส พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสึเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนํ้ามั!น เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 487 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสึเหมือนนามัน เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสีเหมือนนํ้ามัน เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๗ จบ. 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๘ 

[๓๓๘] ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาบัน พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสด เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 


ปิฏฐิจักร รอบที ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 488 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๙ 

[๓๓๙] ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม 
เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสึเหมือนนมส้ม เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสึเหมือนนมส้ม เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึขาว พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสึเหมือนนมส้ม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาบัน พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหมือนนมสัม เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๙ จบ. 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๑๐ 

[๓๔๐] ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหลือง พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 489 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนาท่า พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า ชักปล่อยสุกกะสึเหมือนนามัน พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุจงใจว่า จักปล่อยสุกกะสึเหมือนนมสัม พยายาม สุกกะสึเหมือนเนยใส เคลื่อน 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ปิฏฐิจักร รอบที่ ๑๐ จบ. 

ปิฏฐิจักร จบ. 

[๓๔๑] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะเคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะไม่เคลื่อน ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
ภิกษุจงใจ ไม่พยายาม สุกกะเคลื่อน ไม , ต้องอาบัติ 
ภิกษุจงใจ ไม่พยายาม สุกกะไม , เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุไม , จงใจ พยายาม สุกกะเคลื่อน ไม , ต้องอาบัติ 
ภิกษุไม , จงใจ พยายาม สุกกะไม , เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุไม , จงใจ ไม่พยายาม สุกกะเคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุไม , จงใจ ไม่พยายาม สุกกะไม่เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ 
อนาปัตติวาร 

[๓๔๒] ภิกษุมีอสุจิเคลื่อนเพราะปัน ๑ ภิกษุไม , ประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ๑ ภิกษุวิกล- 
จริต ๑ ภิกษุมีจิตฟ้งซ่าน ๑ ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไม่ต้อง- 
อาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 490 
วินึตวัตถุ 

คาถาแสดงชื่อเรื่อง 

[๓๔๓] เรื่องฟิน เรื่องถ่ายอุจจาระ เรื่องถ่ายปัสสาวะ 
เรื่องตรึกถึงกามวิตก เรื่องอาบนํ้าร้อน เรื่องทายา 
เรื่องเกาอัณฑะ เรื่องเดินทาง เรื่องหนังหุ้มองค์กำเนิด 

เรื่องเรือนไฟ เรื่องขา เรื่องสามเณร 

เรื่องสามเณรหลับ เรื่องหนีบด้วยขา เรื่องบีบด้วยกำมือ 
เรื่องแอ่นในอากาศ เรื่องดัดกาย เรื่องเพ่งองค์กำเนิด 

เรื่องสอดเข้าช่องดาล เรื่องสีภับไม้ เรื่องอาบนํ้าทวนกระแส 

เรื่องเล่นโคลน เรื่องลุยนา เรื่องเล่นไถลก้น 

เรื่องลุยสระบัว เรื่องสอดเข้าในทราย เรื่องสอดเข้าในตม 

เรื่องตักนั้ารด เรื่องสีบนที่นอน เรื่องสีกับนิ้วแม่มือ. 

เรื่องพ่น 

[๓๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล อสุจิของภิกษุรูปหนึ่งเคลื่อนเพราะพ่น เธอได้มีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ภิกษุมีอสุจิเคลื่อนเพราะพ่น ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องถ่ายอุจจาระ 

[๓๔๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังถ่ายอุจจาระอยู่ อสุจิเคลื่อนแล้ว เธอได้มี 
ความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนเลย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องถ่ายปัสสาวะ 

[๓๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังถ่ายปัสสาวะอยู่ อสุจิเคลื่อนแล้ว เธอได้ 
มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนเลย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 491 
เรื่องตรึกถึงกามวิตก 

[๓๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังตรึกถึงกามวิตกอยู่ อสุจิเคลื่อนแล้ว เธอ 
ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนเลย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุตรึกถึงกามวิตก ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องอาบนั้าร้อน 

[๓๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังอาบนั้าร้อนอยู่ อสุจิเคลื่อนแล้ว เธอได้มี 
ความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนเลย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม , ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน กำลังอาบนั้าร้อน อสุจิ 
เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน กำลังอาบนั้าร้อนอยู่ 
แต่อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องทายา 

[๓๔๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีแผลที่องค์กำเนิด เมื่อเธอกำลังทายา อสุจิ 
เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผมพระภาค พระผมพระภาค ตรัสถามว่า ดกรภิกษ เธอคิดอย่างไร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 492 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนเลย พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีแผลที่องค์กำเนิด เธอมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน 
กำลังทายา อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีแผลที่องค์กำเนิด เธอมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน 
กำลังทายา แต่อสุจิไม , เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แด , ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องเกาอัณฑะ 

[๓๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังเกาอัณฑะ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด , ผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุผู้ไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม , ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน กำลังเกาอัณฑะ อสุจิ 
เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน กำลังเกาอัณฑะ แด , 

อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 493 

ภ. เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลสัจขัย. 

เรื่องเดินทาง 

[๓๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินทาง อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน กำลังเดินทางไป 
อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน กำลังเดินทาง แต่ 
อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย ฯ. 

เรื่องหนังหุ้มองค์กำเนิด 

[๓๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง จับหนังหุ้มองค์กำเนิด ถ่ายป้สสาวะอยู่ 
อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า ไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน จับหนังหุ้มองค์กำเนิด 
ถ่ายปัสสาวะอยู่ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 494 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ขับหนังหุ้มองค์กำเนิด 
ถ่ายปัสสาวะอยู่ แด , อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมัง 
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิด 
อย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แด , ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องเรือนไฟ 

[๓๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังผิงเกลียวท้องอยู่ในเรือนไฟ อสุจิเคลื่อน 
เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพร 
ภาค 

พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ผิงเกลียวท้องอยู่ใน 
เรือนไฟ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ผิงเกลียวท้องอยู่ใน 
เรือนไฟ แด , อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แด , ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

[๓๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังทำบริกรรมหลังให้พระอุปัชฌายะอยู่ใน 
เรือนไฟ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 495 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ทำบริกรรมหลังให้พระ 
อุปชฌายะอยู่ในเรือนไฟ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ทำบริกรรมหลังให้ 
พระอุปัชฌายะอยู่ในเรือนไฟ แด , อสุจิไม , เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า 
ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แด , ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องขา 

[๓๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ทำองค์กำเนิดให้เสียดสีขาอยู่ อสุจิเคลื่อน 
เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ทำองค์กำเนิดให้เสียด 
สึขาอยู่ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ทำองค์กำเนิดให้เสียด 
สึขาอยู่ แด , อสุจิไม , เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 496 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติกุลลัจจัย. 

เรื่องสามเณร 

[๓๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ได้บอก 
สามเณรรูปหนึ่งว่า พ่อสามเณร เธอจงมาขับองค์กำเนิดของฉัน สามเณรได้ขับองค์กำเนิด 
ของภิกษุนั้นแล้ว อสุจิของภิกษุนั้นเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
แล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

เรื่องสามเณรหลับ 

[๓๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ได้ขับองค์กำเนิดของสามเณรผู้นอนหลับ 
อสุจิของภิกษุนั้นเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฎ. 

เรื่องหนีบด้วยขา 

[๓๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง หนีบองค์กำเนิดด้วยขาทั้งสอง อสุจิเคลื่อน 
เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระ 
ผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน หนีบองค์กำเนิดด้วย 
ขาทั้งสอง อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 497 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน หนีบองค์กำเนิดด้วยขา 
ทั้งสอง แต่อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องบีบด้วยกำมือ 

[๓๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง บีบองค์กำเนิดด้วยกำมือ อสุจิเคลื่อน เธอ 
ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน บีบองค์กำเนิดด้วยกำมือ 
อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน บีบองค์กำเนิดด้วยกำมือ 
แต่อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องแอ่นในอากาศ 

[๓๖๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ยังสะเอวให้ 
ไหวในอากาศ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 498 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ยังสะเอวให้ไหวใน 
อากาศ แต่อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องดัดกาย 

[๓๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกำลังดัดกายอยู่ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน กำลังดัดกายอยู่ 
อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน กำลังดัดกายอยู่ แต่ 
อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องเพ่งองค์กำเนิด 

[๓๖๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดเพ่งองค์กำเนิดของมาตุคาม อสุจิ 
ของภิกษุนั้นเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุมีความกำหนัดไม่ควรเพ่งองค์กำเนิดของมาตุคาม รูปใดเพ่ง ต้องอาบัติ 


ทูกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 499 

เรื่องสอดเข้าช่องดาล 

[๓๖๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สอดองค์ 
กำเนิดเข้าช่องดาล อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สอดองค์กำเนิดเข้า 
ช่องดาล แด , อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แด , ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องสีกับไม้ 

[๓๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สีองค์กำเนิด 
กับไม้ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 500 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สีองค์กำเนิดกับไม้ 
แด , อสุจิไม่เคลื่อน เธอไต้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แด , ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องอาบนั้าทวนกระแส 

[๓๖๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง อาบนั้าทวนกระแส อสุจิเคลื่อน เธอได้มี 
ความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้า ไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุไม , มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน อาบนาทวนกระแส 
อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน อาบนาทวนกระแส 
แด , อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องเล่นโคลน 

[๓๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เล่นอยู่ในโคลน อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม , ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษรปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสจิเคลื่อน เล่นอย่ในโคลน 



อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน เล่นอยู่ในโคลน แด , 
อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 
ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 501 
เรื่องลุยนา 

[๓๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งลุยนั้าอยู่ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ลุยนั้าอยู่ อสุจิเคลื่อน 
เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ลุยนั้าอยู่ แต่อสุจิ 
ไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติลุลลัจขัย. 

เรื่องเล่นไถลล้น 

[๓๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เล่นไถลก้นอยู่ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน เล่นไถลก้นอยู่ 
อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 502 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน เล่นไถลก้นอยู่ แต่อสุจิ 
ไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องลุยสระบัว 

[๓๖๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งลุยอยู่ในสระบัว อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ลุยอยู่ในสระบัว 
อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ลุยอยู่ในสระบัว แต่ 
อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องสอดเข้าในทราย 

[๓๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สอดองค์ 
กำเนิดเข้าในทราย อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว 
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 503 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สอดองค์กำเนิดเข้า 
ในทราย แต่อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แด , ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องสอดเข้าในตม 

[๓๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สอดองค์ 
กำเนิดเข้าในตม อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สอดองค์กำเนิดเข้า 
ในตม แต่อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แด , ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องตักนั้ารด 

[๓๗๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตักนั้ารดองค์กำเนิด อสุจิเคลื่อน เธอได้มี 
ความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้า ไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ภิกษุไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติ. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ตักนั้ารดองค์กำเนิด 
อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 504 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน ตักนั้ารดองค์กำเนิด 
แต่อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องสีบนที่นอน 

[๓๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สีองค์กำเนิด 
บนที่นอน อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

กิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สีองค์กำเนิดบนที่นอน 
แต่อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

เรื่องสึกับนิ้วแม่มือ 

[๓๗๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สีองค์กำเนิด 
กับนิ้วแม่มือ อสุจิเคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน สีองค์กำเนิดกับนิ้วแม่มือ 
แต่อสุจิไม่เคลื่อน เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอคิดอย่างไร? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะให้เคลื่อน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 505 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ 
เรื่องพระอุทายี 

[๓๗๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสารวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระอุทาขีอยู่ในป่า วิหารท่านงดงาม 
น่าดู น่าชม มีห้องกลาง มีระเบียงโดยรอบ เตียงตั่ง ฟูกหมอน ขัดไว้เรียบร้อย นั้าฉัน 
นั้าใช้ ตั้งไว้ดีแล้วบริเวณเตียนสะอาด ประชาชนเป็นอันมากพากันมาชมวิหารของท่าน 
พระอุทาขี แม้พราหมณ์คนหนึ่งกับภรรยาก็เข้าไปหาท่านพระอุทาขี แล้วได้กล่าวกะท่านว่า พวกผม 
อยากชมวิหารของท่าน ท่านพระอุทายีกล่าวเชิญว่า ล้าเช่นนั้น เชิญชมเถิดพราหมณ์ แล้วถือ 
ลูกดาลไขลิ่มผลักบานประตูเข้าไป 

แม้พราหมณ์นั้นก็ตามหลังท่านพระอุทายีเข้าไป ส่วนพราหมณีตามหลังพราหมณ์เข้าไป 
ขณะนั้น ท่านพระอุทายีเดินไปเปิดบานหน้าต่างบางตอน ปิดบานหน้าต่างบางตอนรอบห้อง 
แล้วย้อนมาทางหลัง ขับอวัยวะน้อยใหญ่ของพราหมณีนั้น 

ครั้นพราหมณ์นั้นสนทนากับท่านพระอุทายีแล้ว ก็ลากลับไป พราหมณ์นั้นดีใจเปล่งวาจา 
แสดงความยินดีว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้อยู่ในป่าเช่นนี้ยังมีอัธยาศัยดี 
แม้ท่านพระอุทาขีอยู่ในป่าเช่นนี้ ก็ยังมีอัธยาศัยดี 

เมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้ว พราหมณีได้กล่าวกะพราหมณ์นั้นว่า พระอุทาขีจะมี 
อัธยาศัยดีแต่ไหน เพราะพระอุทาขีได้ขับอวัยวะน้อยใหญ่ของดิฉันเหมือนที่ท่านขับดิฉัน 
พอได้ทราบตั่งนั้น พราหมณ์จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะว่า พระสมณะเชื้อสายพระ- 
ศากยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ไม , ละอาย ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหล่านี้ยังชักปฏิญาณว่า เป็น 
ผู้ประพฤติธรรม ประพฤติเรียบร้อย ประพฤติพรหมจรรย์ พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรม 
ดังนี้เล่า ความเป็นสมณะของพระสมณะเหล่านี้ไม่มี ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้ไม่มี 
ความเป็นสมณะของพระสมณะเหล่านี้พินาศแล้ว ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้พินาศ 
แล้ว ความเป็นสมณะของพระสมณะเหล่านี้จะมีแต่ไหน ความเป็นพราหมณ์ของสมณะเหล่านี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 506 

จะมีแต่ไหน พระสมณะเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะแล้ว พระสมณะเหล่านี้ปราศจาก 
ความเป็นพราหมณ์แล้ว ไฉน พระสมณะอุทายี จึงได้จับต้องอวัยวะน้อยใหญ่ของภรรยาเรา 
ต่อไปกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภ้ผู้มีสกุล กุลทาสี จักไม่กล้าไปสู่อารามหรือวิหาร เพราะ 
ถ้าไป พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านั้นก็จะพึงประทุษร้ายเขา 

ภิกษุทั้งหลายได้ยินพราหมณ์นั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย 
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
ไฉน ท่านพระอุทาขี จึงได้ถึงกายสังสัคคะกับมาตุคามเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระอุทาขีว่า ดูกรอุทาขี ข่าวว่าเธอถึงกาย 
สังสัคคะกับมาตุคามจริงหรือ? 

ท่านพระอุทาขีทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่นไม , เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำไฉนเธอจึงได้ถึงกายสังสัคคะกับ 
มาตุคามเล่า 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกำหนัด ไม่ใช่ 
เพื่อมีความกำหนัด เพื่อความพราก ไม , ใช่เพื่อความประกอบ เพื่อความไม , ถือมั่น ไม , ใช่เพื่อ 
มีความถือมั่น มิใช่หรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแล้วเพื่อคลายความกำหนัด เธอยัง 
ชักคิดเพื่อมีความกำหนัด เราแสดงเพื่อความพรากเธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อ 
ความไม , ถือมั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อเป็นที่สำรอกราคะ เพื่อเป็น 
สร่างความเมา เพื่อบรรเทาความระหาย เพื่อเพิกถอนอาลัย เพื่อเข้าไปตัดวัฏฏะ เพื่อสิ้นตัณหา 
เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับทุกข์ เพื่อความไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัด มิใช่หรือ 

การละกามเราก็บอกแล้ว การกำหนดรู้ความหมายในกาม การกำจัดความระหาย 
ในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกาม การระงับความกลัดกลุ้มเพราะกาม เราก็บอกไว้ 
แล้วโดยอเนกปริยาย มิใช่หรือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 507 

ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 

เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว อันที่แท้ การกระทำของเธอนั่น 
เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวก 
ที่เลื่อมใสแล้ว 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุทายีโดยอเนกปริยายแล้ว ทรงติโทษแห , ง¬ 
ดวามเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ 
ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ทรงสรรเสริญคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคน 
บำรุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส 
การไม่สะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย แล้วทรงทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น 
ที่เหมาะสมแก , เรื่องนั้น แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัย 
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ 
เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะ 
บังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ 
ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งนั่นแห่งพระ- 
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระบัญญัติ 

๖. ๒. อนึ่ง ภิกษุใดกำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว ถึงความเคล้าคลึงด้วย 
กายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับช้องผมก็ตาม ลูบคลำอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม 
เป็นสังฆาทิเสส. 

เรื่องพระอุทายี จบ. 

สักขาบทวิภังค์ 

[๓๗๖] บทว่า อนึ่ง...ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติ 
อย่างใด มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์ 
อย่างใด เป็นเถระก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม ผู้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
อนึ่ง...ใด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 508 

บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่า ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า ทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว ชื่อว่า 
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นเอหิภิกษุ 
ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า 
เป็นผู้เจริญ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า มีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระ- 
เสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อัน 
สงฆ์พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้แล้วด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ บรรดา 
ภิกษุเหล่านั้น ภิกษุนี้ใด ที่สงฆ์พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้แล้วด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่ 
กำเริบควรแก , ฐานะ ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่า ภิกษุ ในอรรถนี้ 

ที่ชื่อว่า กำหนัดแล้ว คือ มีความยินดี มีความเพ่งเล็ง มีจิตปฏิพัทธ์ 

บทว่า แปรปรวนแล้ว ความว่า จิตที่ถูกราคะย้อมแล้วก็แปรปรวน ที่ถูกโทสะประ¬ 
ทุษร้ายแล้วก็แปรปรวน ที่ถูกโมหะให้ลุ่มหลงแล้วก็แปรปรวน แต่ที่ว่าแปรปรวนในอรรถนี้ทรง- 
ประสงค์จิตที่ถูกราคะย้อมแล้ว 

ที่ชื่อว่า มาตุคาม ได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่หญิงยักษ์ไม , ใช่หญิงเปรต ไม , ใช่สัตว์ติรัจฉาน 
ตัวเมีย โดยที่สุด แม้เด็กหญิงที่เกิดในวันนั้น ไม่ต้องพูดหญิงผู้ใหญ่ 

บทว่า กับ คือ ด้วยกัน 

คำว่า ถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย คือ ที่เรียกกันว่าความประพฤติล่วงเกิน 

ที่ชื่อว่า มือ คือ หมายตั้งแต่ข้อศอกถึงปลายเล็บ 

ที่ชื่อว่า ช้องผม คือ เป็นผมล้วนก็มี แซมด้วยด้ายก็มี แซมด้วยดอกไม้ก็มี แซม 
ด้วยเงินก็มี แซมด้วยทองก็มี แซมด้วยแก้วมุกดาก็มี แซมด้วยแก้วมฌีก็มี 

ที่ชื่อว่า อวัยวะ คือ เว้นมือและช้องผมเสีย นอกนั้นชื่อว่าอวัยวะ. 

[๓๗๗] ที่ชื่อว่า ลูบคลำ คือ ถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด 
บีบ จับ ต้อง. 

[๓๗๘] ที่ชื่อว่า ถูก คือเพียงถูกต้อง ที่ชื่อว่า คลำ คือจับเบาๆ ไปข้างโน้นข้างนี้ 
ที่ชื่อว่า ลูบลง คือลูบลงเบื้องล่าง ที่ชื่อว่า ลูบขึ้น คือลูบขึ้นเบื้องบน ที่ชื่อว่า ทับ คือกด 
ข้างล่าง ที่ชื่อว่า อุ้ม คือยกขึ้นข้างบน ที่ชื่อว่า ฉุด คือรั้งมา ที่ชื่อว่า ผลัก คือผลักไป 
ที่ชื่อว่า กด คือจับอวัยวะ กดลง ที่ชื่อว่า บีบ คือปีบกับวัตถุบางอย่าง ที่ชื่อว่า จับ คือ 
จับเฉยๆ ที่ชื่อว่า ต้อง คือเพียงต้องตัว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 509 

[๓๗๙] บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาส เพื่ออาบัตินั้นได้ ชักเข้า 
อาบัติเติมได้ ให้มานัตได้ เรียกเข้าหมู , ได้ ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพรา 
ฉะนั้นจึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของอาบัติ 
นิกายนั้นแล แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 

บทภาชนีย์ 

ภิกษุเปยยาล สตรี-กายต่อกาย 

[๓๘๐] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัดและถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี ด้วยกาย ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม 
ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี ด้วยกาย ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะค์ มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี ด้วยกาย ต้องอาบัติ 
ถุลลัจขัย 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น 
ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี ด้วยกายต้องอาบัติถุลลัจขัย 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี ด้วยกาย ต้องอาบัติ 
ถุลลัจขัย. 

บัณเฑาะว์-กายต่อกาย 

บัณเฑาะว์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ มีความกำหนัดและถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะว์ ด้วยกาย ต้องอาบัติ 
ถุลลัจขัย 

บัณเฑาะว์หนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ 
อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะว์ ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 510 

บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะค์ ด้วยกาย ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ 

บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน มีความกำหนัด และลูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะว์ ด้วยกาย 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

บัณเฑาะว์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และลูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะว์ ด้วยกาย ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. 

บุรุษ-กายต่อกาย 

บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และลูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น 
ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม 
ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉาน มีความกำหนัด และลูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และลูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น 
ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฎ 

บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ มีความกำหนัด และลูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ด้วยกาย ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. 

สัตว์ติรัจฉาน-กายต่อกาย 

สัตว์ติรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉาน มีความกำหนัด และลูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสัตว์ติรัจฉาน ด้วยกาย 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ติรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น 
ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสัตว์ติรัจฉาน ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 511 

สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และลูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสัตว์ดิรัจฉาน ด้วยกาย ต้อง- 
อาบัดึทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ มีความกำหนัด และลูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสัตว์ดิรัจฉาน ด้วยกาย 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และลูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสัตว์ดิรัจฉาน ด้วยกาย ต้อง 
อาบัติทุกกฏ. 

สตรีสองคน-กายต่อกาย 

[๓๘๑] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และลูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน 
ด้วยกาย ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และลูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ด้วยกาย 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และลูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน 
ด้วยกาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และลูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ด้วย- 
กาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด และลูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน 
ด้วยกาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 512 

บัณเฑาะก์สองคน-กายต่อกาย 

บัฌเฑาะค์ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะค์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะก์ 
ทั้งสองคน ด้วยกาย ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๒ ตัว 

บัณเฑาะค์ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยบัณเฑาะค์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัฌเฑาะค์ทั้งสองคน 
ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะค์ ๒ คน ภิกษุสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะค์ทั้งสองคน ด้วยกาย 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะค์ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของ 
บัณเฑาะว์ทั้งสองคน ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะว์ทั้ง 
สองคน ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

บุรุษสองคน-กายต่อกาย 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน ด้วยกาย 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น 
ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน ด้วยกาย ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน 
ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 513 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน ด้วยกาย 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะค์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน 
ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

สัตว์ติรัจฉานสองตัว-กายต่อกาย 

สัตว์ติรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองตัว มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสัตว์- 
ติรัจฉานทั้งสองตัว ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สัตว์ติรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยสัตว์ติรัจฉานทั้งสองตัว มีความกำหนัด และถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสัตว์ติรัจฉาน 
ทั้งสองตัว ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สัตว์ติรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองตัว มีความกำหนัด และถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสัตว์ติรัจฉาน 
ทั้งสองตัว ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สัตว์ติรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองตัว มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสัตว์ 
ติรัจฉานทั้งสองตัว ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สัตว์ติรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองตัว มีความกำหนัด และถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสัตว์ติรัจฉาน 
ทั้งสองตัว ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

สตรี บัณเฑาะว์-กายต่อกาย 

[๓๘๒] สตรีหนึ่ง บัณเฑาะว์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความ 
กำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้น 
ของสตรีและบัณเฑาะว์ทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 514 

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะก์ 
ทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติกุลสัจขัย 

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัฌเฑาะค์ทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี 
และบัณเฑาะค์ทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติกุลลัจขัย ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง ป้ณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี 
และบัณเฑาะค์ทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติกุลลัจขัย 

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี 
และบัณเฑาะค์ทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติกุลลัจจัย. 

สตรี บุรุษ-กายต่อกาย 

สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบุรุษ 
ทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบุรุษทั้งสอง ด้วยกาย 
ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติกุลลัจขัย 

สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะค์ทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี 
และบุรุษทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติกุลลัจขัย 

สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบุรุษ 
ทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติกุลลัจขัย 

สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี 
และบุรุษทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติกุลลัจขัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 515 

สตรี ดิรัจฉาน-กายต่อกาย 

สตรีหนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสอง มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี 
และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีหนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกำหนัด และลูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีและสัตว์ดิรัจฉาน 
ทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 

สตรีหนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสอง มีความกำหนัด 
และลูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี 
และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 

สตรีหนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสอง มีความกำหนัด 
และลูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี 
และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 

สตรีหนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง มีกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี 
และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจชัย. 

บัณเฑาะว์ บุรุษ-กายต่อกาย 

บัณเฑาะว์หนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของ 
บัณเฑาะว์และบุรุษทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย 

บัณเฑาะว์หนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะว์และบุรุษ 
ทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์หนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของ 
บัณเฑาะว์และบุรุษทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 516 

บัณเฑาะค์หนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสองคน มีความ 
กำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกาย 
นั้นของบัณเฑาะว์และบุรุษทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์หนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณ- 
เฑาะว์และบุรุษทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

บัณเฑาะว์ สัตว์ดิรัจฉาน-กายต่อกาย 

บัณเฑาะว์หนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสอง มีความ 
กำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่งกาย 
นั้นของบัณเฑาะว์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจขัย 
บัณเฑาะว์หนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกำหนัด และถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะว์และสัตว์ 
ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์หนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสอง มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะว์ 
และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์หนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง มีความ 
กำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้น 
ของบัณเฑาะว์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์หนึ่ง สัตว์ติรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสอง มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของ 
บัณเฑาะว์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

บุรุษ สัตว์ดิรัจฉาน-กายต่อกาย 

บุรุษหนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสอง มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ 
และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 517 

บุรุษหนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกำหนัด และถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษและสัตว์ 
ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษหนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง มีความ 
กำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้น 
ของบุรุษและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษหนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสอง มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ 
และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษหนึ่ง สัตว์ดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสอง มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ 
และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

สตรี-กายต่อของเนื่องด้วยกาย 

[๓๘๓] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกายนั้นของสตรี ด้วยกาย 
ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกายนั้นของสตรี 
ทั้งสองคน ด้วยกาย ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะว์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วย 
กายนั้นของสตรีและบัณเฑาะว์ทั้งสองคน ด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจขัย. 

สตรี-ของเนื่องด้วยกายต่อกาย 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น 
ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรี ด้วยของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติ 
ถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 518 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก คลำ 
ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน 
ด้วยของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
ถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกายนั้นของ 
สตรีและบัณเฑาะค์ทั้งสองคน ด้วยของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจขัย. 

สตรี-ของเนื่องด้วยกายต่อของเนื่องด้วยกาย 
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น 
ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกายนั้นของสตรี ด้วยของเนื่องด้วย 
กาย ต้องอาบัติทุกกฏ 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกายนั้นของสตรีทั้งสอง 
คน ด้วยของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วย 
กายนั้นของสตรีและบัณเฑาะค์ทั้งสองคน ด้วยของเนื่องด้วยกาย ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

สตรี-ของที่โยนต่อกาย 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และถูกต้อง ซึ่งกายนั้นของ 
สตรี ด้วยของที่โยนไป ต้องอาบัติทุกกฏ 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูกต้อง 
ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ด้วยของที่โยนไป ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
ถูกต้อง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะค์ทั้งสองคน ด้วยของที่โยนไป ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

สตรี-ของที่โยนต่อของเนื่องด้วยกาย 

สตรีหนึ่ง ภิกษุสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และถูกต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกาย 
นั้นของสตรี ด้วยของที่โยนไป ต้องอาบัติทุกกฏ 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูกต้อง ซึ่ง 
ของเนื่องด้วยกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ด้วยของที่โยนไป ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 519 

สตรีหนึ่ง บัฌเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และถูกต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะก์ทั้งสอง ด้วยของที่โยนไป ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

สตรี-ของที่โยนต่อของที่โยน 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และถูกต้อง ซึ่งของที่โยน 
มานั้นของสตรี ด้วยของที่โยนไป ต้องอาบัติทุกกฏ 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้ง ๒ คน มีความกำหนัด และถูกต้อง ซึ่ง 
ของที่โยนมานั้นของสตรีทั้งสอง ด้วยของที่โยนไป ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัฌเฑาะค์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และถูก 
ต้อง ซึ่งของที่โยนมานั้นของสตรีและบัณเฑาะค์ทั้งสอง ด้วยของที่โยนไป ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 
ภิกขุเปยยาล จบ. 

อิตถีเปยยาล 
สตรี-กายต่อกาย 

[๓๘๔] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และสตรี ถูก 
คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ด้วยกาย 
ภิกษุความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รู้ตอบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และสตรีทั้งสอง 
ถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ 
ด้วยกาย ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รู้ตอบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัฌเฑาะค์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และ ทั้งสองคน ถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่ง 
กายนั้นของภิกษุ ด้วยกาย ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รู้ตอบผัสสะอยู่ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส. 

สตรี-กายต่อของเนื่องด้วยกาย 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และสตรี ถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกายนั้นของภิกษุ ด้วยกาย 
ภิกษมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย ร้ตอบผัสสะอย่ ต้องอาบัติถลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 520 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และสตรีทั้ง 
สองคน ถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งของเนื่อง 
ด้วยกายนั้นของภิกษุ ด้วยกาย ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย เต อบผัสสะอยู่ 
ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัฌเฑาะค์หนื่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และทั้งสองคน ถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่ง 
ของเนื่องด้วยกายนั้นของภิกษุ ด้วยกาย ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย เต อบ 
ผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจขัย. 

สตรี-ของเนื่องด้วยกายต่อกาย 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และสตรี ถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ด้วยของเนื่องด้วยกาย 
ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย เต อบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และสตรีทั้งสองคน 
ถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ 
ด้วยของเนื่องด้วยกาย ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย เต อบผัสสะอยู่ ต้อง 
อาบัติถุลลัจขัย ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และทั้งสองคน ถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่ง 
กายนั้นของภิกษุ ด้วยของเนื่องด้วยกาย ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย เต อบ 
ผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจขัย. 

สตรี-ของเนื่องด้วยกายต่อของเนื่องด้วยกาย 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และสตรี ถูก คลำ ลูบลง 
ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกายนั้นของภิกษุ ด้วยของ 
เนื่องด้วยกาย ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย เต อบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีสองคน มีความกำหนัด และสตรีทั้งสองคน 
ถก คลำ ลบลง ลบขึ้น ทับ ต้ม ฉด ผลัก กด บีบ ขับ ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกายนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 521 

ของภิกษุ ด้วยของเนื่องด้วยกาย ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย เต อบผัสสะอยู่ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัฌเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีสองคน มีความกำหนัด และ 
ทั้งสองคน ถูก คลำ ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุ้ม ฉุด ผลัก กด ปีบ ขับ ต้อง ซึ่งของ 
เนื่องด้วยกายนั้นของภิกษุ ด้วยของเนื่องด้วยกาย ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย 
เต อบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

สตรี-ของที่โยนต่อกาย 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และสตรี ถูก ต้อง ซึ่งกาย 
นั้นของภิกษุ ด้วยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย เต อบผัสสะอยู่ 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และสตรีทั้ง 
สองคน ถูก ต้อง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ด้วยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายาม 
ด้วยกาย เต อบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
ทั้งสองคน ถูก ต้อง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ด้วยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ 
พยายามด้วยกาย เต อบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

สตรี-ของที่โยนต่อของเนื่องด้วยกาย 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และสตรี ถูก ต้อง ซึ่งของ 
เนื่องด้วยกายนั้นของภิกษุ ด้วยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย 
เต อบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และสตรีทั้งสองคน 
ถูก ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกายนั้นของภิกษุ ด้วยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ 
พยายามด้วยกาย เต อบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และทั้งสองคน ถูก ต้อง ซึ่งของเนื่องด้วยกายนั้นของภิกษุ ด้วยของที่โยนไป ภิกษุมีความ 
ประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย เต อบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 522 

สตรี-ของที่โยนต่อของที่โยน 

สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และสตรี ถูก ต้อง ซึ่งของที่ 
โยนมานั้นของภิกษุ ด้วยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รู้ตอบ 
ผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และสตรีทั้งสองคน 
ถูก ต้อง ซึ่งของที่โยนมานั้นของภิกษุ ด้วยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายาม 
ด้วยกาย รู้ตอบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก์หนึ่ง ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และทั้งสองคน ถูก ต้อง ซึ่งของที่โยนมานั้นของภิกษุ ด้วยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงค์ 
จะเสพ พยายามด้วยกาย รู้ตอบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว. 

อิตถีเปยยาล จบ. 

[๓๘๕] ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย รู้ตอบผัสสะอยู่ ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ พยายามด้วยกาย แต่ไม , รู้ตอบผัสสะ ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ แต่ไม่พยายามด้วยกาย รู้ตอบผัสสะอยู่ ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุมีความประสงค์จะเสพ แต่ไม่พยายามด้วยกาย และไม , รู้ตอบผัสสะ ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุมีความประสงค์จะให้พ้น พยายามด้วยกาย รู้ตอบผัสสะอยู่ ไม , ต้องอาบัติ 
ภิกษุมีความประสงค์จะให้พ้น พยายามด้วยกาย แต่ไม , รู้ตอบผัสสะ ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุมีความประสงค์จะให้พ้น แต่ไม่พยายามด้วยกาย รู้ตอบผัสสะอยู่ ไม่ต้องอาบัติ 
ภิกษุมีความประสงค์จะให้พ้น แต่ไม่พยายามด้วยกาย และไม , รู้ตอบผัสสะ ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๓๘๖] ภิกษุไม่จงใจถูกต้อง ๑ ภิกษุถูกต้องด้วยไม , มีสดึ ๑ ภิกษุไม , รู้ ๑ ภิกษุไม่ 
ยินดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตฟ้งซ่าน ๑ ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิ 
กัมมิกะ ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

รินีตวัตถุ 

คาถาแสดงชื่อเรื่อง 

[๓๘๗] เรื่องมารดา เรื่องธิดา เรื่องพี่น้องหญิง เรื่องชายา เรื่องยักบี เรื่องบัณเฑาะก์ 
เรื่องสตรีหลับ เรื่องสตรีตาย เรื่องสัตว์ติรัจฉานตัวเมีย เรื่องตุ๊กตาไม้ เรื่องฉุดต่อๆ กัน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 523 

เรื่องสะพาน เรื่องหนทาง เรื่องต้นไม้ เรื่องเรือ เรื่องเชือก เรื่องท่อนไม้ เรื่องดันด้วยบาตร 
เรื่องไหว้ เรื่องพยายามแต่มิได้จับต้อง. 

เรื่องมารดา 

[๓๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจับต้องมารดาด้วยความรักฉันมารดา เธอได้มี 
ความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องธิดา 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง จับต้องธิดาด้วยความรักฉันธิดา เธอได้มีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องพี่น้องหญิง 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง จับต้องพี่ห้องหญิงด้วยความรักฉันพี่น้องหญิง เธอได้ 
มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องชายา 

[๓๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับปุราณทูติยิกา 
เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

เรื่องยักชี 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับนางยักษินึ เธอได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องบัณเฑาะค์ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับบัณเฑาะก์ เธอได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผมพระภาค ตรัสว่า ดกรภิกษ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถลลัจชัย. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 524 
เรื่องสตรีหลับ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับสตรีนอนหลับ เธอได้มี 
ความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

เรื่องสตรีตาย 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับสตรีตายแล้ว เธอได้ 
มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติกุลลัจจัย. 

เรื่องสัตว์ติรัจฉานตัวเมีย 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับสัตว์ติรัจฉานตัวเมีย เธอ 
ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทูกกฏ. 

เรื่องตุ๊กตาไม้ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคล้าคลึงด้วยกายกับตุ๊กตาไม้ เธอได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทูกกฏ. 

เรื่องฉุดต่อๆ กัน 

[๓๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีจำนวนมากเอาแขนต่อๆ กันโอบพาภิกษุรูปหนึ่งไป 
ภิกษุนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระ 
ผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เธอยินดีไหม? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าไม่ยินดี พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุผู้ไม่ยินดี ไม่ต้องอาบัติ. 

เรื่องสะพาน 

[๓๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด เขย่าสะพานที่สตรีขึ้นเดิน เธอ 
ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทูกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 525 

เรื่องหนทาง 

[๓๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพบสตรีเดินสวนทางมา มีความกำหนัด ได้ 
กระทบไหล , เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว 

เรื่องต้นไม้ 

[๓๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ได้เขย่าต้นไม้ที่สตรีขึ้น เธอได้ 
มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ¬ 
กาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องเรือ 

[๓๙๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด โคลงเรือที่สตรีลงนึ่ง เธอได้มี 
ความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ¬ 
กาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

เรื่องเชือก 

[๓๙๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด กระตุกเชือกที่สตรีจับไว้ เธอ 
ได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติกุลลัจจัย. 

เรื่องท่อนไม้ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งฉุดท่อนไม้ที่สตรีถือไว้ เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจจัย. 

เรื่องดันด้วยบาตร 

[๓๙๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ดันสตรีไปด้วยบาตร เธอได้มี 
ความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องไหว้ 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด ยกเม้าขึ้นถูกต้องสตรีผู้กำลังไหว้ เธอได้ 
มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ¬ 
กาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 526 
เรื่องพยายามแต่มิได้จับต้อง 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพยายามว่าจะจับสตรี แต่มิได้จบต้อง เธอได้มีความรังเกียจ 
ว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี- 
พระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 527 

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ 
เรื่องพระอุทายี 

[๓๙๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระอุทาขีอยู่ในวิหารชายป่า สตรีเป็นอันมาก 
ได้พากันไปสู่อาราม มีความประสงค์จะชมวิหาร จึงเข้าไปหาท่านพระอุทาขีกราบเรียนว่า พวกดิฉัน 
ประสงค์จะชมวิหารของพระคุณเจ้า เจ้าค่ะ 

จึงท่านพระอุทาขีเชิญสตรีเหล่านั้นให้ชมวิหารแล้ว กล่าวมุ่งวัจจมรรค ปัสสาวมรรค ของ 
สตรีเหล่านั้น ชมบ้าง ติบ้าง ขอบ้าง อ้อนวอนบ้าง ถามบ้าง ย้อนถามบ้าง บอกบ้าง สอนบ้าง 
ด่าบ้าง สตรีเหล่านั้นจำพวกที่หน้าด้าน ฐานนักเลง ไม่มียางอาย บ้างก็ยิ้มพราย บ้างก็พูดยั่ว 
บ้างก็ซิกซี้บ้างก็เย้ยกับท่านพระอุทาขี ส่วนจำพวกที่มีความละอายใจ ก็เลี่ยงออกไป แล้วโพน- 
ทะนาภิกษุทั้งหลายว่า ท่านเจ้าข้า คำนี้ไม่สมควร ไม , เหมาะ แบ้สามีดิฉันพูดอย่างนี้ดิฉันยังไม่ 
ปรารถนา ก็นี่จะประโยชน์อะไรด้วยท่านพระอุทาขี 

ภิกษุทั้งหลาย บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อ 
สิกขา ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนท่านพระอุทาขีจึงได้พูดเคาะมาตุคาม ด้วยวาจาอัน 
ชั่วหยาบเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วตรัสสอบถามท่านพระอุทาขีว่า ดูกรอุทาขี ข่าวว่าเธอพูดเคาะมาตุคาม 
ด้วยวาจาอันชั่วหยาบ จริงหรือ? 

ท่านพระอุทาขีทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำไฉนเธอจึงได้พูดเคาะมาตุคาม ด้วยวาจา 
อันชั่วหยาบเล่า 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อคลายความกำหนัด ไม , ใช่เพื่อมี 
ความกำหนัด เพื่อความพราก ไม่ใช่เพื่อความประกอบ เพื่อความไม , ถือมั่น ไม , ใช่เพื่อมีความถือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 528 

มั่น มิใช่หรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแล้ว เพื่อคลายความกำหนัด เธอยังจักคิดเพื่อมี 
ความกำหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความไม , ถือ 
มั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยายเพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะ เพื่อ 
เป็นที่สร่างแห่งความเมา เพื่อเป็นที่ดับสูญแห่งความระหาย เพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอาลัย เพื่อ 
เป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัฏฏะ เพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตัณหา เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับทุกข์ 
เพื่อปราศจากตัณหาเครื่องร้อยรัด มิใช่หรือ 

ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกำหนดรู้ความหมายในกาม การกำจัดความระหายในกาม 
การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกาม การระงับความกลัดกลุ้มเพราะกาม เราบอกไว้แล้วโดย 
อเนกปริยาย มิใช่หรือ 

ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 

เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำของเธอนั่น 
เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างลื่นของชนบางพวกที่ 
เลื่อมใสแล้ว 

พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุทายี'โดยอเนกปริยายดั่งนี้แล้ว ตรัสโทษแห่งความ 
เป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ ความ 
คลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย 
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใสแล้ว การไม่สะสม การปรารภความเพียร 
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก , เรื่องนั้น แก่ภิกษุ 
ทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่ม 
บุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
ปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส ๑ 
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือ 
ตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 529 

พระปฐมบัญญัติ 

๗. ๓. อนึ่ง ภิกษุใด กำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว พูดเคาะมาตุคาม 
ด้วยวาจาชั่วหยาบ เหมือนชายหนุ่มพูดเคาะหญิงสาวด้วยวาจาพาดพิงเมถุน เป็น- 
สังฆาทิเสส. 

เรื่องพระอุทายี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๓๙๘] บทว่า อนึ่ง...ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติอย่างใด 
มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์อย่างใด เป็นเถระ 
ก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนึ่ง...ใด 

บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้ขอ ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถ 
ว่า ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า ทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว ชื่อว่า ภิกษุ 
โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญาชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นเอหิภิกษุ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้เจริญ ชื่อว่า 
ภิกษุ เพราะอรรถว่า มีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นพระเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่า เป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อันสงฆ์พร้อมเพรียงกันอุปสมบท 
ให้ด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบควรแก , ฐานะ บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุที่สงฆ์พร้อมเพรียง 
กันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุถกรรมอันไม่กำเริบควรแก , ฐานะนี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่า 
ภิกษุ ในอรรถนี้ 

ที่ชื่อว่า กำหนัดแล้ว คือมีความยินดี มีความเพ่งเล็ง มีจิตปฏิพัทธ์ 
บทว่า แปรปรวนแล้ว ความว่า จิตแม้อันราคะย้อมแล้ว ก็แปรปรวน แม้อันโทสะ 
ประทุษร้ายแล้ว ก็แปรปรวน แม้อันโมหะให้ลุ่มหลงแล้วก็แปรปรวนแต่ที่ว่า แปรปรวนแล้ว 
ในอรรถนี้ทรงประสงค์จิตอันราคะย้อมแล้ว 

ที่ชื่อว่า มาตุคาม ได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่หญิงยักษ์ไม , ใช่หญิงเปรต ไม , ใช่สัตว์ 
ติรัจฉานตัวเมีย เป็นหญิงที่รู้เดียงสา สามารถทราบถ้อยกำที่เป็นสุภาษิต ทุพภาษิต วาจาชั่วหยาบ 


และสุภาพ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 530 

วาจาที่ชื่อว่า ชั่วหยาบ ได้แก่ วาจาที่พาดพิงวัจจมรรค ปัสสาวมรรค และเมถุนธรรม 
บทว่า พูดเคาะ คือที่เรียกกันว่า ประพฤติล่วงเกิน 

คำว่า เหมือนชายหนุ่มหญิงสาว ได้แก่เด็กชายรุ่นกับเด็กหญิงรุ่น คือหนุ่มกับสาว 
ชายบริโภคกามกับหญิงบริโภคกาม 

บทว่า ด้วยวาจาพาดพิงเมถุน ได้แก่ถ้อยคำที่เกี่ยวด้วยเมถุนธรรม 
บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเติม 
ให้มานัต เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียก 
ว่า สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล 
แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 

บทภาชนีย์ 
มาติกา 

[๓๙๙] มุ่งมรรคทั้งสอง พูดชม ก็ดี พูดติ ก็ดี พูดขอ ก็ดี พูดอ้อนวอน ก็ดี ถาม 
ก็ดี ย้อนถาม ก็ดี บอก ก็ดี สอน ก็ดี ด่า ก็ดี 

[๔๐๐] ที่ชื่อว่า พูดชม คือ ชม พรรณนา สรรเสริญ มรรคทั้งสอง 
ที่ชื่อว่า พูดติ คือ ด่า ว่า ติเตียน มรรคทั้งสอง 

ที่ชื่อว่า พูดขอ คือ พูดว่า โปรดให้แก่เรา โปรดยกให้แก , เรา ควรจะให้แก่เรา ดังนี้ 
เป็นต้น 

ที่ชื่อว่า พูดอ้อนวอน คือ พูดว่า เมื่อไรมารดาของเธอจักเลื่อมใส เมื่อไรบิดาของเธอจัก 
เลื่อมใส เมื่อไรเทวดาของเธอชักเลื่อมใส เมื่อไรโอกาสดีจักมีแก่เธอ เมื่อไรเวลาดีจักมีแก่เธอ 
เมื่อไรยามดีจักมีแก่เธอ เมื่อไรฉันจักได้เมถุนธรรมของเธอ ดังนี้เป็นต้น 

ที่ชื่อว่า ถาม คือ ถามว่า เธอให้เมถุนธรรมแก , สามีอย่างไร ให้แก่ชู้อย่างไร ดังนี้เป็นต้น 
ที่ชื่อว่า ย้อนถาม คือ สอบถามดูว่า ข่าวว่า เธอให้เมถุนธรรมแก , สามีอย่างนี้หรือ ให้ 
แก่ชู้อย่างนี้หรือ ดังนี้เป็นต้น 

ที่ชื่อว่า บอก คือ ถูกเขาถามแล้วบอกว่า เธอจงให้อย่างนี้เมื่อให้อย่างนี้ ชักเป็นที่รัก 
ใคร่และพอใจของสามี ดังนี้เป็นต้น 

ที่ชื่อว่า สอน คือ เขาไม , ได้ถาม บอกเองว่า เธอจงให้อย่างนี้เมื่อให้อย่างนี้ชักเป็น 
ที่รักใคร่และพอใจของสามี ดังนี้เป็นต้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 531 

ที่ชื่อว่า ด่า คือ ด่าว่า เธอเป็นคนไม่มีนิมิต เธอเป็นคนสักแต่ว่ามีนิมิต เธอเป็นคนไม่มี 
โลหิต เธอเป็นคนมีโลหิตเสมอ เธอเป็นคนมีผ้าซับเสมอ เธอเป็นคนชํ้ารั่ว เธอเป็นคนมีเดือย 
เธอเป็นบัฌเฑาะก์หญิง เธอเป็นคนคล้ายผู้ชาย เธอเป็นคนผ่า เธอเป็นคนสองเพศ ดังนี้เป็นต้น. 

สตรี 

[๔๐๑] สตรี ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัดและพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
ด่าก็ดี ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรี ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรี 
ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติ 
ถุลลัจชัย 

สตรี ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะค์ มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
ด่าก็ดี ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอน 
ก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉาน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ดีก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
ด่าก็ดี ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

บัณเฑาะว์ 

บัณเฑาะว์ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวาร 
หนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี 
สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

บัณเฑาะว์ ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา 
ของบัณเฑาะว์ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 532 

บัณเฑาะค์ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
ทวารเบา ของบัณเฑาะค์ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี 
สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

บัณเฑาะค์ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉาน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
ทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์ ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

บัณเฑาะว์ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
ทวารเบา ของบัณเฑาะว์ ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอน 
ก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษ 

บุรุษ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา 
ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษ ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ 
ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติ- 
ทุกกฏ 

บุรุษ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉาน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา 
ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 533 
สัตว์ดิรัจฉาน 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
ทวารหนัก ทวารเบา ของสัตว์ดิรัจฉาน ชมก็ดี ดิก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี 
บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา 
ของสัตว์ดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
ทวารเบา ของสัตว์ดิรัจฉาน ชมก็ดี ดิก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี 
สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะก์ มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
ทวารหนัก ทวารเบา ของสัตว์ดิรัจฉาน ชมก็ดี ดิก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี 
บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
ทวารเบา ของสัตว์ดิรัจฉาน ชมก็ดี ดิก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี 
สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สตรี ๒ คน 

[๔๐๒] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี 
ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก 
ทวารเบา ของสตรีทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอน 
ก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี 
ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติถุลลัจชัย ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 534 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิง 
ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี 
ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติถุลลัจชัย ๒ ตัว 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถาม 
ก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติถุลลัจชัย ๒ ตัว 
บัณเฑาะว์ ๒ คน 

บัณเฑาะว์ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์ทั้งสองคน ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอน 
ก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติถุลสัจขัย ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
ทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์ทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี 
ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์ทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 
ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์ทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอน 
ก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์ทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 
ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
บุรุษ ๒ คน 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิง 
ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวาร 
หนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี 
บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 535 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 
ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิง 
ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี 
ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถาม 
ก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
สัตว์ติรัจฉาน ๒ ตัว 

สัตว์ติรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองตัว มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อน 
วอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สัตว์ติรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองตัว มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
ทวารหนัก ทวารเบา ของสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี 
ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สัตว์ติรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองตัว มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 
ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สัตว์ติรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองตัว มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อน 
วอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สัตว์ติรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองตัว มีความกำหนัด และ 
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 
ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว ฯ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 536 

สตรี-บัณเฑาะค์ 

[๔๐๓] สตรี ๑ บัณเฑาะก์ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะก์ทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี 
ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับ 
อาบัติสังฆาทิเสส 

สตรี ๑ บัณเฑาะค์ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
ทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะก์ทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 
ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี ๑ บัณเฑาะค์ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะค์ทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะค์ทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี 
อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติถุลลัจขัย ๒ ตัว 

สตรี ๑ บัณเฑาะค์ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะค์ทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอน 
ก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี ๑ บัณเฑาะค์ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัฌเฑาะค์ทั้งสองคน ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี 
อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
ถุลลัจขัย 

สตรี-บุรุษ 

สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
ทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถาม 
ก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวาร 
หนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี 
ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
พดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบรษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 537 

วอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
ถุลลัจขัย 

สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาด 
พิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 
ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี 
อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
ถุลลัจขัย 

สตรี-สัตว์ดิรัจฉาน 

สตรี ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสอง มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อน 
วอนก็ดี ถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรี ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
ทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 
ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสอง มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี 
อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
ถุลลัจขัย 

สตรี ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสอง มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อน 
วอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
ถุลลัจขัย 

สตรี ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 538 

อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 
กับอาบัติถุลลัจชัย 

บัณเฑาะก์-บุรุษ 

บัณเฑาะค์ ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะค์ทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก์และบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี 
อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลสัจชัย 
บัณเฑาะค์ ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
ทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะค์และบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 
ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะค์ ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัฌเฑาะค์และบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี 
อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะค์ ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์และบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี 
อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์และบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อน 
วอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
บัณเฑาะว์-สัตว์ติรัจฉาน 

บัณเฑาะว์ ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสอง มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี 
ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 
กับอาบัติถุลลัจขัย 

บัณเฑาะว์ ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกำหนัด และพูดพาด 
พิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์และสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อน 
วอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสอง มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 539 

ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว 

บัณเฑาะค์ ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง มีความ 
กำหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี 
ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสอง มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะว์ และสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี 
ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
บุรุษ-สัตว์ติรัจฉาน 

บุรุษ ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสอง มีความกำหนัด และ 
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี 
อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
ทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 
ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี 
อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสอง มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อน 
วอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสอง มีความกำหนัด 
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี 
ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฎ 
๒ ตัว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 540 

ใต้รากขวัญ-เหนือเข่า 

[๔๐๔] อนึ่ง สตรี ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิง 
ถึงอวัยวะเบื้องบนใต้รากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องตํ่าเหนือเข่าขึ้นไป เว้นทวารหนัก ทวารเบา 
ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี 
ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

บัฌเฑาะค์ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะ 
เบื้องบนใต้รากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องตํ่าเหนือเข่าขึ้นไป เว้นทวารหนัก ทวารเบา ของบัฌเฑาะก์ 
ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบน 
ใต้รากขวัญลงมา อวัยวะเบืองตํ่าเหนือเข่าขึนไป เว้นทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี 
ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะ 
เบื้องบนใต้รากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องตํ่าเหนือเข่าขึ้นไป เว้นทวารหนัก ทวารเบา ของสัตว์ 
ติรัจฉาน ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิง 
ถึงอวัยวะเบื้องบนใต้รากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องตํ่าเหนือเข่าขึ้นไป เว้นทวารหนัก ทวารเบา 
ของสตรีทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
ด่าก็ดี ต้องอาบัติถุลลัจชัย ๒ ตัว 

สตรี ๑ บัณเฑาะค์ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใต้รากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องตํ่าเหนือเข่าขึ้นไป เว้นทวารหนัก ทวารเบา 
ของสตรีและบัณเฑาะค์ทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถาม 
ก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลสัจชัย. 

เหนือรากขวัญ-ใต้เข่า 

[๔๐๕] สตรี ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
อวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องตํ่าใต้เข่าลงมา ของสตรี ชมก็ดี ดึก็ดี 
ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 541 

บัณเฑาะค์ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะ 
เบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องตํ่าใต้เข่าลงมา ของบัณเฑาะค์ ชมก็ดี ติก็ดี 
ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้อง 
บนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องตํ่าใต้เข่าลงมา ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอน 
ก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
อวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องตํ่าใต้เข่าลงมา ของสัตว์ติรัจฉาน ชมก็ดี 
ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิง 
ถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องตํ่าใต้เข่าลงมา ของสตรีทั้งสอง ชมก็ดี 
ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สตรี ๑ บัณเฑาะว์ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องตํ่าใต้เข่าลงมา ของสตรีและบัณ 
เฑาะค์ทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ของเนื่องด้วยกาย 

สตรี ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงของที่เนื่องด้วย 
กาย ของสตรี ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี 
ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

บัณเฑาะว์ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงของที่เนื่อง 
ด้วยกาย ของบัณเฑาะว์ ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี 
สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงของที่เนื่องด้วย 
กาย ของบุรุษ ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี 
ต้องอาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 542 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึงของ 
ที่เนื่องด้วยกาย ของสัตว์ดิรัจฉาน ชมก็ดี ดิก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี 
บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูดพาดพิงถึง 
ของที่เนื่องด้วยกาย ของสตรีทั้งสอง ชมก็ดี ดึก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี 
บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สตรี ๑ บัณเฑาะว์ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และพูด 
พาดพิงถึงของที่เนื่องด้วยกาย ของสตรีและบัณเฑาะว์ทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี อ้อนวอนก็ดี 
ถามก็ดี ย้อนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ด่าก็ดี ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
อนาปัตติวาร 

[๔๐๖] ภิกษุผู้มุ่งประโยชน์ ๑ ภิกษุผู้มุ่งธรรม ๑ ภิกษุผู้มุ่งสั่งสอน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ 
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

วินึตวัตถุ 
อุทานคาถา 

[๔๐๗] เรื่องสีแดง เรื่องขนแข็ง เรื่องขนรก เรื่องขนหยาบ เรื่องขนยาว เรื่องนาหว่าน 
เรื่องหนทางราบรื่น เรื่องมีศรัทธา เรื่องให้ทาน อย่างละ ๑ เรื่อง เรื่องทำงาน ๓ เรื่อง 
วินึตวัตถุ 
เรื่องสีแดง 

[๔๐๘] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่ง ห่มผ้ากัมพลใหม่สีแดง ภิกษุรูปหนึ่ง มีความ 
กำหนัด พูดเคาะว่า น้องหญิง เธอมีสึแดงแท้ 

นางไม่เข้าใจความหมาย ตอบว่า เจ้าค่ะ ผ้ากัมพลใหม่สีแดงค่ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ. 

เรื่องขนแข็ง 

ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่ง ห่มผ้ากัมพลขนแข็ง ภิกษุรูปหนึ่ง มีความกำหนัด พูด 
เคาะว่า น้องหญิง เธอมีขนแข็งแท้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 543 

นางไม่เข้าใจความหมาย ตอบว่า เจ้าค่ะ ผ้ากัมพลมีขนแข็งค่ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้อง 
อาบัติทูกกฏ. 

เรื่องขนรก 

ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งห่มผ้ากัมพลซักใหม่ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด พูดเคาะว่า 
น้องหญิง เธอมีขนรก 

นางไม่เข้าใจความหมาย ตอบว่า เจ้าค่ะ ผ้ากัมพลซักใหม่ค่ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้อง 
อาบัติทูกกฏ. 

เรื่องขนหยาบ 

ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งห่มผ้ากัมพลขนหยาบ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด พูดเคาะว่า 
น้องหญิง เธอมีขนหยาบ 

นางไม่เข้าใจความหมาย ตอบว่า เจ้าค่ะ ผ้ากัมพลขนหยาบค่ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้อง 
อาบัติทูกกฏ. 

เรื่องขนยาว 

[๔๐๙] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งห่มด้ามีขนยาว ภิกษุรูปหนึ่ง มีความกำหนัด 
พูดเคาะว่า น้องหญิง เธอมีขนยาว 

นางไม่เข้าใจความหมาย ตอบว่า เจ้าค่ะ ผ้าห่มมีขนยาวค่ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้อง 
อาบัติทูกกฏ. 

เรื่องนาหว่าน 

[๔๑๐] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งหว่านข้าวในนาแล้วกลับมา ภิกษุรูปหนึ่งมีความ 
กำหนัด พดเคาะว่า น้องหฌิง เธอหว่านนาแล้วหรือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 544 

นางไม่เข้าใจความหมาย ตอบว่า หว่านแล้วเจ้าค่ะ แต่ยังไม , ได้กลับค่ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้อง 
อาบัติทูกกฏ. 

เรื่องหนทางราบรื่น 

[๔๑๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพบนางปริพาชิกาเดินสวนทางมา มีความกำหนัด 
พูดเคาะว่า น้องหญิง หนทางของเธอราบรื่นดอกหรือ 

นางไม่เข้าใจความหมาย ตอบว่า เจ้าค่ะภิกษุ ท่านจักเดินไปได้ ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 

เรื่องมีศรัทธา 

[๔๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีความกำหนัด พูดเคาะสตรีผู้หนึ่งว่า น้องหญิง 
เธอเป็นคนมีศรัทธา จะถวายของที่เธอให้สามีแก่พวกฉันน้างไม , ได้หรือ 

สตรีนั้นถามว่า ของอะไรเจ้าขา 

ภิกษุตอบว่า เมถุนธรรม จ้ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

เรื่องให้ทาน 

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีความกำหนัด พูดเคาะสตรีผู้หนึ่งว่า น้องหญิง เธอเป็น 
คนมีศรัทธา ทำไมไม , ถวายทานที่เลิศแก , พวกฉันบ้าง 

สตรีนั้นถามว่า อะไรเจ้าขา ชื่อว่าทานที่เลิศ 

ภิกษุตอบว่า เมถุนธรรม จ้ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 

เรื่องทำงาน ๓ เรื่อง 

[๔๑๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งกำลังทำงานอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด 
พดเคาะว่า น้องหฌิง หยดเถิด ฉันจักทำเอง นางไม่เข้าใจความหมาย ภิกษนั้นมีความรังเกียจว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 545 

เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ 

๒. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งกำลังทำงานอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด พูดเคาะ 
ว่า น้องหญิง นึ่งลงเถิด ฉันจักทำเอง นางไม่เข้าใจความหมาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสสแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ 

๓. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งกำลังทำงานอยู่ ภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัด พูดเคาะ 
ว่า น้องหญิง จงนอนเสียเถิด ฉันจักทำเอง นางไม่เข้าใจความหมาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจว่า 
เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 546 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๔ 
เรื่องพระอุทายี 

[๔๑๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาก- 
บณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระอุทาขีเป็นพระกุลุปกะในพระนครสาวัตถี 
เข้าไปสู่สกุลเป็นอันมาก ครั้งนั้น มีสตรีหม้ายผู้หนึ่ง รูปงาม น่าดู น่าชม ครั้นเวลาเช้า ท่านพระ- 
อุทายีครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรและจีวรเดินไปทางเรือนของสตรีหม้ายนั้น ครั้นแล้วนึ่งเหนือ 
อาสนะที่เขาชัดถวาย จึงสตรีหม้ายนั้นเข้าไปหาท่านพระอุทาขี กราบแล้วนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
ท่านพระอุทาขีได้ยังสตรีหม้ายนั้น ให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา ครั้นแล้ว 
สตรีหม้ายนั้นได้กล่าวปวารณาท่านพระอุทาขีว่า โปรดบอกเถิด เจ้าข้า ต้องการสิ่งใดซึ่งดิฉันสามารถ 
ชัดหาถวายพระคุณเจ้าได้ คือจีวร บิณฑบาตเสนาสนะเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ 
พระอุทาขีขอร้องว่า น้องหญิง ปัจจัยเหล่านั้น ไม่เป็นของหาได้ยากสำหรับฉัน ขอจง 
ให้ของที่หาได้ยากสำหรับฉันเถิด 
สตรีหม้ายถามว่า ของอะไร เจ้าขา 
อุ. เมถุนธรรม จ้ะ 
ส. พระคุณเจ้าต้องการหรือ เจ้าคะ 
อุ. ต้องการ จ้ะ 

สตรีหม้ายนั้นกล่าวว่า นิมนต์มาเถิด เจ้าค่ะ แล้วเดินเข้าห้อง เถิกผ้าสาฎกนอนหงาย 
บนเตียง 

ทันใดนั้น ท่านพระอุทาขีตามเข้าไปหานางถึงเตียง ครั้นแล้วถ่มเขฬะรดพูดว่า ใครชัก 
ถูกต้องหญิงถ่อย มีกลิ่นเหม็นนี้ได้ ดังนี้แล้วหลีกไป 

จึงสตรีหม้ายนั้นเพ่งโทษว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ไม , ละอาย ทุศีล 
พูดเท็จ พระสมณะเหล่านี้ยังชักปฏิญาณว่า เป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติเรียบร้อย ประพฤติ 
พรหมจรรย์ พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรม ดังนี้เล่า ติเตียนว่า ความเป็นสมณะของพระสมณะ 
เหล่านี้ไม่มี ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้ไม่มี ความเป็นสมณะของพระสมณะเหล่านี้ 
พินาศแล้ว ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้พินาศแล้ว ความเป็นสมณะของพระสมณะ- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 547 

เหล่านี้จะมีแต่ไหน ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้จะมีแต่ไหน และโพนทะนาว่า 
พระสมณะเหล่านี้ขาดจากความเป็นสมณะแล้ว พระสมณะเหล่านี้ขาดจากความเป็นพราหมณ์ 
แล้ว ไฉนพระสมณะอุทายีจึงได้ขอเมถุนธรรมต่อเราด้วยตนเอง แล้วถ่มเขฬะรดพูดว่า ใครจัก 
ถูกต้องหญิงถ่อยมีกลิ่นเหม็นนี้ได้ ดังนี้แล้วหลีกไป เรามีอะไรชั่วช้า เรามีอะไรที่มีกลิ่นเหม็น 
เราเลวกว่าหญิงคนไหนอย่างไร ดังนี้ 

แม้สตรีเหล่าอื่นก็เพ่งโทษว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ไม , ละอาย 
ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหล่านี้ ยังชักปฏิญาณว่า เป็นผู้ประพฤติธรรม ประพฤติเรียบร้อย 
ประพฤติพรหมจรรย์ พูดจริง มีศีล มีกัลยาณธรรมดังนี้เล่า ติเตียนว่า ความเป็นสมณะของพระ 
สมณะเหล่านี้ไม , มี ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้ไม่มี ความเป็นสมณะของพระสมณะ 
เหล่านี้พินาศแล้ว ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้พินาศแล้ว ความเป็นสมณะของ 
พระสมณะเหล่านี้ จะมีแต่ไหน ความเป็นพราหมณ์ของพระสมณะเหล่านี้ จะมีแต่ไหน และโพน- 
ทะนาว่า พระสมณะเหล่านี้ขาดจากความเป็นพระสมณะแล้ว พระสมณะเหล่านี้ขาดจากความ 
เป็นพราหมณ์แล้ว ไฉน พระอุทาขีจึงได้ขอเมถุนธรรมต่อสตรีนี้ด้วยตนเอง แล้วจึงถ่มเขฬะรด 
พูดว่า ใครจักถูกต้องหญิงถ่อยมีกลิ่นเหม็นนี้ได้ดังนี้แล้วหลีกไป นางคนนี้มีอะไรชั่วช้า นางคนนี้ 
มีอะไรที่มีกลิ่นเหม็น นางคนนี้เลวกว่าสตรีคนไหน อย่างไร ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลายได้ยินสตรีพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย 
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน 
ท่านพระอุทาขีจึงได้กล่าวคุณแห่งการบำเรอตนด้วยกามในสำนักมาตุคามเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระอุทาขีว่า ดูกรอุทาขี ข่าวว่า เธอกล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอตนด้วยกามในสำนักมาตุคามจริงหรือ? 

ท่านพระอุทาขีทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรท่าไฉนเธอจึงได้กล่าวคุณแห่งการบำเรอตน 
ด้วยกาม ในสำนักมาตุคามเล่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 548 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อคลายความกำหนัด ไม่ใช่ 
เพื่อมีความกำหนัด เพื่อความพราก ไม , ใช่เพื่อความประกอบ เพื่อความไม , ถือมั่น ไม , ใช่เพื่อมีความ 
ถือมั่น มิใช่หรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแล้ว เพื่อคลายความกำหนัด เธอยังชักคิดเพื่อมี 
ความกำหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังชักคิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความไม , ถือ 
มั่น เธอยังชักคิดเพื่อมีความถือมั่น 

ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยอเนกปริยาย เพื่อเป็นที่สำรอกแห่งราคะ เพื่อ 
เป็นที่สร่างแห่งความเมา เพื่อเป็นที่ดับสูญแห่งความระหาย เพื่อเป็นที่หลุดถอนแห่งอาลัย เพื่อ 
เป็นที่เข้าไปตัดแห่งวัฏฏะ เพื่อเป็นที่สิ้นแห่งตัณหา เพื่อคลายความกำหนัด เพื่อความดับทุกข์ 
เพื่อปราศจากตัณหาเครื่องร้อยรัดมิใช่หรือ 

ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกำหนดรู้ความหมายในกาม การกำชัดความระหายในกาม 
การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวด้วยกาม การระงับความกลัดกลุ้ม เพราะกาม เราบอกไว้แล้วโดย 
อเนกปริยาย มิใช่หรือ 

ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่- 
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำของเธอนั่น 
เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่ 
เลื่อมใสแล้ว 

พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนทำนพระอุทายี'โดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่งความ 
เป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ ความ 
คลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย 
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำขัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร 
โดยอเนกปริยาย แล้วทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้น แก , ภิกษุ 
ทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่ม 
บุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
ปัจจุบัน ๑ เพื่อกำขัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 549 

๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม 
พระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระบัญญัติ 

๘. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด กำหนัดแล้ว มีจิตแปรปรวนแล้ว กล่าวคุณแห่งการบำเรอ 
กามของตนในสำนักมาตุคาม ด้วยถ้อยกำพาดพิงเมถุนว่า น้องหญิง สตรีใด บำเรอ 
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม เช่นเรา ด้วยธรรมนั่น นั่นเป็นยอดแห่ง 
ความบำเรอทั้งหลาย เป็นสังฆาทิเสส. 

เรื่องพระอุทายี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๑๕] บทว่า อนึ่ง...ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติอย่างใด 
มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์อย่างใด เป็น 
เถระก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนึ่ง...ใด 

บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถ 
ว่า ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว ชื่อว่า ภิกษุ 
โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นเอหิภิกษุ ชื่อว่า ภิกษุ 
เพราะอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้เจริญ ชื่อ 
ว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่ามีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่า เป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้อันสงฆ์พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ 
แล้วด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบควรแก่ฐานะ บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุนี้ใด ที่สงฆ์พร้อม 
เพรียงกันอุปสมบทให้แล้วด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบควรแก่ฐานะ ภิกษุนี้พระผู้มีพระภาค 
ทรงประสงค์ว่า ภิกษุ ในอรรถนี้ 

ที่ชื่อว่า กำหนัดแล้ว คือ มีความยินดี มีความเพ่งเล็ง มีจิตปฏิพัทธ์ 

บทว่า แปรปรวนแล้ว ความว่า จิตที่ถูกราคะย้อมแล้วก็แปรปรวน ที่ถูกโทสะประทุษร้าย 
แล้วก็แปรปรวน ที่ถูกโมหะให้ลุ่มหลงแล้วก็แปรปรวน แต่ที่ว่าแปรปรวนในอรรถนี้ทรงประสงค์ 
จิตที่ถูกราคะย้อมแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 550 

ที่ชื่อว่า มาตุคาม ได้แก่หญิงมนุษย์ ไม่ใช่หญิงยักษ์ ไม , ใช่หญิงเปรต ไม , ใช่สัตว์ 
ดิรัจฉานตัวเมีย เป็นหญิงที่รู้เดียงสา สามารถทราบซึ้งถึงถ้อยคำเป็นสุภาษิต ทุพภาษิต วาจาชั่ว 
หยาบ และสุภาพ 

บทว่า ในสำนักมาตุคาม คือ ในที่ใกล้มาตุคาม ในที่ไม , ห่างมาตุคาม 
บทว่า กามของตน ได้แก่ ความใคร่ของตน เหตุของตน ความประสงค์ของตน การ 
บำเรอของตน 

บทว่า นั่นเป็นยอด คือนั่นเป็นเลิศ ประเสริฐ สูงสุด อุดม เยี่ยม 
บทว่า สตรีใด ได้แก่นางกษัตริย์ พราหมณี หญิงแพศย์ หรือหญิงศูทร 
บทว่า เช่นเรา คือเป็นกษัตริย์ก็ตาม เป็นพราหมณ์ก็ตาม เป็นแพศย์ก็ตาม เป็น 
ศูทรก็ตาม 

บทว่า มีศีล คือ เว้นขาดจากปาณาติบาต เว้นขาดจากอทินนาทาน เว้นขาดจากมุสาวาท 
บทว่า ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ คือ ผู้เว้นขาดจากเมถุนธรรม 
ที่ชื่อว่า มีกัลยาณธรรม คือ เป็นผู้ชื่อว่ามีธรรมงาม เพราะศีลนั้น และเพราะ 
พรหมจรรย์นั้น 

บทว่า ด้วยธรรมนั่น คือ ด้วยเมถุนธรรม 
บทว่า บำเรอ คือ อภิรมย์ 

บทว่า ด้วยถ้อยคำพาดพิงเมถุน คือ ด้วยถ้อยคำที่เกี่ยวด้วยเมถุนธรรม 
บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้น ให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเดิม 
ให้มานัต เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัส 
เรียกว่า สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล 
แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 

บทภาชนึย์ 
สตรีคนเดียว 

[๔๑๖] สตรี ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอกามของตนในสำนักสตรี ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรี ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนใน 
สำนักสตรี ต้องอาบัติถุลสัป็จัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 551 

สตรี ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะค์ มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกาม 
ของตนในสำนักสตรี ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

สตรี ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกาม 
ของตนในสำนักสตรี ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

สตรี ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอกามของตนในสำนักสตรี ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
บัณเฑาะว์คนเดียว 

บัณเฑาะว์ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์ ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

บัณเฑาะว์ ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตน 
ในสำนักบัณเฑาะว์ ต้องอาบัติทุกกฏ 

บัณเฑาะว์ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอ 
กามของตนในสำนักบัณเฑาะว์ ต้องอาบัติทุกกฏ 

บัณเฑาะว์ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน มีความกำหนัด และกล่าวคุณ 
แห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์ ต้องอาบัติทุกกฏ 

บัณเฑาะว์ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอ 
กามของตนในสำนักบัณเฑาะว์ ต้องอาบัติทุกกฏ 
บุรุษคนเดียว 

บุรุษ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกาม 
ของตนในสำนักบุรุษ ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษ ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนใน 
สำนักบุรุษ ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอกามของตนในสำนักบุรุษ ต้องอาบัติทุกกฏ 

บุรุษ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกาม 
ของตนในสำนักบุรุษ ต้องอาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 552 

บุรุษ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะค์ มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกาม 
ของตนในสำนักบุรุษ ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉานตัวเดียว 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน มีความกำหนัด และกล่าวคุณ- 
แห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสงสัย มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของ 
ตนในสำนักสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรี มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอกามของตนในสำนักสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่ง 
การบำเรอกามของตนในสำนักสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติทุกกฏ 

สัตว์ดิรัจฉาน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษ มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอกามของตนในสำนักสัตว์ดิรัจฉาน ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สตรี ๒ คน 

[๔๑๗] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
กล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีทั้งสอง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอ 
กามของตนในสำนักสตรีทั้งสอง ต้องอาบัติถุลสัป็จัย ๒ ตัว 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีทั้งสอง ต้องอาบัติถุลสัป็จัย ๒ ตัว 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าวคุณ 
แห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีทั้งสอง ต้องอาบัติถุลสัป็จัย ๒ ตัว 

สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
กล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีทั้งสอง ต้องอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว 
บัณเฑาะว์ ๒ คน 

บัณเฑาะว์ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
กล่าวคณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์ทั้งสอง ต้องอาบัติถลลัจจัย ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 553 

บัณเฑาะค์ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอกามของตนในสำนักบัฌเฑาะค์ทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะค์ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัฌเฑาะค์ทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะค์ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์ทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
บัณเฑาะว์ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์ทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
บุรุษ ๒ คน 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าวคุณ 
แห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอกามของตนในสำนักบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าวคุณ 
แห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
สัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว 

สัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสองตัว มีความกำหนัด 
และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
สัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองตัว มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่ง 
การบำเรอกามของตนในสำนักสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองตัว มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 554 

สัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัฌเฑาะค์ทั้งสองตัว มีความกำหนัด 
และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

สัตว์ดิรัจฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองตัว มีความกำหนัด และ 
กล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว 
สตรี-บัณเฑาะว์ 

สตรี ๑ บัณเฑาะว์ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
กล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและบัณเฑาะว์ทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฎ กับ 
อาบัติสังฆาทิเสส 

สตรี ๑ บัณเฑาะว์ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่ง 
การบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและบัณเฑาะว์ทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฎ กับอาบัติถุลลัจจัย 

สตรี ๑ บัณเฑาะว์ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและบัณเฑาะว์ทั้งสอง ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
๒ ตัว 

สตรี ๑ บัณเฑาะว์ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและบัณเฑาะว์ทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฎ กับอาบัติ 
ถุลลัจขัย 

สตรี ๑ บัณเฑาะว์ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและบัณเฑาะว์ทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฎ 
กับอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี-บุรุษ 

สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฎ กับอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่งการ 
บำเรอกามของตนในสำนักสตรีและบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฎ กับอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสองคน มีความกำหนัด และ 
กล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฎ กับอาบัติ 
ถุลลัจขัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 555 

สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจขัย 

สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าวคุณ 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติกุลสัจขัย 
สตรี-สัตว์ติรัจฉาน 

สตรี ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสอง มีความกำหนัด และ 
กล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ 
กับอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรี ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่ง 
การบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
กุลสัจขัย 

สตรี ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสอง มีความกำหนัด และ 
กล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ 
กุลสัจขัย 

สตรี ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสอง มีความกำหนัด และ 
กล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ 
กับอาบัติกุลสัจขัย 

สตรี ๑ สัตว์ติรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง มีความกำหนัด 
และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักสตรีและสัตว์ติรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ 
กับอาบัติกุลสัจขัย 

บัณเฑาะว์-บุรุษ 

บัณเฑาะว์ ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสอง มีความกำหนัด และ 
กล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์และบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติบุกกฎ กับ 

บัณเฑาะว์ ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห่ง 
การบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์และบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 556 

บัณเฑาะค์ ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะก์และบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะค์ ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ติรัจฉานทั้งสองคน มีความกำหนัด 
และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์และบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสองคน มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์และบุรุษทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
บัณเฑาะว์-สัตว์ดิรัจฉาน 

บัณเฑาะว์ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสอง มีความกำหนัด 
และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ คับอาบัติกุลสัจขัย 

บัณเฑาะว์ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกำหนัด และกล่าวคุณ 
แห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสอง มีความกำหนัด 
และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง มีความ 
กำหนัด และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บัณเฑาะว์ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสอง มีความกำหนัด 
และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบัณเฑาะว์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ-สัตว์ดิรัจฉาน 

บุรุษ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบุรุษทั้งสอง มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบุรุษและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความกำหนัด และกล่าวคุณแห , ง- 
การบำเรอกามของตนในสำนักบุรุษและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 557 

บุรุษ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง มีความกำหนัด 
และกล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบุรุษและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว 

บุรุษ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นสตรีทั้งสอง มีความกำหนัด และกล่าว 
คุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบุรุษและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

บุรุษ ๑ สัตว์ดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสำคัญว่าเป็นบัณเฑาะว์ทั้งสอง มีความกำหนัด และ 
กล่าวคุณแห่งการบำเรอกามของตนในสำนักบุรุษและสัตว์ดิรัจฉานทั้งสอง ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว ฯ 

อนาปัตติวาร 

[๔๑๘] ภิกษุกล่าวว่า ขอท่านจงบำรุงด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร 
อันเป็นปัจจัยของภิกษุไข้ ดังนี้ เป็นต้น ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 
วินึตวัตถุ 
อุทานคาถา 

[๔๑๙] เรื่องหญิงหมันว่าท่าไฉนจะได้บุตร เรื่องหญิงมีบุตรถี่ เรื่องเป็นที่รัก เรื่องมี- 
โชคดี เรื่องจะถวายอะไรดี เรื่องจะอุปัฏฐากด้วยอะไรดี เรื่องไฉนจึงจะได้ไปสุคติ ฯ 
รินึตวัตถุ 

เรื่องหญิงหมันว่าท่าไฉนจะได้บุตร 

[๔๒๐] ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงหมันคนหนึ่งได้ถามภิกษุกุลุปกะว่า ท่านเจ้าข้า ท่าไฉน 
ดิฉันจึงจะมีบุตร? 

ภิกษุนั้นตอบว่า น้องหญิง ถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ 

ส. อะไร เจ้าคะ ชื่อว่า ทานที่เลิศ 

กิ. เมถุนธรรม จ้ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว 
เรื่องหญิงมีบุตรถี่ 

ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งมีบุตรถี่ ได้ถามภิกษุกุลุปกะว่า ท่านเจ้าข้า ท่าไฉน ดิฉัน 
จึงจะไม่มีบุตร? 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 558 

ภิกษุนั้นตอบว่า น้องหญิง ถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ 
ส. อะไร เจ้าคะ ชื่อว่า ทานที่เลิศ 
กิ. เมถุนธรรม จ้ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว 
เรื่องเป็นที่รัก 

ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งได้ถามภิกษุกุลุปกะว่า ท่านเจ้าข้า ทำไฉน ดิฉันจึงจะเป็น 
ที่รักของสามี? 

ภิกษุนั้นตอบว่า น้องหญิง ถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ 
ส. อะไร เจ้าคะ ชื่อว่า ทานที่เลิศ 
กิ. เมถุนธรรม จ้ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว 
เรื่องมีโชคดี 

ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งได้ถามภิกษุกุลุปกะว่า ท่านเจ้าข้า ทำไฉน ดิฉันจึงจะมี 
โชคด. 

ภิกษุตอบว่า น้องหญิง ถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ 
ส. อะไร เจ้าคะ ชื่อว่า ทานที่เลิศ 
กิ. เมถุนธรรม จ้ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว 
เรื่องจะถวายอะไรดี 

ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งได้ถามภิกษุกุลุปกะว่า ท่านเจ้าข้า ดิฉันจะถวายอะไรแก่ 
พระคุณเจ้าดี? 

ภิกษุรูปนั้นตอบว่า น้องหญิง เธอจงถวายทานที่เลิศ 
ส. อะไร เจ้าคะ ชื่อว่า ทานที่เลิศ 
กิ. เมถุนธรรม จ้ะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 559 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว 
เรื่องจะอุปัฏฐากด้วยอะไรดี 

ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งได้ถามภิกษุกุลุปกะว่า ท่านเจ้าข้า ดิฉันจะอุปัฏฐากพระ 
คุณเจ้าด้วยอะไรดี? 

ภิกษุนั้นตอบว่า น้องหญิง เธอจงอุปัฏฐากด้วยทานที่เลิศ 
ส. อะไร เจ้าคะ ชื่อว่า ทานที่เลิศ 
กิ. เมถุนธรรม จ้ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว 
เรื่องไฉนจึงจะไปสุคติ 

ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผู้หนึ่งได้ถามภิกษุกุลุปกะว่า ท่านเจ้าข้า ทำไฉน ดิฉันจึงจะได้ 
ไปสุคติ? 

ภิกษุนั้นตอบว่า น้องหญิง ถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ 
ส. อะไร เจ้าคะ ชื่อว่า ทานที่เลิศ 
ภิ. เมถุนธรรม จ้ะ 

ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว กระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้ว. 
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 560 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ 
เรื่องพระอุทายี 

[๔๒๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของ 
อนาถบิณฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ท่านพระอุทาขีเป็นพระกุลุปกะในพระนคร 
สาวัตถี เข้าไปสู่สกุลเป็นอันมาก ที่ตนเห็นว่ามีเด็กชายหนุ่มน้อยยังไม่มีภรรยาหรือเด็กหญิงสาว 
น้อยยังไม่มีสามี ย่อมพรรณนาคุณสมบัติของเด็กหญิงสาวน้อยในสำนักมารดาบิดาของเด็ก- 
ชายหนุ่มน้อยว่า เด็กหญิงสาวห้อยของสกุลโน้น มีรูปงาม น่าดู น่าชม คมคาย มีแววฉลาด มี 
ไหวพริบดี ขยัน ไม่เกียจคร้าน เด็กหญิงสาวน้อยนั้นสมควรแก่เด็กชายหนุ่มน้อยนี้มารดาบิดา 
ของเด็กชายหนุ่มน้อยกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า คนเหล่านั้นไม , รู้จักพวกข้าพเจ้าว่า เป็นใคร 
หรือเป็นพรรคพวกของใคร ท่านเจ้าข้า ถ้าพระคุณเจ้ากรุณาพูดทาบทามให้ พวกข้าพเจ้าจะสู่ขอ 
เด็กหญิงสาวน้อยนั้นมาให้แก่เด็กชายหนุ่มน้อยนี้และพรรณนาคุณสมบัติของเด็กชายหนุ่มน้อย 
ในสำนักมารดาบิดาของเด็กหญิงสาวห้อยว่า เด็กชายหนุ่มน้อยของสกุลโน้น มีรูปงาม น่าดู 
น่าชม คมคาย มีแววฉลาด มีไหวพริบดี ขยัน ไม , เกียจคร้าน เด็กชายหนุ่มน้อยนั้นสมควร 
แก่เด็กหญิงสาวน้อยนี้มารดาบิดาของเด็กหญิงสาวห้อยก็กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า คนเหล่านั้น 
ไม , รู้จักพวกข้าพเจ้าว่า เป็นใครหรือเป็นพรรคพวกของใคร ฝ่ายหญิงจะพูดขึ้น ดูๆ ก็ยากอยู่ ท่าน 
เจ้าข้า ถ้าพระคุณเจ้ากรุณาช่วยพูดให้เขามาสู่ขอ พวกข้าพเจ้าจะยอมยกเด็กหญิงสาวน้อยนี้แก่ 
เด็กชายหนุ่มน้อยนั้น โดยอุบายนี้แล ท่านพระอุทาขีให้มารดาบิดาของเจ้าหนุ่มเจ้าสาวทำอาวาท- 
มงคลบ้าง ริวาหมงคลบ้าง พูดให้สู่ขอกันบ้าง 

[๔๒๒] สมัยต่อมา ธิดาของสตรีหม้ายคนหนึ่ง มีรูปงาม น่าดู น่าชม พวกสาวกของ 
อาชีวกชาวบ้านอื่น มาพูดกะสตรีหม้ายนั้นดังนี้ว่า ข้าแต่แม่ ขอแม่จงกรุณายกเด็กหญิงสาวน้อย 
นี้ให้แก่เด็กชายหนุ่มน้อยของพวกข้าเจ้าเถิด 

สตรีหม้ายนั้นตอบดังนี้ว่า คุณขา ดิฉันไม่ทราบว่า พวกคุณเป็นใคร หรือเป็นพรรคพวก 
ของใคร อนึ่งเล่า เด็กหญิงสาวน้อยนี้ก็เป็นธิดาคนเดียวของดิฉัน และจะต้องไปอยู่ม้านอื่น 
ดิฉันจะยกให้ไม่ได้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 561 

คนทั้งหลายซักถามสาวกของอาชีวกเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายมาธุระอะไร 
พวกสาวกของอาชีวกชี้แจงว่า พวกข้าพเจ้ามาขอธิดาของหญิงหม้ายชื่อโน้น ในตำบล 
บ้านนี้ให้เด็กชายหนุ่มน้อยของพวกข้าพเจ้า นางตอบอย่างนี้ว่า คุณขา ดิฉันไม่ทราบว่า พวกคุณ 
เป็นใคร หรือเป็นพรรคพวกของใคร อนึ่งเล่า เด็กหญิงสาวห้อยนี้ก็เป็นธิดาคนเดียวของดิฉัน 
และจะต้องไปอยู่ม้านอื่น ดิฉันจะยกให้ไม่ได้ 

คนพวกนั้นแนะนำว่า พวกคุณไปขอธิดาต่อหญิงหม้ายนั้นทำไม ไปพูดกะทำนพระอุทายี 
มิดีหรือ ทำนพระอุทาขีจักช่วยพูดให้เขายกให้เอง 

จึงพวกสาวกของอาชีวกเหล่านั้นเข้าไปหาทำนพระอุทายี ครั้นแล้วได้เรียนท่านพระอุทาขีว่า 
ข้าแต่พระคุณเจ้า พวกข้าพเจ้าขอธิดาหญิงหม้ายชื่อโน้น ในบ้านนี้ให้แก่เด็กชายหนุ่มน้อยของพวก 
ข้าพเจ้า นางตอบอย่างนี้ว่า คุณขา ดิฉัน ไม , ทราบว่า พวกคุณเป็นใคร หรือเป็นพรรคพวก 
ของใคร อนึ่งเล่า เด็กหญิงสาวน้อยนี้ก็เป็นธิดาคนเดียวของดิฉัน และจะต้องไปอยู่ม้านอื่น 
ดิฉันจะยกให้ไม่ได้ ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าได้โปรดช่วยพูดให้หญิงหม้ายนั้น ยอมยกธิดา 
ให้แก่เด็กชาย หนุ่มน้อยของพวกข้าพเจ้าด้วยเถิด 

ลำดับนั้น ทำนพระอุทาขีเข้าไปหาสตรีหม้ายนั้น ครั้นแล้วได้ถามสตรีหม้ายนั้นว่า ทำไม 
เธอจึงไม , ยอมยกธิดาให้แก่คนเหล่านั้นเล่า 

สตรีหม้ายนั้นตอบว่า เพราะดิฉันไม่ทราบว่าคนเหล่านี้เป็นใคร หรือเป็นพรรคพวกของใคร 
อนึ่งเล่า เด็กสาวน้อยนี้ก็เป็นธิดาคนเดียวของดิฉัน และจะต้องไปอยู่ม้านอื่น ดิฉันจึงไม , 

ยอมยกให้ เจ้าค่ะ 

อุ. จงให้แก , คนเหล่านี้เถิด คนเหล่านี้ฉันรู้จัก 
ส. ล้าพระคุณเจ้ารู้จัก ดิฉันยอมยกให้เจ้าค่ะ 

จึงสตรีหม้ายนั้นได้ยกธิดาให้แก , สาวกของอาชีวกเหล่านั้น ครั้นพวกสาวกของอาชีวก 
เหล่านั้นนำเด็กหญิงสาวน้อยนั้นไปแล้ว ได้เลี้ยงดูอย่างสะใภ้ชั่วเดือนเดียวเท่านั้น ต่อแต่นั้นก็ 
เลี้ยงดูอย่างทาสี 

สาวห้อยร้องทุกข์ 

[๔๒๓] ต่อมา สาวน้อยนั้นส่งทูตไปในสำนักมารดาว่า ดิฉันตกทุกข์ได้ยาก ไม , ได้รับ 
ความสุข พวกสาวกของอาชีวกได้เลี้ยงดูดิฉันอย่างสะใภ้ชั่วเดือนเดียวเท่านั้น ต่อแต่นั้นมาก็ 
เลี้ยงดูอย่างทาสี ขอให้คุณแม่ดิฉันมารับดิฉันไป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 562 

พอทราบข่าว สตรีหม้ายนั้นจึงเข้าไปหาพวกสาวกของอาชีวก ครั้นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่า 
ท่านทั้งหลายโปรดอย่าเลี้ยงดูสาวน้อยนี้อย่างทาสี โปรดเลี้ยงดูอย่างสะใภ้เถิดเจ้าค่ะ 

สาวกของอาชีวกเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า พวกเราไม , ได้รับรอง และตกลงไว้กับท่าน 
พวกเรารับรอง และตกลงไว้กับสมณะต่างหาก ท่านจงไป เราไม , รู้จักท่าน 

ครั้นสตรีหม้ายนั้นลูกพวกสาวกของอาชีวกเหล่านั้นรุกรานแล้ว ได้กลับมายังพระนคร 
สาวัตถีตามเดิม 

แม้ครั้งที่สอง สาวน้อยนั้นก็ได้ส่งทูตไปในสำนักมารดาว่า ดิฉันตกทุกข์ได้ยาก ไม , ได้ 
รับความสุข พวกสาวกของอาชีวกได้เลี้ยงดูดิฉันอย่างสะใภ้ชั่วเดือนเดียวเท่านั้น ต่อแต่นั้นมา 
ก็เลี้ยงดูอย่างทาสี ขอให้คุณแม่ดิฉันมารับดิฉันไป 

จึงสตรีหม้ายนั้นเข้าไปหาท่านพระอุทายี ครั้นแล้วได้เรียนท่านพระอุทาขีว่า ข้าแต่พระ- 
คุณเจ้า ข่าวว่า ลูกสาวของดิฉัน ตกทุกข์ได้ยาก ไม , ได้รับความสุข พวกสาวกของอาชีวกได้ 
เลี้ยงดูนางอย่างสะใภ้ชั่วเดือนเดียวเท่านั้น ต่อแต่นั้นมาก็เลี้ยงดูอย่างทาสี พระคุณเจ้าควรพูดขอร้อง 
ว่า ดูกรท่านทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าได้เลี้ยงดูสาวน้อยนี้อย่างทาสี โปรดเลี้ยงดู 
อย่างสะใภ้เถิด 

ดั่งนั้น ท่านพระอุทาขีจึงเข้าไปหาสาวกของอาชีวกเหล่านั้น ครั้นแล้วได้กล่าวดังนี้ว่า 
ดูกรท่านทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าได้เลี้ยงดูสาวน้อยนี้อย่างทาสี โปรดเลี้ยงดูอย่าง 
สะใภ้เถิด 

พวกสาวกของอาชีวกเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่า เราไม , ได้รับรอง และตกลงไว้กับท่าน 
เรารับรองและตกลงไว้กับหญิงหม้ายต่างหาก สมณะต้องเป็นผู้ไม่ขวนขวาย สมณะต้องเป็นสมณะ 
ที่ดี เชิญท่านไปเถิด เราไม , รู้จักท่าน 

ครั้นท่านพระอุทาขีลูกพวกสาวกของอาชีวกเหล่านั้นรุกรานแล้ว ได้กลับมายังพระนคร 
สาวัตถีตามเดิม 

แม้ครั้งที่สาม สาวน้อยนั้นก็ได้ส่งทูตไปในสำนักมารดาว่า ดิฉันตกทุกข์ได้ยาก ไม , ได้ 
รับความสุข พวกสาวกของอาชีวกได้เลี้ยงดูดิฉันอย่างสะใภ้ชั่วเดือนเดียวเท่านั้น ต่อแต่นั้นมาก็ 
เลี้ยงดูอย่างทาสี ขอให้คุณแม่ดิฉันมารับดิฉันไป 

แม้สตรีหม้ายนั้น ก็ได้เข้าไปหาท่านพระอุทาขีเป็นครั้งที่สอง แล้วได้เรียนท่านพระอุทายี 
ดังนี้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ข่าวว่า ลูกสาวของดิฉันตกทุกข์ได้ยาก ไม , ได้รับความสุข พวกสาวก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 563 

ของอาชีวกได้เลี้ยงดูนางอย่างสะใภ้ชั่วเดือนเดียวเท่านั้น ต่อแต่นั้นมาก็เลี้ยงดูอย่างทาสี พระคุณ- 
เจ้าควรพูดขอร้องว่า ดูกรท่านทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าได้เลี้ยงดูสาวน้อยนี้อย่างทาสี 
โปรดเลี้ยงดูอย่างสะใภ้เถิด 

ท่านพระอุทายีกล่าวว่า ฉันถูกพวกสาวกของอาชีวกเหล่านั้นรุกรานมาครั้งหนึ่งแล้ว เชิญ 
เธอไปเถิด ฉันไม , ไปละ ฯ 

นินทาและสรรเสริญพระอุทาขี 

[๔๒๔] ครั้งนั้น สตรีหม้ายจึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า ลูกสาวของเรา ตกทุกข์- 
ได้ยาก ไม , ได้รับความสุข เพราะแม่ผัวชั่ว พ่อผัวชั่ว และสามีชั่วฉันใด ขอให้ท่าน 
พระอุทาขีจงตกทุกข์ได้ยาก อย่าได้รับความสุขฉันนั้นเถิด แม้สาวน้อยนั้นก็เพ่งโทษติเตียน 
โพนทะนาว่า เราตกทุกข์ได้ยาก ไม , ได้รับความสุข เพราะแม่ผัวชั่ว พ่อผัวชั่ว และสามีชั่วฉันใด 
ขอให้ท่านพระอุทาขีจงตกทุกข์ได้ยาก อย่าได้รับความสุข ฉันนั้นเถิด แม้สตรีเหล่าอื่น บรรดา 
ที่ไม่พอใจด้วยแม่ผัว พ่อผัว หรือสามี ต่างก็กล่าวแช่งชักอย่างนี้ว่า เราตกทุกข์ได้ยาก ไม , ได้ 
รับความสุข เพราะแม่ผัวชั่ว พ่อผัวชั่ว และสามีชั่ว ฉันใด ขอให้ท่านพระอุทาขีจงตกทุกข์ 
ได้ยาก อย่าได้รับความสุข ฉันนั้นเถิด ส่วนสตรีบรรดาที่ยินดีด้วยแม่ผัว พ่อผัว หรือสามี 
ต่างก็อำนวยพรอย่างนี้ว่า เราสบาย สมบูรณ์ พูนสุข เพราะแม่ผัวดี พ่อผัวดี และสามีดี 
ฉันใด ขอให้ท่านพระอุทายี จงสบาย สมบูรณ์ พูนสุข ฉันนั้นเถิด ฯ 

[๔๒๕] ภิกษุทั้งหลายได้ยินสตรีบางพวกกล่าวแช่งชักอยู่ บางพวก อำนวยพรอยู่ 
บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขาบท ต่างก็เพ่งโทษ 
ติเตียนโพนทะนาว่า ไฉนท่านพระอุทายี จึงได้ถึงความเป็นผู้ชักสื่อเล่า แล้วกราบทูลเนื้อความ 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระอุทาขีว่า ดูกรอุทาขี ข่าวว่า เธอถึงความเป็น 
ผู้ชักสื่อจริงหรือ 

ท่านพระอุทาขีทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม , เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำไฉนเธอจึงได้ถึงความเป็นผู้ชักสื่อเล่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 564 

ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 

เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้การกระทำของเธอนั่น เป็น 
ไปเพื่อความไม , เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนพวกที่เลื่อม- 
ใสแล้ว 

พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุทายี โดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่งความ 
เป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักยาก ความเป็นคนไม , สันโดษ ความ 
คลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความ 
มักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่เหมาะสม การ 
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงธรรมีกถาที่สมควรแก , เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้น 
แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัย 
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อ 
ข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิด 
ในป้จจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งนั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่า ดังนี้:- 
พระปฐมบัญญัติ 

๙. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด ถึงความเป็นผู้ชักสื่อ บอกความประสงค์ของบุรุษแก , สตรี 
ก็ดี บอกความประสงค์ของสตรีแก่บุรุษก็ดี ในความเป็นเมียก็ตาม ในความเป็นชู้ 
ก็ตาม เป็นสังฆาทิเสส 

ก็สิกขาบทนี้ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้ว แก่ภิกษุทั้งหลายด้วยประการ 

ฉะนึ 

เรื่องพระอุทาขี จบ 
เรื่องนักเลงหญิง 

[๔๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกนักเลงหญิงหลายคนพากันไปเที่ยวรื่นเริงในสวน ได้ส่ง 
ชายสื่อไปในสำนักหญิงแพศยาคนหนึ่งว่า ขอให้นางมา พวกเราชักพากันเที่ยวรื่นเริงในสวน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 565 

หญิงแพศยานั้นได้ตอบไปอย่างนี้ว่า ข้าแต่นาย ดิฉันไม่ทราบว่า พวกท่านเป็นใคร หรือเป็น 
พรรคพวกของใคร อนึ่ง ดิฉันมีเครื่องแต่งกายมาก มีเครื่องประดับเรือนมาก และจะต้องไป 
นอกเมือง ดิฉันไปไม , ได้ ครั้นแล้วชายสื่อนั้นได้แจ้งเรื่องนั้น แก่นักเลงหญิงเหล่านั้น 

เมื่อชายสื่อแจ้งอย่างนั้นแล้ว บุรุษคนหนึ่งได้กล่าวกะนักเลงเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลาย 
พวกท่านไปอ้อนวอนหญิงแพศยานั้นทำไม ควรบอกท่านพระอุทายีมิดีหรือ ท่านพระอุทายีจักส่ง 
มาให้เอง 

เมื่อบุรุษนั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว อุบาสกคนหนึ่งได้กล่าวกะบุรุษผู้นั้นว่า คุณอย่าได้พูด 
อย่างนั้น การกระทำเช่นนั้นไม่สมควรแก่พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ท่านพระอุทาขีจักไม่ 
ทำเช่นนั้น 

เมื่ออุบาสกนั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว นักเลงหญิงเหล่านั้น ได้พะนันกันว่า ท่านพระอุทายี 
จักทำหรือไม่ทำ แล้วเข้าไปหาท่านพระอุทาขีกล่าวดังนี้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า พวกข้าพเจ้าพากัน 
ไปเที่ยวรื่นเริงในสวนนี้ได้ส่งชายสื่อไปในสำนักหญิงแพศยาชื่อโน้นว่า ขอให้นางมา พวกเรา 
จักพากันเที่ยวรื่นเริงในสวน นางตอบอย่างนี้ว่า ข้าแต่นาย ดิฉันไม่ทราบว่า ท่านทั้งหลายเป็น 
ใคร หรือเป็นพรรคพวกของใคร อนึ่ง ดิฉันมีเครื่องแต่งกายมาก มีเครื่องประดับเรือนมาก 
และจะต้องไปนอกเมือง ดิฉันไปไม , ได้ ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าได้โปรดส่งหญิงแพศยา 
นั้นไปให้สำเร็จประโยชน์ด้วยเถิด ขอรับ 

ลำดับนั้น ท่านพระอุทาขีเข้าไปหาหญิงแพศยานั้น ครั้นแล้วได้ถามหญิงแพศยานั้นดังนี้ 
ว่า ทำไมเธอจึงไม , ไปหาคนเหล่านี้เล่า? 

หญิงแพศยานั้นตอบว่า ดิฉันไม , ทราบว่า คนเหล่านี้เป็นใคร หรือเป็นพรรคพวกของใคร 
อนึ่ง ดิฉันมีเครื่องแต่งตัวมาก มีเครื่องประดับเรือนมาก และจะต้องไปนอกเมือง ดิฉันไปไม , ได้ 
เจ้าค่ะ 

อุ. จงไปหาคนเหล่านี้เถิด คนเหล่านี้ฉันรู้จัก 

ญ. อ้าพระคุณเจ้ารู้จัก ดิฉันจะไป เจ้าค่ะ 

ครั้งนั้น นักเลงหญิงเหล่านั้น ได้พาหญิงแพศยานั้นไปเที่ยวสวน จึงอุบาสกนั้นเพ่ง 
โทษติเตียนโพนทะนาว่า ไฉนท่านพระอุทาขีจึงได้ถึงความเป็นผู้ชักสื่ออันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะหนึ่ง 
เล่า ภิกษุทั้งหลายได้ยินอุบาสกนั้นเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ 
มีความละอาย มีความรังเกียจ ผ้ใคร , ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า ไฉนท่านพระอทาขี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 566 

จึงได้ถึงความเป็นผู้ชักสื่ออันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะหนึ่งเล่า แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติอนุบัญญัติ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่า ดูกรอุทาขี ข่าวว่า เธอถึงความเป็น 
ผู้ชักสื่ออันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะหนึ่ง จริงหรือ? 

ท่านพระอุทาขีทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำไฉน เธอจึงได้ถึงความเป็นผู้ชักสื่อ 
อันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะหนึ่งเล่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำ 
ของเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม , เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่น 
ของคนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุทายีโดยอเนกปริยายแล้ว 
ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่ 
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคน 
บำรุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่ 
สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงธรรมีกถาที่สมควรแก , เรื่องนั้น ที่เหมาะสม 
แก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้ว รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่า ดังนี้: 

พระอนุบัญญัติ 

๙. ๕. ก. อนึ่ง ภิกษุใดถึงความเป็นผู้ชักสื่อ บอกความประสงค์ของบุรุษแก , สตรี 
ก็ดี บอกความประสงค์ของสตรีแก , บุรุษก็ดี ในความเป็นเมียก็ตาม ในความเป็นชู้ 
ก็ตาม โดยที่สุด บอกแม้แก่หญิงแพศยาอันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะ เป็นสังฆาทิเสส ฯ 
เรื่องนักเลงหญิง จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 567 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๔๒๗] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติ 
อย่างใด มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์อย่างใด 
เป็นเถระก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนึ่ง ... ใด 

บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่า ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า ทรงผืนผ้าที่ลูกทำลายแล้ว ชื่อว่า 
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นเอหิภิกษุ ชื่อว่า 
ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็น 
ผู้เจริญ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า มีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระเสขะ 
ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อันสงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบควรแก่ฐานะ บรรดาภิกษุเหล่านั้น 
ภิกษุที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน อุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรมอันไม , กำเริบ ควรแก่ฐานะนี้ชื่อว่า 
ภิกษุ ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้ 

กำว่า ถึงความเป็นผู้ชักสื่อ ความว่า ลูกสตรีวานไปในสำนักบุรุษ หรือถูกบุรุษวานไป 
ในสำนักสตรี 

กำว่า บอกความประสงค์ของบุรุษแก , สตรีก็ดี คือ แจ้งความปรารถนาของชายแก , 

หญิงก็ดี 

กำว่า บอกความประสงค์ของบุรุษแก , สตรีก็ดี คือ แจ้งความปรารถนาของหญิงแก่ 
ชายก็ดี 

กำว่า ในความเป็นเมียก็ตาม คือ บอกว่า เธอจักเป็นเมีย 

กำว่า ในความเป็นชู้ก็ตาม คือ บอกว่า เธอชักเป็นชู้ 

กำว่า โดยที่สุด บอกแม้แก่หญิงแพศยาอันจะพึงอยู่ร่วมชั่วขณะ คือ บอกว่า 
เธอชักเป็นภรรยาชั่วคราว 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเติม 
ให้มานัต เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัส 
เรียกว่า สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือ เป็นชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล 
แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 568 

บทภาชนีย์ มาติกา 
สตรี ๑๐ จำพวก 

[๔๒๘] สตรี ๑๐ จำพวก คือ สตรีมีมารดาปกครอง ๑ สตรีมีบิดาปกครอง ๑ สตรี 
มีมารดาบิดาปกครอง ๑ สตรีมีพี่น้องชายปกครอง ๑ สตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง ๑ สตรี 
มีญาติปกครอง ๑ สตรีมีโคตรปกครอง ๑ สตรีมีธรรมคุ้มครอง ๑ สตรีมีคู , หมั้น ๑ สตรีมี 
กฏหมายคุ้มครอง ๑ ฯ 

ภรรยา ๑๐ จำพวก 

[๔๒๙] ภรรยา ๑๐ จำพวก คือ ภรรยาสินไถ , ๑ ภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ๑ 
ภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ๑ ภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ๑ ภรรยาที่สมรส ๑ ภรรยาที่ถูกปลง 
เทริด ๑ ภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ๑ ภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ๑ 
ภรรยาเชลย ๑ ภรรยาชั่วคราว ๑ ฯ 

มาติกาวิภังค์ 

[๔๓๐] สตรีที่ชื่อว่า มีมารดาปกครอง ได้แก่ สตรีที่มารดาคอยระวัง ควบคุม ห้าม 
ปราม ให้อยู่ในอำนาจ 

สตรีที่ชื่อว่า มีบิดาปกครอง ได้แก่ สตรีที่มีบิดา คอยระวัง ควบคุม ห้ามปราม 
ให้อยู่ในอำนาจ 

สตรีที่ชื่อว่า มีมารดาบิดาปกครอง ได้แก่ สตรีที่มีมารดาบิดา คอยระวัง ควบคุม 
ห้ามปราม ให้อยู่ในอำนาจ 

สตรีที่ชื่อว่า มีพี่น้องชายปกครอง ได้แก่ สตรีที่มีพี่น้องชาย คอยระวัง ควบคุม 
ห้ามปราม ให้อยู่ในอำนาจ 

สตรีที่ชื่อว่า มีพี่น้องหญิงปกครอง ได้แก่ สตรีที่มีพี่ห้องหญิง คอยระวัง ควบคุม 
ห้ามปราม ให้อยู่ในอำนาจ 

สตรีที่ชื่อว่า มีญาติปกครอง ได้แก่ สตรีที่มีญาติคอยระวัง ควบคุม ห้ามปราม ให้อยู่ 
ในอำนาจ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 569 

สตรีที่ชื่อว่า มีโคตรปกครอง ได้แก่ สตรีที่มีบุคคลร่วมสกุลคอยระวัง ควบคุม ห้าม 
ปราม ให้อยู่ในอำนาจ 

สตรีที่ชื่อว่า มีธรรมคุ้มครอง ได้แก่ สตรีที่มีสหธรรมมิกทั้งหลาย คอยระวัง ควบคุม 
ห้ามปราม ให้อยู่ในอำนาจ 

สตรีที่ชื่อว่า มีคู , หมั้น ได้แก่ สตรีที่มีผู้หมั้นไว้แต่ในครรภ์ โดยที่สุด แม้สตรีที่ถูก 
บุรุษสวมด้วยพวงดอกไม้ ด้วยมั่นหมายว่า สตรีคนนี้เป็นของเรา 

สตรีที่ชื่อว่า มีกฏหมายคุ้มครอง ได้แก่ สตรีที่มีพระราชาบางองค์ ทรงกำหนดอาชญา 
ไว้ว่า บุรุษใดถึงสตรีผู้มีชื่อนี้ต้องได้รับอาชญาเท่านี้ 

[๔๓๑] ภรรยาที่ชื่อว่า สินไถ , ได้แก่ สตรีที่บุรุษช่วยมาด้วยทรัพย์แล้วให้อยู่ร่วม 
ภรรยาที่ชื่อว่า อยู่ด้วยความเต็มใจ ได้แก่ สตรีที่บุรุษคู่รัก ให้อยู่ร่วม 
ภรรยาที่ชื่อว่า อยู่เพราะสมบัติ ได้แก่ สตรีที่บุรุษยกสมบัติให้ แล้วให้อยู่ร่วม 
ภรรยาที่ชื่อว่า อยู่เพราะผ้า ได้แก่ สตรีที่บุรุษมอบผ้าให้แล้ว ให้อยู่ร่วม 
ภรรยาที่ชื่อว่า สมรส ได้แก่ สตรีที่บุรุษจับต้องภาชนะนี้าด้วยกัน แล้วให้อยู่ร่วม 
ภรรยาที่ชื่อว่า ถูกปลงเทริด ได้แก่ สตรีที่บุรุษปลงเทริดลง แล้วให้อยู่ร่วม 
ภรรยาที่ชื่อว่าเป็นคนใช้ ได้แก่สตรีที่เป็นทั้งคนรับใช้ เป็นทั้งภรรยา 
ภรรยาที่ชื่อว่า เป็นลูกจ้าง ได้แก่ สตรีที่เป็นทั้งคนทำงาน เป็นทั้งภรรยา 
ภรรยาที่ชื่อว่า เชลย ได้แก่ สตรีที่เรียกว่า ถูกนำมาเป็นเชลย 
ภรรยาที่ชื่อว่า ภรรยาชั่วคราว ได้แก่ สตรีที่เรียกว่า เป็นภรรยาชั่วขณะ. 

๑. ธนักกีตาจักร 
นึกเขปบท 

[๔๓๒] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับกำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 570 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มี 
ชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีพี่น้องชายปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้'ร่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ 
ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมา 
บอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี 
ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ 
ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีคู , หมั้น ผู้มีชื่อนี้ว่า 
ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 


นึกเขปบท จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 571 

ธนักกีตาจักร 

ข้ณฑจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล 

[๔๓๓] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรี มีมารดา 
ปกครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้ 
มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุ 
รับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 572 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้'ร่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนึ 
และสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุ 
รับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ขัณฑจักร จบ 
ธนักกีตาจักร 

พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๑ 

[๔๓๔] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรี มีบิดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , 

ของบรษผ้มีชื่อนี้ภิกษรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 573 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้ 
มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้ 
มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนึ 
และสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุ 
รับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร หมวดที่ ๑ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 574 

ธนักกีตาจักร 

พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๒ 
[๔๓๕] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดา 
ปกครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้'ร่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยา 
สินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไล่ 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ่ ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผมชื่อนี้ภิกษรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 575 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พุทธจักร หมวดที่ ๒ จบ 
ธนักกีตาจักร 

พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๓ 
[๔๓๖] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่ห้องชาย 
ปกครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยา 
สินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องชายปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องชายปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , 

ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของ 
บรษผมชื่อนี้ภิกษรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 576 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องชายปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้แ ละสตรี มีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า ไปบอกสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มี 
ชื่อนี้ และสตรี มีบิดามารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอพ่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ่ 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ฯ. 

พัทธจักรหมวดที่ ๓ จบ 
ธนักกีตาจักร 

พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๔ 
[๔๓๗] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีพี่น้อง 
หญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ และสตรี มีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยา 
สินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 


บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่ห้องหญิงปกครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุา 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของ 


------ นำไปบอก และกลับมาบอกต้องอาบัติสังฆาทิเสส 


บุรุษผูมชอน ภกษุรบคา 


บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง 
ผู้มี ชื่อนี้และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อ นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง 
ผู้มี ชื่อ นี้และสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของ 


------ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 


บุรุษผูมชอน ภกษุรบคา 


บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของ 
บรษผ้มีชื่อนี้ภิกษรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 577 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , 

ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไล่ 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ฯ. 

พัทธจักร หมวดที่ ๔ จบ. 

ธนักกีตาจักร 

พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๕ 

[๔๓๘] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีญาติปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ่ ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนึ 
และสตรีมีธรรมคุ้มครอง ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 578 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า จงไปบอกสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ฯ. 

พัทธจักร หมวดที่ ๕ จบ. 

ธนักกีตาจักร 

พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๖ 

[๔๓๙] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุ 
รับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไล่ ของบุรุษ 
ผมชื่อนี้ภิกษรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 579 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และบอกสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พ้ท่ธจักร หมวดที่ ๖ จบ 
ธนักกีตาจักร 

พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๗ 

[๔๔๐] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีธรรมคุ้มครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีธรรมคุ้มครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , 

ของบรษผมชื่อนี้ภิกษรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 580 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี 
และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
พัทธจักร หมวดที่ ๗ จบ 
ธนักกีตาจักร 

พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๘ 
[๔๔๑] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีคู , หมั้นผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไล่ ของ 
บรษผมชื่อนี้ภิกษรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 581 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้ และ 
สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีคู , หมั้นผู้มีชื่อนี้และ 
สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีคู , หมั้นผู้มีชื่อนี้และ 
สตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีคู , หมั้นผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีคู , หมั้นผู้มีชื่อนึ และสตรี 
มีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีคู , หมั้นผู้มีชื่อนี้และ 
สตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีคู , หมั้นผู้มีชื่อนี้และ 
สตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีคู , หมั้นผู้มีชื่อนี้และ 
สตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
พัทธจักร หมวดที่ ๘ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 582 

ธนักกีตาจักร 

พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๙ 
[๔๔๒] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีกฏหมาย 
คุ้มครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสิน 
ไล่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุ้มครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , 

ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ่ ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 


บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มี 
ชื่อนี้ และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 


บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อ 
นี้และสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 


บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มี 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสันไถ , ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 


บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุ้มครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของ 
บรษผมชื่อนี้ภิกษรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 583 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีกฏหมายคุ้มครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พัทธจักร หมวดที่ ๙ จบ. 

ขัณฑจักรและพัทธจักร แห่งธนักกีตาจักร 
มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล จบ. 

[๔๔๓] ขัณฑจักรและพัทธจักรแห่งธนักกีตาจักร มีสตรี ๒ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งธนักกีตาจักร มีสตรี ๓ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งธนักกีตาจักร มีสตรี ๔ คนเป็นมูล 
ขัฌฑจักร และพัทธจักร แห่งธนักกีตาจักร มีสตรี ๕ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งธนักกีตาจักร มีสตรี ๖ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งธนักกีตาจักร มีสตรี ๗ คนเป็นมูล 
ข้ณฑจักร และพัทธจักร แห่งธนักกีตาจักร มีสตรี ๘ คนเป็นมูล 
ข้ณฑจักร และพัทธจักร แห่งธนักกีตาจักร มีสตรี ๙ คนเป็นมูล 
นักปราชญ์พึงท่าตามแบบนี้แล. 


ธนักกีตาจักร 

พัทธจักร มีสตรี ๑๐ คนเป็นมูล 

[๔๔๔] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้ สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีพี่น้องชายปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้ สตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีโคตรปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้สตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้สตรีมีคู , หมั้นผู้มีชื่อนี้และสตรีมีกฎหมายคุ้มครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ธนักกีตาจักร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 584 

๒. ฉันทวาสินีจักร 
นักเขปบท 

[๔๔๕] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ... ข้ณฑจักร ... พัทธจักร ... 

ฉันทวาสินึจักร จบ. 

๓. โภควา สินึจั กร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ... ข้ฌฑจักร ... พัทธจักร ... 

โภควาสินีจักร จบ. 

๔.ปฏวาสินึจักร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ... ข้ณฑจักร ... พ้ท่ธจักร ... 

ปฏวาสินีจักร จบ. 

๕. โอทปัตตกินีจักร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่สมรส ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 

โอทปัตตกินีจักร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 585 

๖. โอภตจุมพฏาจักร 
นักเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ของภิกษุผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ฌฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

โอภตจุมพฏาจักร จบ. 

๗. ทาสีภริยาจักร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ทาสีภริยาจักร จบ. 

๘. กัมมการีภริยาจักร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

กัมมการีภริยาจักร จบ. 

๙. ธชาหฏาจักร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาเชลย ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร -.. พ้ท่ธจักร -.. 

ธชาหฏาจักร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 586 

๑๐. มุหุตติกาจักร 
นักเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า 
ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีพี่น้องชายปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้'ร่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อ 
ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมี'โคตรปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 587 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีคู่หมั้น ผู้มีชื่อนี้'ว่า 
ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุ้มครอง 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

นึกเขปบท จบ. 

มุหุตติกาจักร 

ข้ณฑจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล 

[๔๔๖] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้'ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้และสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลาย จงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษ 
ผมชื่อนี้ภิกษรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 588 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้และสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 


มุหุตติกาจักร 

พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๑ 


[๔๔๗] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีบิดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาชั่วคราว 


ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีคู , หมั้นผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้ง- 
หลายจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติ 


สังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 589 

มูลย่อ ๑ 
มุหุตติกาจักร 

พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๙ 
[๔๔๘] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย 
คุ้มครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาชั่ว- 
คราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุ้มครอง 
ผู้มีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีพี่น้องชายปกครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมี'โคตรปกครองผู้มีชื่อนี้-.. 

-.. สตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ -.. 

-.. สตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้และสตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลาย 
จงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมุหุตดึกาจักร 
มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล จบ. 

[๔๔๙] ขัฌฑจักร และพัทธจักรแห่งมุหุตติกาจักร มีสตรี ๒ คนเป็นมูล 
ข้ณฑจักร และพัทธจักร แห่งมุหุตติกาจักร มีสตรี ๓ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมุหุตติกาจักร มีสตรี ๔ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมุหุตติกาจักร มีสตรี ๕ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมุหุตดึกาจักร มีสตรี ๖ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมุหุตติกาจักร มีสตรี ๗ คนเป็นมูล 
#๑. พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ท่านย่อไว้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 590 

ข้ณฑจักร และพัทธจักร แห่งมุหุตติกาจักร มีสตรี ๘ คนเป็นมูล 

ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมุหุตดึกาจักร มีสตรี ๙ คนเป็นมูล 
นักปราชญ์พึงทำตามแบบนี้แล. 

มุหุตดึกาจักร 

พัทธจักร มีสตรี ๑๐ คนเป็นมูล 

[๔๕๐] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดา 
ปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีพี่น้องชาย 
ปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีโคตร 
ปกครองผู้มีชื่อนี้สตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้สตรีมีคู , หมั้นผู้มีชื่อนี้และสตรีมีกฎหมายคุ้มครอง 
ผู้มีชื่อนี้'ร่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไป 
บอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

มุหุตดึกาจักร จบ. 

๑. มาตุรักขิตาชักร 
นึกเขปบท 

[๔๕๑] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้าของบุรุษผู้มีชื่อนี้-.. 

-.. เป็นภรรยาที่สมรส ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาเชลย ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 591 

... เป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

มาตุรักขิตาชักร 

ข้ณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล 

[๔๕๒] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า จงไปบอกสตรีมีมารดา 
ปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า -.. 

-.. เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่สมรส -.. 

-.. เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด -.. 

-.. เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา -.. 

-.. เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา -.. 

-.. เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาเชลย -.. 

-.. เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

มาตุรักขิตาชักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๑ 

[๔๕๓] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีมารดา 
ปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะ 
สมบัติ ของบุรุษที่มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงออกไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 592 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่สมรส ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาเชลย ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาชั่วคราว ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

มูลย่อ ๑ 
มาตุรักขิตาจักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๙ 

[๔๕๔] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้'ร่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาสันไล่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุ 
รับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่สมรส ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 
#๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ท่านย่อไว้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 593 

... เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาเชลย ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมาตุรักขิตาจักร 
มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล จบ. 

[๔๕๕] ขัณฑจักรและพัทธจักร แห่งมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๒ คน เป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๓ คนเป็นมูล 
ข้ณฑจักร และพัทธจักร แห่งมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๔ คนเป็นมูล 
ขัฌฑจักร และพัทธจักร แห่งมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๕ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๖ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๗ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๘ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๙ คนเป็นมูล 
นักปราชญ์พึงทำตามแบบนี้แล. 

มาตุรักขิตาจักร 

พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเป็นมูล 

[๔๕๖] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้'ร่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ่ เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ เป็นภรรยาที่อยู่ 
เพราะสมบัติ เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า เป็นภรรยาที่สมรส เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด เป็นภรรยาที่ 
เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาเชลย และเป็น 
ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

มาตุรักขิตาชักร จบ. 

๒. ปิตุรักขิตาชักร 
นึกเขปบท 

[๔๕๗] บุรุษวานภิกษุ ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีบิดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ของท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 


ปิตุรักขิตาชักร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 594 

๓. มาตา ปิตุ รักขิตาจักร 
นักเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาบิดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้'ร่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

มาตาปิตุรักขิตาจักร จบ. 

๔. ภาตุรักขิตาจักร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีพี่นัองชายปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ภาตุรักขิตาจักร จบ. 

๕. ภคินีรักขิตาจักร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีพี่น้องหญิงปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ภคินีรักขิตาจักร จบ. 

๖. ญาติรักขิตาจักร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีญาติปกครองผู้มี 
ชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ญาติรักขิตาจักร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 595 

๗. โคตตรักขิตาจักร 
นักเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีโคตรปกครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

โคตตรักขิตาจักร จบ. 

๘. ธัมมรักขิตาจักร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ธัมมรักขิตาจักร จบ. 

๙. สารักขาจักร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีคู่หมั้นผู้มีชื่อนี้'ว่า 
ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ฌฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

สาริกขาจักร จบ. 

๑๐. สปริทัฌฑาจักร 
นึกเขปบท 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุ้มครองผู้มี 
ชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุ้มครอง 
ผมชื่อนี้'ร่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่อย่ด้วยความเต็มใจ ของบรษผมชื่อนี้... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 596 

... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

... เป็นภรรยาที่สมรส ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

... เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

... เป็นภรรยาเชลย ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

... เป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

สปริทัฌฑาจักร 

ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล 

[๔๕๘] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย 
คุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุ้มครอง 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ่ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่สมรส ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาเชลย ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 597 

สปริทัณฑาจักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๑ 
[๔๕๙] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกสตรีมีกฏหมาย 
คุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่อยู่เพรา 
สมบัติ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และนำกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุ้มครอง 
มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 598 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่สมรส ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาเชลย ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาชั่วคราว ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

มูลย่อ ๑ 
สปริทัณฑาจักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๙ 
[๔๖๐] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย 
คุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีกฏหมายคุ้มครอง 
ผู้มีชื่อนี้'ร่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้... 

#๑. พัทธจักรมีภรรยาหนึ่งคนเป็นมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ท่านย่อไว้. 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่สมรส ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด -.. ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ของบุรุษผู้มีชื่อนี้... 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาเชลย ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งสปริทัณฑาจักร 
มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล จบ. 

[๔๖๑] ขัณฑจักร และพัทธจักรแห่งสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๒ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักรแห่งสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๓ คนเป็นมูล 



ข้ณฑจักร และพัทธจักรแห่งสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๔ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักรแห่งสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๕ คนเป็นมูล 
ขัฌฑจักร และพัทธจักรแห่งสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๖ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักรแห่งสปริทัฌฑาจักร มีภรรยา ๗ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักรแห่งสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๘ คนเป็นมูล 
ขัณฑจักร และพัทธจักรแห่งสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๙ คนเป็นมูล 
นักปราชญ์พึงทำตามแบบนี้แล. 

สปริทัฌฑาจักร 

พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเป็นมูล 

[๔๖๒] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีกฏหมาย 
คุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ เป็น 
ภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า เป็นภรรยาที่สมรส เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด 
เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาเชลย 
และเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 


สปริทัณฑาจักร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 599 

อุภโตพัทธกจักร 

มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละหนึ่ง 

[๔๖๓] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดา 
ปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ของท่านจงเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

อุภโตพัทธกชักร 

มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละ ๒ 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มี 
ชื่อนี้และสตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , และเป็น 
ภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

อุภโตพัทธกจักร 

มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละ ๓ 

บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้ 
สตรีมีมารดาปกครองผู้มีชื่อนี้และสตรีผู้มีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้ว่า ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลาย 
จงเป็นภรรยาสินไล่ เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละ ๔ 
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละ ๕ 
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละ ๖ 
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละ ๗ 
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละ ๘ 
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละ ๙ 
นักปราชญ์พึงทำตามแบบนี้แล. 

อุภโตพัทธกจักร 

มีสตรีและภรรยารวมกันข้างละ ๑๐ 

[๔๖๔] บุรุษวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก สตรีมีมารดาปกครอง 
ผู้มีชื่อนี้สตรีมีบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้สตรีมีมารดาบิดาปกครองผู้มีชื่อนี้สตรีมีพี่น้องชายปกครอง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 600 

ผู้มีชื่อนี้ สตรีมีพี่น้องหญิงปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีญาติปกครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมี'โคตรปกครองผู้มี 
ชื่อนี้ สตรีมีธรรมคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ สตรีมีคู , หมั้นผู้มีชื่อนี้ และสตรีมีกฎหมายคุ้มครองผู้มีชื่อนี้ว่า 
ข่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเป็นภรรยาสินไถ , เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ เป็นภรรยาที่อยู่ 
เพราะสมบัติ เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า เป็นภรรยาที่สมรส เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด เป็นภรรยา 
ที่เป็นทั้งคนใช้ เป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาเชลย และเป็น 
ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 
อุภโตพัทธกขักร จบ. 

ปุริสเปยยาล 
๑. ปุริสมาตุจักร 
นึกเขปบท 

[๔๖๕] มารดาของบุรุษวานภิกษุว่า ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 

ปุริสมาตุจักร จบ. 

๒. ปุริสปิตุจักร 
นึกเขปบท 

บิดาของบุรุษวานภิกษุว่า ... ขัฌฑจักร ... พัทธจักร ... 

ปุริสปิตุจักร จบ. 

๓. ปุริสมาตา ปิตุ จักร 
นึกเขปบท 

มารดาบิดาของบุรุษวานภิกษุว่า ... ขัณฑจักร ... พัทธจักร ... 

ปุริสมาตาปิตุจักร จบ. 

๔. ปุริสภาตุจักร 
นึกเขปบท 

พี่น้องชายของบุรุษวานภิกษุว่า ... ข้ฌฑจักร ... พัทธจักร ... 

ปุริสภาตุจักร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 601 

๕. ปุริสภคินีจักร 
นักเขปบท 

พี่น้องหญิงของบุรุษวานภิกษุว่า -.. ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ปุริสภคินีจักร จบ. 

๖. ปุริสญาตกจักร 
นักเขปบท 

ญาติของบุรุษวานภิกษุว่า ... ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ปุริสญาตกจักร จบ. 

๗. ปุริสโคตตจักร 
นึกเขปบท 

โคตรของบุรุษวานภิกษุว่า ... ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ปุริสโคตตชักร จบ. 

๘. ปุริสสหธัมมิกจักร 
นึกเขปบท 

สหธรรมิกของบุรุษวานภิกษุว่า -.. ข็ณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ปุริสสหธัมมิกจักร จบ. 

นักปราชญ์พึงยังปุริสเปยยาลให้พิสดาร อุภโตพัทธกจักรก็พึงให้พิสดารดุจนัยที่มีมาแล้ว 
ข้างต้นนั้นแล. 

ปุริสเปยยาล จบ. 

อิตถีเปยยาล 
๑. มาตุรักขิตามาตุจักร 
นึกเขปบท 

[๔๖๖] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไป 
บอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 602 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไป 
บอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่สมรส ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยาของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาเชลย ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 603 

มาตุรักขิตามาตุจักร 

ข้ณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล 

[๔๖๗] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ -.. 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่สมรส ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาเชลย ... 

... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

มาตุรักขิตามาตุจักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๑ 

[๔๖๘] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่อยู่ 
เพราะสมบัติ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่สมรส ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 604 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาเชลย ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาชั่วคราว ... 

... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

มูลย่อ ๑ 

มาตุรักขิตามาตุจักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๙ 
[๔๖๙] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ -.. 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ -.. 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า -.. 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่สมรส -.. 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด -.. 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา -.. 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา -.. 

-.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาเชลย ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ขัณฑจักรและพัทธจักรแห่งมาตุรักขิตามาตุจักร 
มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล จบ. 

แม้ขัณฑจักรและพัทธจักรแห่งมาตุจักขิตามาตุจักร มีภรรยา ๒ คน เป็นมูล ตลอดถึง 
ขัฌฑจักรและพัทธจักรแห่งมาตุรักขิตามาตุจักร มีภรรยา ๙ คน เป็นมูล นักปราชญ์ก็พึงทำตาม 
แบบนี้แล. 

#๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ท่านย่อไว้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 605 

มาตุรักขิตามาตุจักร 

พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คน เป็นมูล 

[๔๗๐] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสินไถ , เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ เป็น 
ภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า เป็นภรรยาที่สมรส เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด 
เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาเชลย 
และเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

มาตุรักขิตามาตุจักร จบ. 

๒. ปิตุรักขิตาปิตุจักร 
นึกเขปบท 

[๔๗๑] บิดาของสตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไป 
บอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บิดาของสตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ เป็นภรรยา 
ที่อยู่เพราะผ้า ที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... 

เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา -.. เป็นภรรยาเชลย -.. เป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำนำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ปิตุรักขิตาปิตุจักร จบ. 

๓. มาตา ปิตุ รักขิตามาตา ปิตุ จักร 
นึกเขปบท 

มารดาบิดาของสตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไป 
บอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 606 

มารดาบิดาของสตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไป 
บอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะ- 
สมบัติ -.. เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เป็นภรรยา 
ที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย ... เป็น 
ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. 
ขัณฑจักร -.. พัทธจักร ... 

มาตาปิตุรักขิตามาตาปิตุจักร จบ. 

๔. ภาตุรักขิตาภาตุจักร 
นึกเขปบท 

พี่น้องชายของสตรีมีพี่น้องชายปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไป 
บอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

พี่น้องชายของสตรีมีพี่น้องชายปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไป 
บอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ... 
เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็น 
ทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย ... เป็นภรรยา 
ชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. 

ขัฌฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ภาตุรักขิตาภาตุจักร จบ. 

๕. ภคินีรักขิตาภคินีจักร 
นึกเขปบท 

พี่น้องหญิงของสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

พี่น้องหญิงของสตรีมีพี่น้องหญิงปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกบรษด้มีชื่อนี้ว่า หฌิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อย่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อย่เพราะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 607 

สมบัติ -.. เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่ 
เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย -.. เป็น 
ภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. 
ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ภคินีรักขิตาภคินีจักร จบ. 

๖. ญาติรักขิตาญาตกจักร 
นึกเขปบท 

ญาติของสตรีมีญาติปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ญาติของสตรีมีญาติปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ... เป็น 
ภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้ 
เป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย -.. เป็นภรรยาชั่วคราว 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร -.. 

พัทธจักร -.. 

ญาติรักขิตาญาตกจักร จบ. 

๗. โคตตรักขิตาโคตตจักร 
นึกเขปบท 

โคตรทั้งหลายของสตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไป 
บอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

โคตรทั้งหลายของสตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไป 
บอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ... 
เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 608 

ใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย -.. เป็นภรรยาชั่วคราว 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร -.. 

พัทธจักร -.. 

โคตตรักขิตาโคตตจักร จบ. 

๘. ธัมมมักขิตาสหธัมมิกจักร 
นึกเขปบท 

สหธรรมิกทั้งหลายของสตรีมีธรรมคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สหธรรมิกทั้งหลายของสตรีมีธรรมคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนีว่า หญิงนันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะ 
สมบัติ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส ... เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่ 
เป็น 

ทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย ... เป็นภรรยา 
ชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. 

ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ธัมมรักขิตาสหธัมมิกจักร จบ. 

๙. สารักขาปุริสจักร 
นึกเขปบท 

คู , หมั้นของสตรีมีคู , หมั้นวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสันไถ่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

คู , หมั้นของสตรีมีคู , หมั้นวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า 
หญิงนั้น 

จะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ -.. เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... 
เป็นภรรยาที่สมรส ... เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็น 
ภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย ... เป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

สารัก 1 ขาปุริสจักร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 609 

๑๐. สปริทัฌฑาปุริสจักร 
นักเขปบท 

พระราชาผู้ตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอ 
พระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

พระราชาผู้ตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอ 
พระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยา 
ที่อยู่เพราะสมบัติ -.. เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... 
เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยา 
เชลย ... เป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้อง 
อาบัติสังฆาทิเสส. 

สปริทัณฑาปุริสจักร 

ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล 

[๔๗๒] พระราชาผู้ตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่ 
พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสินไถ , และภรรยา 
ที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

พระราชาผู้ตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอ 
พระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะ 
สมบัติ -.. เป็นภรรยาสินไล่ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่ 
สมรส -.. เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่ 
เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา -.. เป็นภรรยาสินไถ่ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็น 
ภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาเชลย -.. เป็นภรรยาสินไถ่ และเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 610 

สปริทัฌฑาปุริสจักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๑ 

[๔๗๓] พระราชาผู้ตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า 
ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็น 
ภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

พระราชาผู้ตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอ 
พระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็น 
ภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ 
อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็น 
ภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้ง 
ลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาเชลย -.. เป็นภรรยาที่อยู่ 
ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาชั่วคราว -.. เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาสินไถ่ 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

มูลย่อ ๑ 

สปริท้ณฑาปุริสจักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๙ 

[๔๗๔] พระราชาผู้ตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า 
ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาสันไถ , 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

พระราชาผู้ตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอ 
พระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่ด้วย 
ความเต็มใจ ... เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ... เป็นภรรยาชั่วคราว และ 
เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่สมรส ... เป็นภรรยาชั่วคราว และ 
เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... 
#๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ท่านย่อไว้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 611 

เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาเชลย ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ขัณฑจักรและพัทธจักรแห่งสปริทัณฑาปุริสจักร 
มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล จบ. 

แม้ขัณฑจักรและพัทธจักรแห่งสปริทัณฑาปุริสจักร มีภรรยา ๒ คนเป็นมูล ตลอดถึง 
ขัฌฑจักรและพัทธจักรแห่งสปริทัณฑาปุริสจักร มีภรรยา ๙ คนเป็นมูล นักปราชญ์ก็พึงทำตามแบบ 
นี้แล. 

สปริทัณฑาปุริสจักร 

พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเป็นมูล 

[๔๗๕] พระราชาผู้ตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า 
ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า หญิงนั้นจะขอเป็นภรรยาสินไถ , เป็นภรรยาที่ อยู่ด้วย 
ความเต็มใจ เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า เป็นภรรยาที่สมรส 
เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้าง 
เป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาเชลยและเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำนำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

สปริทัณฑาปุริสจักร จบ. 

๑. มาตุรักขิตาชักร 
นึกเขปบท 

[๔๗๖] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสินไล่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ -.. เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ -.. เป็นภรรยาที่ 
อยู่เพราะผ้า -.. เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด -.. เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็น 
ทั้งภรรยา -.. เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา -.. เป็นภรรยาเชลย -.. เป็นภรรยาชั่วคราว 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 612 

มาตุรักขิตาจักร 

ข้ณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล 

[๔๗๗] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสินไถ่ และเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ของบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสันไถ่ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ... เป็นภรรยาสินไถ , และ 
เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่สมรส ... เป็นภรรยาสินไถ , และ 
เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็น 
ภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยา 
เชลย -.. เป็นภรรยาสินไถ่ และเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

มาตุรักขิตาชักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๑ 
[๔๗๘] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า -.. เป็นภรรยา 
ที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยา 
ที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา -.. 
เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา -.. เป็นภรรยาที่อยู่ 
ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาเชลย -.. เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาชั่วคราว -.. 
เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก 
และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 613 

มูลย่อ ๑ 

มาตุรักขิตาจักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๙ 
[๔๗๙] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้'ร่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ -.. เป็นภรรยาชั่วคราว แล 
เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ -.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า -.. เป็นภรรยา 
ชั่วคราว และเป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด -.. เป็น 
ภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา -.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็น 
ภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา -.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาเชลย ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ขัณฑจักรและพัทธจักร แห่งมาตุรักขิตาจักร 
มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล จบ. 

แม้ขัณฑจักรและพัทธจักรแห่งมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๒ คน เป็นมูล เป็นต้น 
นักปราชญ์ก็พึงทำตามแบบนี้แล. 

มาตุรักขิตาจักร 

พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเป็นมูล 

[๔๘๐] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสินไถ , เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ เป็นภรรยาที่อยู่ 
เพราะสมบัติ เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า เป็นภรรยาที่สมรส เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด เป็นภรรยาที่ 
เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาเชลย และเป็น 
ภรรยาชั่วคราวของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

มาตุรักขิตาชักร จบ. 

#๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ท่านย่อไว้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 614 

๒. ปิตุรักขิตาจักร 
นักเขปบท 

[๔๘๑] สตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้'ร่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมา 
บอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ... เป็นภรรยาที่อยู่ 
เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส ... เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้ง 
ภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย ... เป็นภรรยาชั่วคราว ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ขัณฑจักร -.. 

พัทธจักร -.. 

ปิตุรักขิตาจักร จบ. 

๓. มาตา ปิตุ รักขิตาจักร 
นึกเขปบท 

สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสันไล่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ -.. เป็นภรรยา 
ที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส ... เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็น 
ทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย ... เป็นภรรยาชั่วคราว 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ขัณฑจักร -.. 
พัทธจักร -.. 


มาตาปิตุรักขิตาจักร จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 615 

๔. ภาตุรักขิตาจักร 
นักเขปบท 

สตรีมีพี่น้องชายปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้ 
มีชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมา 
บอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีพี่น้องชายปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มี 
ชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ -.. เป็นภรรยา 
ที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้ง 
ภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย ... เป็นภรรยาชั่วคราว ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร ... พัทธจักร ... 

ภาตุรักขิตาจักร จบ. 

๕. ภคินีรักขิตาจักร 
นึกเขปบท 

สตรีมีพี่น้องหญิงปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษ 
ผู้มีชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมา 
บอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีพี่น้องหญิงปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้ 
มีชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ -.. เป็น 
ภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้ง 
คนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย ... เป็นภรรยา 
ชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. 

ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ภคินีรักขิตาจักร จบ. 

๖. ญาติรักขิตาจักร 
นึกเขปบท 

สตรีมีญาติปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 616 

สตรีมีญาติปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ... เป็นภรรยาที่ 
อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็น 
ทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย ... เป็นภรรยาชั่วคราว 
ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ฌฑจักร -.. 
พัทธจักร -.. 

ญาติรักขิตาจักร จบ. 

๗. โคตตรักขิตาจักร 
นึกเขปบท 

สตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า 
ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพรา 
เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็น 
ภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย -.. เป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

โคตตรักขิตาจักร จบ. 

๘. ชัมมรักขิตาจักร 
นึกเขปบท 

สตรีมีธรรมคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 617 

สตรีมีธรรมคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ... เป็นภรรยาที่อยู่ 
เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา 

เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย ... เป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ข้ณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

ชัมมรักขิตาจักร จบ. 

๙. สารักขาจักร 
นิกเขปบท 

สตรีมีคู , หมั้นวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า ดิฉัน 
จะขอเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

สตรีมีคู่หมั้นวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า 
ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า 
... เป็นภรรยาที่สมรส ... เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็น 
ภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย -.. เป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส -.. ขัณฑจักร -.. พัทธจักร -.. 

สารักขาจักร จบ. 

๑๐. สปริทัณฑาจักร 
นิกเขปบท 

สตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสันไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ... เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ -.. เป็นภรรยาที่อยู่ 
เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 618 

ภรรยา ... เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาเชลย ... เป็นภรรยาชั่วคราว ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

นิกเขปบท จบ. 

สปริทัณฑาจักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล 

[๔๘๒] สตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสินไล่ และเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ ของบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสันไถ่ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ... เป็นภรรยาสินไถ่ และเป็น 
ภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาสินไถ่ และเป็น 
ภรรยาที่ลูกปลงเทริด ... เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยา 
สินไถ , และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาสันไถ , และเป็นภรรยาเชลย -.. 

เป็นภรรยาสินไถ , และเป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับ 
มาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

สปริทัณฑาจักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๑ 
[๔๘๓] สตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ ของ 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า ... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วย 
ความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่ลูกปลง 
เทริด ... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยา 
ที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา ... เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 619 

เต็มใจ และเป็นภรรยาเชลย -.. เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาชั่วคราว .-. เป็น 
ภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ และเป็นภรรยาสินไถ , ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และ 
กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

มูลย่อ ๑ 


สปริทัฌฑาจักร 

พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๙ 
[๔๘๔] สตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาสินไล่ ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ 
นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

สตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอกบุรุษผู้มีชื่อ 
นี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ -.. เป็นภรรยาชั่วคราว 
และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติ -.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า -.. เป็นภรรยา 
ชั่วคราว และเป็นภรรยาที่สมรส -.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด -.. เป็น 
ภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา -.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยา 
ที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา -.. เป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาเชลย ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุ 
รับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ขัณฑจักร และพัทธจักร แห่งสปริทัณฑาจักร 
มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล จบ. 

ขัณฑจักรและพัทธจักร แห่งสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๒ คน เป็นมูลเป็นต้น นักปราชญ์ 
พึงทำตามแบบนี้แล. 

สปริทัณฑาจักร 

พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเป็นมูล 

[๔๘๕] สตรีมีกฎหมายคุ้มครองวานภิกษุว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงไปบอก 
บุรุษผู้มีชื่อนี้ว่า ดิฉันจะขอเป็นภรรยาสินไถ , เป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความเต็มใจ เป็นภรรยาที่อยู่ 
#๑. พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ท่านย่อไว้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 620 

เพราะสมบัติ เป็นภรรยาที่อยู่เพราะผ้า เป็นภรรยาที่สมรส เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทริด เป็นภรรยา 
ที่เป็นทั้งคนใช้เป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยา เป็นภรรยาเชลย และ 
เป็นภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผู้มีชื่อนี้ภิกษุรับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

สปริทัฌฑาจักร จบ. 

จักรเปยยาลทั้งมวญ จบ. 

ภิกษุรับคำ 

[๔๘๖] ภิกษุรับคำ นำไปบอก กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุรับคำ นำไปบอก ไม่กลับมาบอก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
ภิกษุรับคำ ไม่นำไปบอก กลับมาบอก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
ภิกษุรับคำ ไม่นำไปบอก ไม่กลับมาบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุไม , รับคำ 

ภิกษุไม , รับคำ นำไปบอก กลับมาบอก ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
ภิกษุไม , รับคำ นำไปบอก ไม่กลับมาบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุไม , รับคำ ไม , นำไปบอก กลับมาบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุไม , รับคำ ไม , นำไปบอก ไม่กลับมาบอก ไม่ต้องอาบัติ. 

บุรุษสั่งภิกษุหลายรูป 

[๔๘๗] บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปด้วยกันไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย 
จงไปบอกสตรีผู้มีชื่อนี้ ภิกษุทุกรูปรับคำ ทุกรูปนำไปบอก ทุกรูปกลับมาบอก ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ทุกรูป 

บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปด้วยกันไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงไปบอก 
สตรีผู้มีชื่อนี้ภิกษุทุกรูปรับคำ ทุกรูปนำไปบอก ให้รูปหนึ่งกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ทุกรูป 

บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปด้วยกันไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงไปบอก 
สตรีผู้มีชื่อนี้ภิกษุทุกรูปรับคำ ให้รูปหนึ่งนำไปบอก ทุกรูป กลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ทกรป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 621 

บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปด้วยกันไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงไปบอก 
สตรีผู้มีชื่อนี้ภิกษุทุกรูปรับคำ ให้รูปหนึ่งนำไปบอก แล้วให้รูปหนึ่งกลับมาบอก ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ทุกรูป 

บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียว 

บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงไปบอกสตรีผู้มีชื่อ ภิกษุ 
รับคำ นำไปบอก และกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงไปบอกสตรีผู้มีชื่อ ภิกษุ 
รับคำ นำไปบอก แต่ให้ภิกษุอันเตวาสิกกลับมาบอก ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงไปบอกสตรีผู้มีชื่อ ภิกษุ 
รับคำ ให้ภิกษุอันเตวาสักไปบอก แต่กลับมาบอกด้วยตนเอง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงไปบอกสตรีผู้มีชื่อ ภิกษุ 
รับคำ ให้ภิกษุอันเตวาสักไปบอก ภิกษุอันเตวาสักไปบอกแล้วกลับมาบอกนอกเรื่อง ต้องอาบัติ 
กุลสัจชัยทั้งสองรูป. 

ภิกษุขัดการสำเร็จและบอกเคลื่อนคลาด 
[๔๘๘] ภิกษุไปขัดการสำเร็จ กลับมาบอกเคลื่อนคลาด ต้องอาบัติกุลสัจขัย 
ภิกษุไปบอกเคลื่อนคลาด กลับมาขัดการสำเร็จ ต้องอาบัติกุลสัจขัย 
ภิกษุไปขัดการสำเร็จ กลับมาขัดการสำเร็จ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ภิกษุไปบอกเคลื่อนคลาด กลับมาบอกเคลื่อนคลาด ไม่ต้องอาบัติ. 

อนาปัตติวาร 

[๔๘๙] ภิกษุผู้ไปด้วยกรณียกิจของสงฆ์ก็ดี ของเจดีย์ก็ดี ของภิกษุผู้มีอาพาธก็ดี ๑ 
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 

รินึตวัตถุ 
อุทานคาถา 

[๔๙๐] เรื่องสตรีหลับ เรื่องสตรีตาย เรื่องสตรีย้ายบ้าน เรื่องผู้มิ'ใช่สตรี เรื่องสตรี 
บัณเฑาะก์ เรื่องชักโยงสามีภรรยาผู้ทะเลาะให้คืนดี และเรื่องการชักสื่อในบัฌเฑาะค์. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 622 
วินึตวัตถุ 
เรื่องสตรีหลับ 

[๔๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระ- 
คุณเจ้าจงไปบอกสตรีผู้มีชื่อนี้ภิกษุนั้นไปถามคนทั้งหลายว่าสตรีผู้มีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบว่า 
หลับขอรับ เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
แต่ต้องอาบัติทุกกฏ 

เรื่องสตรีตาย 

ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกสตรีผู้มีชื่อนี้ภิกษุนั้นไปถามคนทั้งหลายว่าสตรีผู้มีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบไปว่า 
ตายเสียแล้ว ขอรับ เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึง- 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
แต่ต้องอาบัติทุกกฏ 

เรื่องสตรีย้ายบ้าน 

ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่ง สั่งภิกษุรูปหนึ่งไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกสตรีผู้มีชื่อนี้ภิกษุนั้นไปถามคนทั้งหลายว่าสตรีผู้มีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบว่า ย้ายไป 
แล้วขอรับ เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
แต่ต้องอาบัติทุกกฎ 

เรื่องผู้มิ'ใช่สตรี 

ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่ง สั่งภิกษุรูปหนึ่งไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกสตรีผู้มีชื่อนี้ภิกษุนั้นไปถามคนทั้งหลายว่าสตรีผู้มีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบว่า ไม่ใช่สตรี 
ขอรับ เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม , ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติ 
ทุกกฎ 

เรื่องสตรีบัณเฑาะก์ 

ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่ง สั่งภิกษุรูปหนึ่งไว้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ขอพระคุณเจ้า 
จงไปบอกสตรีผู้มีชื่อนี้ภิกษุนั้นไปถามคนทั้งหลายว่า สตรีผู้มีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบว่า เป็นสตรี 
บัณเฑาะค์ขอรับ เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 623 

ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
แต่ต้องอาบัติทุกกฏ 

เรื่องชักโยงสามีภรรยาผู้ทะเลาะให้คืนดี 

[๔๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีคนหนึ่งทะเลาะกับสามี แล้วได้ไปยังเรือนมารดา ภิกษุ 
กุลุปกะได้ชักโยงให้คืนดีกันแล้ว เธอได้มีความรังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมัง- 
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ เขาหย่า 
กันแล้วหรือ? 

กิ. เขายังไม , ได้หย่ากัน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติ เพราะเขายังไม , หย่ากัน. 

เรื่องการชักสื่อในบัณเฑาะค์ 

[๔๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงการชักสื่อในบัณเฑาะก์แล้วเธอได้มีความ 
รังเกียจว่า เราต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ เธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่ต้องอาบัติถุลลัจชัย. 
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๕ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 624 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖ 
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี 

[๔๙๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายชาวรัฐอาฬวี 
สร้างกุฎีซึ่งมีเครื่องอุปกรณ์อันตนขอเขามาเอง อันหาเจ้าของมิได้ เป็นส่วนเฉพาะตนเอง ใหญ่ 
ไม่มีกำหนด กุฎีเหล่านั้นจึงไม่สำเร็จ เธอต้องมีการวิงวอน มีการขอเขาอยู่รํ่าไปว่า ท่านทั้งหลาย 
จงให้บุรุษ จงให้แรงบุรุษ จงให้โค จงให้เกวียน จงให้มีด จงให้ขวาน จงให้ผึ่ง จงให้จอบ จงให้สิ่ว 
จงให้เถาวัลย์ จงให้ไม้ไผ่ จงให้หญ้ามุงกระต่าย จงให้หญ้าปล้อง จงให้หญ้าสามัญ จงให้ดิน 
ดังนี้เป็นต้น ประชาชนที่ลูกเบียดเบียนด้วยการวิงวอนด้วยการขอ พอเห็นภิกษุทั้งหลายแล้ว 
หวาดบ้าง สะดุ้งบ้าง หนีไปเสียบ้าง เดินเลี่ยงไปเสียทางอื่นบ้าง เมินหน้าเสียบ้าง ปิดประตู 
เสียบ้าง แบ้พบแม่โคเข้าก็หนี สำคัญว่าพวกภิกษุ. 

[๔๙๕] ครั้งนั้น ท่านพระมหาภัสสปจำพรรษาอยู่ในพระนครราชคฤห์ แล้วออกเดินทาง 
มุ่งไปรัฐอาฬวี เที่ยวจาริกไปโดยลำดับถึงรัฐอาฬวีแล้ว ทราบว่าท่านพักอยู่ที่อัคคาฬวเจดีย์ในรัซ- 
อาฬวีนั้น ครั้นเวลาเช้า ท่านพระมหากัสสปครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวรเข้าไปบิณฑบาต 
ในรัฐอาฬวี ประชาชนเห็นท่านพระมหาภัสสปแล้วหวาดบ้าง สะดุ้งบ้าง หลบหนีไปบ้าง เดิน- 
เลี่ยงไปทางอื่นบ้าง เมินหน้าบ้าง ปิดประตูบ้านบ้าง ครั้นท่านพระมหาภัสสปเที่ยวบิณฑบาตไปใน 
รัฐอาฬวี เวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตแล้ว เรียกภิกษุทั้งหลายมาถามว่า ท่านทั้งหลาย 
เมื่อก่อนรัฐอาฬวีนี้มีอาหารบริบูรณ์ หาบิณฑบาตได้ง่าย ภิกษุสงฆ์ครองชีพด้วยการถือบาตรแสวงหา 
ก็ทำได้ง่าย มาบัดนี้รัฐอาฬวีอัตคัดอาหาร หาบิณฑบาตได้ยาก ภิกษุสงฆ์จะครองชีพด้วยการถือ 
บาตรแสวงหาก็ทำไม , ได้ง่าย อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัย ให้รัฐอาฬวีนี้เป็นดั่งนี้จึงภิกษุเหล่านั้น 
กราบเรียนเรื่องนั้นให้ท่านพระมหากัสสปทราบแล้ว. 

[๔๙๖] คราวนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์ตามพระพุทธาภิรมย์แล้ว 
เสด็จจาริกโดยหนทางอันจะไปสู่รัฐอาฬวี เมื่อเสด็จจาริกโดยลำดับ ได้เสด็จถึงรัฐอาฬวีแล้ว 
ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่อัคคาฬวเจดีย์ในรัฐอาฬวีนั้น จึงท่านพระมหาภัสสปเข้าไปเฝ็า ถวาย 
บังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทลเนื้อความนั้นแด่พระผ้มีพระภาค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 625 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุชาวรัฐอาฬวีว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า พวกเธอ 
ให้สร้างกุฎี ซึ่งมีเครื่องอุปกรณ์ที่ตนต้องขอเขามาเอง อันหาเจ้าของมิได้ เป็นส่วนเฉพาะตนเอง 
ใหญ่ไม่มีกำหนด กุฎีเหล่านั้นจึงไม่สำเร็จ พวกเธอจึงต้องมีการวิงวอน มีการขอเขาอยู่รํ่าไปว่า 
ท่านทั้งหลายจงให้บุรุษ จงให้แรงบุรุษ จงให้โค จงให้เกวียน จงให้มีด จงให้ขวาน จงให้ผึ่ง 
จงให้จอบ จงให้สิ่ว จงให้เถาวัลย์ จงให้ไม้ไผ่ จงให้หญ้ามุงกระต่าย จงให้หญ้าปล้อง จงให้ 
หญ้าสามัญ จงให้ดิน ดังนี้เป็นต้น ประชาชนที่ถูกเบียดเบียนด้วยการวิงวอน ด้วยการขอ 
พอเห็นภิกษุทั้งหลายเข้า น้างก็หวาด ม้างก็สะดุ้ง น้างก็หลบหนีไป บ้างก็เลี่ยงไปทางอื่น บ้างก็ 
เมินหน้า ม้างก็ปิดประตูม้าน แม้พบแม่โคก็หลบหนี สำคัญว่าพวกภิกษุ ดังนี้ จริงหรือ? 

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั่น 
ไม่เหมาะ ไม่สม ไม , ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรท่าไฉนพวกเธอจึงได้ให้ 
สร้างกุฎีซึ่งมีเครื่องอุปกรณ์ที่ตนต้องขอเขามาเอง อันหาเจ้าของมิได้ เป็นส่วนเฉพาะตน ใหญ่ไม , มี 
กำหนดเล่า กุฎีเหล่านั้นจึงไม่สำเร็จ พวกเธอจึงต้องมีการวิงวอน มีการขอเขาอยู่รํ่าไปว่า ท่าน 
ทั้งหลายจงให้บุรุษ จงให้แรงบุรุษ จงให้โค จงให้เกวียน จงให้มีด จงให้ขวาน จงให้ผึ่ง จงให้ 
จอบ จงให้สิ่ว จงให้เถาวัลย์ จงให้ไม้ไผ่ จงให้หญ้ามุงกระต่าย จงให้หญ้าปล้อง จงให้หญ้า- 
สามัญ จงให้ดิน ดั่งนี้เป็นต้น ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั่น ไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
โดยที่แท้ การกระทำของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และ 
เพื่อความเป็นอย่างอื่น ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว 

ครั้นพระผู้มีพระภาค ทรงติเตียนภิกษุชาวรัฐอาฬวีโดยอเนกปริยายดั่งนี้แล้ว ตรัสโทษ 
แห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ 
ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความ 
มักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม , สะสม การปรารภ 
ความเพียร โดยอเนกปริยายแล้ว ทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก , เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่ 
เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 626 
เรื่องฤาษีสองพี่น้อง 

[๔๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ฤาษีสองพี่น้องเข้าอาศัยแม่นํ้าคงคาสำนักอยู่ 
ครั้งนั้น มณีกัณฐนาคราชขึ้นจากแม่นั้าคงคาเข้าไปหาฤาษีผู้น้อง ครั้นแล้ววงด้วยขนด ๗ รอบ 
แผ่พังพานใหญ่อยู่บนศีรษะ เพราะความกลัวนาคราชนั้น ฤาษีผู้น้องได้ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิว 
พรรณคลํ้า มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีดัวสะพรั่งด้วยเอ็น ฤาษีผู้พี่เห็นฤาษีผู้น้อง 1 ซูบผอม เศร้าหมอง 
มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็น จึงได้ไต , ถามว่า เหตุไรเธอจึงซูบผอม 
เศร้าหมองมีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็น 

น. ท่านพี่ มณีกัณฐนาคราชขึ้นจากแม่นั้าคงคา เข้ามาหาข้าพเจ้า ณ สถานที่นั้ ครั้นแล้ว 
วงข้าพเจ้าด้วยขนด ๗ รอบ แผ่พังพานใหญ่บนศีรษะ เพราะความกลัวนาคราชนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ 
ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็น 
พ. ท่านต้องการไม , ให้นาคราชนั้นมาหรือ 
น. ข้าพเจ้าต้องการไม่ให้นาคราชนั้นมา 
พ. ท่านเห็นนาคราชนั้นมีอะไรน้าง 
น. ข้าพเจ้าเห็นมีแก้วมณีประดับอยู่ที่คอ 

พ. ล้าเช่นนั้น ท่านจงขอแก้วมณีกะนาคราชนั้นว่า ท่านจงให้แก้วมณีแก , ข้าพเจ้าๆ 
ต้องการแก้วมณี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้นมณีภัณฐนาคราชขึ้นจากแม่นั้าคงคาเข้าไปหาฤาษีผู้น้อง หยุดอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ฤาษีผู้น้องไต้กล่าวขอแก้วมณี กะมณีกัณฐนาคราชว่า ขอท่านจงให้ 
แก้วมณีแก , ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการแก้วมณี จึงมณีภัฌฐนาคราชรำพึงว่า ภิกษุขอแก้วมณี ภิกษุ 
ต้องการแก้วมณี แล้วไต้รีบกลับไป แม้ครั้งที่สอง มณีกัณฐนาคราชขึ้นจากแม่นั้าคงคาเข้าไปหาฤาษี 
ผู้น้องๆ เห็นมณีกัณฐนาคราชมาแต่ไกล ได้กล่าวขอแก้วมณี กะมณีกัณฐนาคราชว่า ขอท่านจงให้ 
แก้วมณีแก , ข้าพเจ้าๆ ต้องการแก้วมณี จึงมณีภัณฐนาคราชรำพึงว่า ภิกษุขอแก้วมณี ภิกษุต้องการ 
แก้วมณี แล้วได้กลับแด , ที่ไกลนั้นเทียว แม้ครั้งที่สามมณีกัณฐนาคราชกำลังจะขึ้นจากแม่นั้าคงคา 
ฤาษีผู้น้องได้เห็นมณีกัณฐนาคราชกำลังโผล่ขึ้นจากแม่นั้าคงคา ก็ได้กล่าวขอแก้วมณี กะมณีกัณช- 
นาคราชว่า ขอท่านจงให้แก้วมณีแก่ข้าพเจ้าๆ ต้องการแก้วมณี ขณะนั้นมณีกัณฐนาคราช 1 ได้กล่าว 
ตอบฤาษี ผู้น้องด้วยคาถา ความว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 627 

ข้าวนา ที่ดียิ่ง มากหลาย บังเกิดแก , ข้าพเจ้า 
เพราะเหตุแห่งแก้วมณีดวงนี้ 
ข้าพเจ้าจะให้แก้วนั้นแก่ท่านไม , ไต้ ท่านเป็นคนขอจัด 
ข้าพเจ้าจักไม่มาสู่อาศรมของท่านอีกแล้ว 
ท่านขอแก้วกะข้าพเจ้า ท่าให้ข้าพเจ้าสะดุ้งกลัว 
ดังคนหนุ่มถือดาบซึ่งลับดีแล้วบนหินลับ 
ข้าพเจ้าจักไม , ให้แก้วนั้นแก่ท่านๆ เป็นคนขอจัด 
ข้าพเจ้าจักไม่มาสู่อาศรมของท่านอีกแล้ว 

ครั้งนั้นมณีกัณฐนาคราชไต้หลีกไป พลางรำพึงว่า ภิกษุขอแก้วมณี ภิกษุต้องการแก้วมณี 
ไต้หลีกไปอย่างนั้นแล้ว ไม , กลับมาอีก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ต่อมาฤาษีผู้น้องได้ซูบผอม เศร้าหมอง 
มีผิวพรรณคลา มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็นยิ่งกว่าเก่า เพราะไม , ได้เห็นนาคราชผู้น่าลูนั้น 
ฤาษีผู้พี่'ได้เห็นฤาษีผู้น้อง 1 ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งด้วย 
เอ็นยิ่งกว่าเก่าจึงได้ถามลูวำ เพราะเหตุไรท่านจึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณคลํ้า มีผิวเหลือง 
ขึ้นๆ มีตัวสะพรั่งด้วยเอ็นยิ่งกว่าเก่า ฤาษีผู้น้องตอบว่า เพราะไม , ได้เห็นนาคราชผู้น่าลูนั้น จึงฤาษี 
ผู้พี่ได้กล่าวกะฤาษีผู้น้องด้วยคาถา ความว่าดังนี้:- 
บุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขา ไม่ควรขอสิ่งนั้น 
อนึ่ง คนย่อมเป็นที่เกลียดชัง ก็เพราะขอจัด 
นาคที่ถูกพราหมณ์ขอแก้วมณี 
จึงไม่มาให้พราหมณ์นั้นเห็นอีกเลย. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การวิงวอน การขอ ไม , เป็นที่พอใจของสัตว์ดิรัจฉานเหล่านั้นแล้ว 
ก็จะป่วยกล่าวไปไยถึงหมู่มนุษย์เล่า. 

เรื่องนกฝูงใหญ่ 

[๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในไพรสณฑ์แห่งหนึ่ง แถบ 
ภูเขาหิมพานต์ ณ สถานที่ไม , ห่างไพรสณฑ์นั้นมีหนองนั้าใหญ่ ครั้งนั้นนกฝูงใหญ่ กลางวันเที่ยว 
หาอาหารที่หนองนั้านั้น เวลาเย็นเข้าอาศัยไพรสณฑ์นั้นสำนักอยู่ ภิกษุนั้นรำคาญเพราะเสียงนกฝูง 
นั้น จึงเข้าไปหาเรา ครั้นกราบไหว้เราแล้ว นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เราได้ถามภิกษุนั้นว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 628 

ดูกรภิกษุ ยังพอทนอยู่หรือ ยังพอครองอยู่หรือ เธอเดินทางมาด้วยความลำบากน้อยหรือ ก็นี่ 
เธอมาจากไหนเล่า 

ภิกษุนั้นกราบทูลว่า ยังพอทนอยู่ ยังพอครองอยู่ พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าเดินทาง 
มาด้วยความลำบากเล็กน้อย พระพุทธเจ้าข้า มีไพรสณฑ์ใหญ่อยู่แถบภูเขาหิมพานต์ ณ สถานที่ไม่ 
ห่างไพรสณฑ์นั้นแล ๑ มีหนองนั้าใหญ่ ครั้นเวลากลางวัน นกฝูงใหญ่เที่ยวหาอาหารที่หนองนั้านั้น 
เวลาเย็นก็เข้าอาศัยไพรสณฑ์นั้นสำนักอยู่ ข้าพระพุทธเจ้าถูกเสียงนกฝูงนั้นรบกวน จึงหนีมาจาก 
ไพรสณฑ์'นั้น พระพุทธเจ้าข้า 

ร. ดูกรภิกษุ ก็เธอต้องการจะไม , ให้นกฝูงนั้นมาหรือ? 

ภิ. ข้าพระพุทธเจ้าต้องการไม่ให้นกฝูงนั้นมา พระพุทธเจ้าข้า 

ร. ดูกรภิกษุ ถ้าเช่นนั้นเธอจงกลับไปที่ไพรสณฑ์นั้น เข้าอาศัยไพรสณฑ์นั้นแล้ว ใน 
ปฐมยามแห่งราตรีจงประกาศ๓ครั้งว่าดังนี้ แน่นกผู้เจริญทั้งหลายนกทั้งหลายที่อาศัยอยู่ 
ในไพรสณฑ์นีมีประมาณเท่าใด จงปังเราๆ ต้องการขน นกทังหลายจงให้ขนแก่เรานกละหนึ่งขน 
ในมัชฌิมยามแห่งราตรีก็จงประกาศ ๓ ครั้ง ว่าดังนี้ แน่นกผู้เจริญทั้งหลาย นกทั้งหลายที่อาศัยอยู่ใน 
ไพรสณฑ์นั้มีประมาณเท่าใด จงปังเราๆ ต้องการขน นกทั้งหลายจงให้ขนแก , เรานกละหนึ่งขน 
ในปัจฉิมยามแห่งราตรี ก็จงประกาศ ๓ ครั้ง ว่าดังนี้ แน่นกผู้เจริญทั้งหลาย นกทั้งหลายที่อาศัย 
อยู่ในไพรสณฑ์นั้มีประมาณเท่าใด จงปังเราๆ ต้องการขน นกทั้งหลายจงให้ขนแก , เรานกละ 
หนึ่งขน จึงภิกษุรูปนั้นกลับไปที่ไพรสณฑ์นั้น เข้าอาศัยไพรสณฑ์นั้นแล้ว ในปฐมยามแห่งราตรี 
ประกาศ ๓ ครั้งว่าดังนี้ แน่นกผู้เจริญทั้งหลาย -.. ในมัชฌิมยามแห่งราตรี ประกาศ ๓ ครั้งว่าดังนี้ 
แน่นกผู้เจริญทั้งหลาย-..ในปัจฉิมยามแห่งราตรีประกาศ๓ครั้งว่าดังนี้ แน่นกผู้เจริญทั้งหลาย-.. 
ครั้นนกฝูงนั้นทราบว่า ภิกษุขอขน ภิกษุต้องการขนดังนี้ได้หลีกไปจากไพรสฌฑ์นั้น ได้หลีกไป 
อย่างนั้นเทียว ไม่กลับมาอีก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าการวิงวอน การขอ ชักไม่ได้เป็นที่พึงใจของพวกสัตว์ดิรัจฉาน 
เหล่านั้นแล้ว ก็จะป่วยกล่าวไปไยเล่าถึงหมู , สัตว์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์. 

เรื่องรัฐบาลกุลบุตร 

[๔๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว บิดาของรัฐบาลกุลบุตรได้กล่าวถามรัฐบาล 
กุลบุตรด้วยคาถา ความว่าดังนี้:- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 629 

แน่ะพ่อรัฐบาล เออก็คนเป็นอันมากที่พากันมาขอเรา เราไม , รู้จัก ไฉนเจ้าไม่ 
ขอเรา 

รัฐบาลกุลบุตรได้กล่าวตอบบิดาด้วยคาถา ความว่าดังนี้:- 

คนผู้ขอ ย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอ 

ฝ่ายคนผู้ถูกขอ เมื่อไม่ให้ ก็ย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ขอ 

เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ขอท่าน 

ขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นที่เกลียดชังของท่านเลย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย รัฐบาลกุลบุตรนั้นยังได้กล่าวตอบอย่างนี้กะบิดาของตนแล้ว ก็จะป่วย 
กล่าวไปไยเล่าถึงคนอื่นต่อคนอื่น. 

[๕๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โภคสมบัติของคฤหัสถ์รวบรวมได้ยาก แม้ได้มาแล้วก็ยังยาก 
ที่จะตามรักษา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย เมื่อโภคสมบัตินั้นอันพวกคฤหัสถ์รวบรวมได้ยาก แม้เขา 
ได้มาแล้วก็ยังยากที่จะตามรักษาอย่างนี้ พวกเธอได้มีการวิงวอน มีการขอเขาบ่อยครั้ง หลายคราว 
แล้วว่า ขอท่านทั้งหลายจงให้คน จงให้แรงงาน จงให้โค จงให้เกวียน จงให้มีด จงให้ขวาน 
จงให้ผึ่ง จงให้จอบ จงให้สิ่ว จงให้เถาวัลย์ จงให้ไม้ไผ่ จงให้หญ้ามุงกระต่าย จงให้หญ้าปล้อง 
จงให้หญ้าสามัญ จงให้ดิน ดังนี้เป็นต้น การกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำ 
ของพวกเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่น 
ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุชาวรัฐอาฬวีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่ง 
ความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ 
ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความ 
มักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภ 
ความเพียร โดยเอนกปริยาย แล้วทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่อง 
นั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสิ่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่ม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 630 

บุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุ ผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะเกิดใน 
ปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส 
๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือ 
ตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระบัญญัติ 

๑๐. ๖. อนึ่ง ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการ 
ขอเอาเอง พึงสร้างให้ได้ประมาณ ประมาณในการสร้างกุฎีนั้นดังนี้ โดยยาว ๑๒ คืบ 
โดยกว้างในร่วมใน ๗ คืบ ด้วยคืบสุคต พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุ 
เหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม , มีผู้จองไว้ อันมีชานรอบ หากภิกษุสร้างกุฎีด้วยอาการขอเอา 
เอง ในที่อันมีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ 
หรือสร้างให้ล่วงประมาณเป็นสังฆาทิเสส. 

เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๕๐๑] ที่ชื่อว่า อาการขอเอาเอง คือ ขอเอง 1 ซึ่งคนก็ดี แรงงานก็ดี โคก็ดี เกวียนก็ดี 
มีดก็ดี ขวานก็ดี ผึ่งก็ดี จอบก็ดี สิ่วก็ดี เถาวัลย์ก็ดี ไม้'ไผ่ก็ดี หญ้ามุงกระต่ายก็ดี หญ้าปล้อง 
ก็ดี หญ้าสามัญก็ดี ดินก็ดี 

ที่ชื่อว่า กุฎี ได้แก่ ที่อยู่ซึ่งโบกฉาบปูนไว้เฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไว้เฉพาะ 
ภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไว้ทั้งภายในทั้งภายนอกก็ตาม 

บทว่า สร้าง คือทำเองก็ตาม ใช้ให้เขาทำก็ตาม 

บทว่า อันหาเจ้าของมิได้ คือไม่มีใครๆ ลื่น ที่เป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถ์ 
ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม เป็นเจ้าของ 

บทว่า เฉพาะตนเอง คือ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

กำว่า พึงสร้างให้ได้ประมาณ ประมาณในการสร้างกุฎีนั้นดังนี้โดยยาว ๑๒ คืบ 
ด้วยคืบสุคต นั้น คือ วัดนอกฝาผนัง 

กำว่า โดยกว้างในร่วมใน ๗ คืบ นั้น คือ วัดร่วมในฝาผนัง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 631 

[๕๐๒] คำว่า พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ นั้น มีพระพุทธาธิบายไว้ว่าดังนี้ 
ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีนั้น พึงให้แผ้วถางพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีนั้นเสียก่อน แล้วเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตรา- 
สงค์เฉวียงเม่า กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย ผู้แก , พรรษากว่า แล้วนั่นกระหย่งประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า 
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง ท่าน 
เจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอสงฆ์ให้ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม 
ล้าสงฆ์ทั้งหมดจะอุตสาหะไปตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีได้ ก็พึงไปตรวจดูด้วยกันทั้งหมด ล้าไม่ 
อุตสาหะ ในหมู , สงฆ์นั้น ภิกษุเหล่าใดฉลาดสามารถจะรู้ได้ว่า เป็นสถานมีผู้จองไว้หรือไม่ เป็น 
สถานมีชานเดินได้รอบหรือไม , สงฆ์พึงขอสมมติภิกษุเหล่านั้นไปแทนสงฆ์ 
วิธีสมมติ 

ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้คือ ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ 
ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ 

กรรมวาจาขอสมมติให้ภิกษุตรวจดูพื้นที่ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ใคร่จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ 
เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆ์ให้ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี ล้าความพร้อมพรั่ง 
ของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี 
ของภิกษุมีชื่อนี้ นี่เป็นญัตติ ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ เป็นผู้ใคร่จะสร้าง 
กุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆ์ให้ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้าง 
กุฎี สงฆ์สมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ 
การสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก , 
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด ภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมี 
ชื่อนี้อันสงฆ์สมมติแล้ว เพื่อตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ 
วิธีแสดงพื้นที่ 

[๕๐๓] ภิกษุทั้งหลายผู้อันสงฆ์สมมติแล้วเหล่านั้น พึงไป ณ ที่นั้นตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้าง 
กุฎี พึงทราบว่าเป็นสถานมีผู้จองไว้ หรือเป็นสถานไม่มีผู้จองไว้ เป็นสถานมีชานเดินได้รอบ 
หรือเป็นสถานไม่มีชานเดินได้รอบ ล้าเป็นสถานมีผู้จองไว้ ทั้งไม่มีชานเดินได้รอบ พึงบอกว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 632 

อย่าสร้างลงในที่นี้ถ้าเป็นสถานไม , มีผู้จองไว้ทั้งมีชานเดินได้รอบ พึงแจ้งแก่สงฆ์ว่า เป็นสถาน 
ไม่มีผู้จองไว้ ทั้งมีชานเดินได้รอบ ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉลียงบ่า 
กราบเท้าภิกษุทั้งหลายผู้แก , พรรษากว่า แล้วนั่งกระหย่งประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า 
ข้าพเจ้าใคร่จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเองด้วยอาการขอเอาเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า 
นั้นขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ภิกษุผู้ฉลาดผู้ 
สามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ 
กรรมวาจาขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ใคร่จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะ 
ตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ 
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงแสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีแก่ภิกษุมีชื่อนี้นี่เป็นญัตติ ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง 
ข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนั้ผู้นั้ใคร่จะสร้างกุฎีอันหาเจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการขอเอาเอง 
เธอขอสงฆ์ให้แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎี สงฆ์แสดงพื้นที่ที่จะสร้างกุฎีแก่ภิกษุมีชื่อนี้ การแสดงพื้น 
ที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นี้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน 
ผู้นั้นพึงพูด พื้นที่ที่จะสร้างกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆ์แสดงแล้ว ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้. 

[๕๐๔] ที่ชื่อว่า อันมีผู้จองไว้ คือ เป็นที่อาศัยของมด เป็นที่อาศัยของปลวก เป็นที่ 
อาศัยของหนู เป็นที่อาศัยของงู เป็นที่อาศัยของแมลงป่อง เป็นที่อาศัยของตะขาบ เป็นที่อาศัย 
ของช้าง เป็นที่อาศัยของม้า เป็นที่อาศัยของราชสีห์ เป็นที่อาศัยของเสือโคร่ง เป็นที่อาศัยของ 
เสือเหลือง เป็นที่อาศัยของหมี เป็นที่อาศัยของสุนัขป่า ๑ เป็นที่อาศัยของสัตว์ติรัจฉานบางเหล่า 
เป็นสถานใกล้ที่นา เป็นสถานใกล้ที่ไร , เป็นสถานใกล้ตะแลงแกง เป็นสถานใกล้ที่ทรมานนักโทษ 
เป็นสถานใกล้สุสาน เป็นสถานใกล้ที่สวน เป็นสถานใกล้ที่หลวง เป็นสถานใกล้โรงช้าง เป็น 
สถานใกล้โรงม้า เป็นสถานใกล้เรือนจำ เป็นสถานใกล้โรงสุรา เป็นสถานใกล้ที่สุนัขอาศัย 
เป็นสถานใกล้ถนน เป็นสถานใกล้หนทางสี่แยก เป็นสถานใกล้ที่ชุมนุมชน หรือเป็นสถาน 
ใกล้ทางที่เดินไปมา นี่ชื่อว่าสถานอันมีผู้จองไว้ 

[๕๐๕] ที่ชื่อว่า อันหาชานรอบมิได้ คือเกวียนที่เขาเทียมวัวแล้วตามปกติ ไม , สามารถ 
จะเวียนไปได้ บันไดหรือพะองไม่สามารถจะทอดเวียนไปได้ โดยรอบ นี่ชื่อว่า สถานอันหาชาน 
รอบมิได้ 

#๑. สุนัขป่าในทะเลทราย, เสือดาวก็ว่า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 633 

[๕๐๖] ที่ชื่อว่า อันไม่มีผู้จองไว้ คือ ไม , เป็นที่อาศัยของมด ไม , เป็นที่อาศัยของปลวก 
ไม่เป็นที่อาศัยของหนู ไม , เป็นที่อาศัยของงู ไม , เป็นที่อาศัยของแมลงป่อง ไม , เป็นที่อาศัยของตะขาบ 
ไม่เป็นที่อาศัยของช้าง ไม่เป็นที่อาศัยของน้า ไม , เป็นที่อาศัยของราชสีห์ ไม่เป็นที่อาศัยของ 
เสือโคร่ง ไม , เป็นที่อาศัยของเสือเหลือง ไม่เป็นที่อาศัยของหมี ไม่เป็นที่อาศัยของสุนัขป่า ไม , 

เป็นที่อาศัยของสัตว์ดิรัจฉานบางเหล่า ไม่เป็นสถานใกล้ที่นา ไม่เป็นสถานใกล้ที่ไร , ไม , เป็นสถาน 
ใกล้ตะแลงแกง ไม่เป็นสถานใกล้ที่ทรมานนักโทษ ไม่เป็นสถานใกล้สุสาน ไม่เป็นสถานใกล้ 
ที่สวน ไม่เป็นสถานใกล้ที่หลวง ไม่เป็นสถานใกล้โรงช้าง ไม่เป็นสถานใกล้โรงน้า ไม่เป็น 
สถานใกล้เรือนจำ ไม่เป็นสถานใกล้โรงสุรา ไม่เป็นสถานใกล้ที่สุนัขอาศัย ไม่เป็นสถานใกล้ถนน 
ไม่เป็นสถานใกล้หนทางสี่แยก ไม่เป็นสถานใกล้ที่ชุมนุมชน หรือไม่เป็นสถานใกล้ทางที่เดิน 
ไปมา นี่ชื่อว่า สถานอันไม่มีผู้จองไว้. 

[๕๐๗] ที่ชื่อว่า อันมีชานรอบ คือ เกวียนที่เขาเทียมวัวแล้วตามปกติสามารถจะเวียน 
ไปได้ บันไดหรือพะองก็สามารถจะทอดเวียนไปได้โดยรอบ นี่ชื่อว่า สถานอันมีชานรอบ. 

[๕๐๘] ที่ชื่อว่า อาการขอเอาเอง อธิบายว่า ขอเอง ซึ่งคนก็ดี แรงงานก็ดี โคก็ดี 
เกวียนก็ดี มีดก็ดี ขวานก็ดี ผึ่งก็ดี จอบก็ดี สิ่วก็ดี เป็นต้น 

ที่ชื่อว่า กุฎี ได้แก่ที่อยู่ซึ่งโบกฉาบปูนไว้เฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไว้เฉพาะ 
ภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไว้ทั้งภายในทั้งภายนอกก็ตาม 

บทว่า สร้าง คือ ทำเองก็ตาม ใช้ให้เขาทำก็ตาม 

สองพากย์ว่า หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ หรือสร้างให้ล่วงประมาณ 
ความว่า ไม่ขอให้สงฆ์แสดงสถานที่สร้างกุฎีด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาก็ตาม สร้างเองหรือใช้ให้ 
เขาสร้างให้เกินกำหนด แม้เพียงเสันผมเดียว โดยส่วนยาวหรือโดยส่วนกว้างก็ตาม ต้องอาบัติ 
ทุกกฏทุกประโยคที่ทำ ยังอิฐอีกก้อนหนึ่งจะเสร็จต้องอาบัติถุลลัจจัย ก้อนที่สุดเสร็จ ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเติม 
ให้มานัต เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้นจึงตรัสเรียกว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 634 

สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แม้เพราะ 
เหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 

บทภาชนึย์ 

พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ 

[๕๐๙] ภิกษุผู้สร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ 
๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑ ตัว 

พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ 

๑ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบต้องอาบัติทุกกฏ 

๑ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

สร้างเกินประมาณ 

[๕๑๐] ภิกษุสร้างกุฎี เกินประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี เกินประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว กับอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว กับ 
อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 635 

สร้างเท่าประมาณ 

ภิกษุสร้างกุฎี เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
ภิกษุสร้างกุฎี เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
ภิกษุสร้างกุฎี เท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
ภิกษุสร้างกุฎี เท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ 

[๕๑๑] ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มี 
ชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม , มีชาน 
รอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว. 

พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ 

[๕๑๒] ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้อง 
อาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ 
ต้องอาบัติ. 

สั่งสร้างกุฎี มีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ 
[๕๑๓] ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก่ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 636 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส 
๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส 
๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบต้องอาบัติสังฆาทิเสส๑ ตัว 
สั่งสร้างกุฎี มีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่อัน 
สงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

สั่งสร้างกุฎี เขาสร้างเกินประมาณ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกินประมาณ 
มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกินประมาณ 
มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกินประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกินประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 637 

สั่งสร้างกุฎี เขาสร้างเท่าประมาณ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ เท่าประมาณ 
มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ เท่าประมาณ 
มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ เท่าประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ เท่าประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

สั่งสร้างกุฎี มีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับ 
อาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว. 

สั่งสร้างกุฎี มีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 638 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฎ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก่ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

หลีกไป ไม , ได้สั่ง พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ 

[๕๑๔] ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ 
ว่า กุฎีนั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบต้องอาบัติทุกกฎ 
๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎี 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎี 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว กับ 
อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎี 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎี 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว 
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎี 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎี 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
๑ ตัว. 

หลีกไป ไม , ได้สั่ง สงฆ์แสดงที่ให้ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎี 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้าง 
กุฎีให้แก่เธอซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ไม่มีชานรอบต้องอาบัติทุกกฎ๒ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า 
กุฎีนั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้าง 
กุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 639 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้ , มีผู้จองไว้ , และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎี 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้าง 
กุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

หลีกไป ไม , ได้สั่ง เขาสร้างเกินประมาณ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎี 
นั้นจงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว , และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
เกินประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส๑ ตัว 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่ากุฎีนั้น 
จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกิน 
ประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกิน 
ประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส๑ ตัว 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว. 

หลีกไป ไม , ได้สั่ง เขาสร้างเท่าประมาณ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว , และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เท่า 
ประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เท่า 
ประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 640 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว , และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
เท่าประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
เท่าประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

หลีกไป ไม่ ได้สั่ง พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย 
ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มี 
ชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย 
ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ มีชาน 
รอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย ผู้รับ 
คำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชาน 
รอบ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย 
ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ มีชาน 
รอบ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว. 

หลีกไป ไม , ได้สั่ง พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ไม , ได้สั่งไว้ว่า 
กุฎีนั้น ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบ 
ด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มี 
ชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 641 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า 
กุฎีนั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย 
ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบด้วย 
ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า 
กุฎีนั้น ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ จงให้ได้ประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และจงให้มีชานรอบ 
ด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ 
มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

สร้างผิดคำสั่ง พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ 

[๕๑๕] ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า 
กุฎีนั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่าเขา 
สร้างกุฎีให้แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง 
หรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย 
ถ้าไม่ไปเอง หรือไม , ล่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ , และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้าง 
กุฎีให้แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ 
พึงล่งทูตไปบอกว่า ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ และอย่าให้มีผู้จองไว้ด้วย ถ้าไม , ไปเอง หรือ 
ไม่ล่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทูกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้นต้อง 
มีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ , และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 642 

ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม , มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎี 
ให้แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง 
หรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ และให้มีชานรอบด้วย ถ้าไม , ไปเอง หรือ 
ไม่ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้ , มีผู้จองไว้ , และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่ 
เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้าง 
กุฎีให้แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ 
พึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ถ้าไม , ไปเอง หรือไม่ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติ 
ทูกกฏ. 

สร้างผิดคำสั่ง พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฎีให้แก , เรา 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงส่งทูตไปบอกว่า 
ต้องไม , มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ถ้าไม , ไปเอง หรือไม , ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว , และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก , เรา ซึ่ง 
มีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงส่งทูตไปบอกว่า 
ต้องไม , มีผู้จองไว้ ล้าไม , ไปเอง หรือไม่ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ อย่าให้มีผู้จองไว้ , และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้ 
แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงส่ง 
ทูตไปบอกว่า ต้องมีชานรอบ ล้าไม่ไปเอง หรือไม่ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 643 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่ 
เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

สั่งเท่าประมาณ เขาสร้างเกินประมาณ 

[๕๑๖] ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า 
กุฎีนั้นต้องเท่าประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกิน 
ประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฎีให้แก , เราเกินประมาณ 
มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องเท่าประมาณ อย่าให้ 
มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ล้าไม่ไปเอง หรือไม่ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทูกกฏ 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกิน 
ประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก่เราเกินประมาณ มีผู้ 
จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องเท่าประมาณ และอย่าให้มี 
ผู้จองไว้ ล้าไม , ไปเอง หรือไม่ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทูกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกิน 
ประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก , เรา เกินประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงส่งทูตไปบอกว่าต้องเท่าประมาณ และ 
และให้มีชานรอบด้วย ถ้าไม , ไปเอง หรือไม , ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทูกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก่ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกิน 
ประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก , เรา เกินประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องเท่าประมาณ ล้าไม่ 
ไปเอง หรือไม , ล่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทูกกฏ 

สั่งเท่าประมาณ เขาสร้างเท่าประมาณ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เท่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 644 

ประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก , เรา เท่าประมาณ 
มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงส่งทูตไปบอกว่าต้องไม่มีผู้จองไว้ และ 
ให้มีชานรอบด้วย ถ้าไม่ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เท่าประมาณ 
มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก , เรา เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ 
มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องไม่มีผู้จองไว้ ถ้าไม , ไปเองหรือไม่ 
ล่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เท่า 
ประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฎีให้แก , เราเท่าประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงล่งทูตไปบอกว่าต้องมีชานรอบ ถ้าไม่ 
ไปเอง หรือไม , ล่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ อย่าให้มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เท่าประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

สั่ง พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ เขาไม่สร้างตามสั่ง 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎี ให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับ 
คำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ 
ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก , เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้ 
จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงล่งทูตไปบอกว่า ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 
ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ถ้าไม , ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอก 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับ 
คำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 645 

ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ 
มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้อง 
เท่าประมาณ และต้องไม่มีผู้จองไว้ด้วย ถ้าไม , ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ 
ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงส่งทูตไปบอกว่าต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 
ต้องเท่าประมาณ และให้มีชานรอบด้วย ถ้าไม , ไปเองหรือไม่ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ 
ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 
และต้องเท่าประมาณด้วย ถ้าไม , ไปเองหรือไม่ล่งทูตไปอีก ต้องอาบัติทุกกฏ. 

สั่ง พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ เขาสร้างตามสั่ง 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้นต้อง 
มีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้าง 
กุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณมีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบ 
ข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก , เราซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ 
ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงล่งทูตไปบอกว่า ไม , ต้องมีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ถ้าไม , ไปเอง 
หรือไม่ล่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับ 
คำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุ 
นั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 646 

มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องไม่มีผู้จองไว้ ถ้าไม , ไปเองหรือไม่ 
ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไต้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับ 
คำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ 
ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างกุฎีให้แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ 
ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเองหรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องมีชานรอบ ถ้าไม , ไปเอง หรือไม่ 
ล่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับ 
คำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ 
ไม่ต้องอาบัติ. 

ท่าผิดคำสั่ง พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ 

[๕๑๗] ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก่ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า 
กุฎีนั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และให้มีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้าง 
กุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๓ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้นต้อง 
มีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมี 
พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ กุฎีนั้นต้องมี 
พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก , เธอ ซึ่ง 
มีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 647 

ทำผิดคำสั่ง พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม , ต้องอาบัติ. 

ทำผิดคำสั่ง เกินประมาณ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และต้องมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกินประมาณ 
มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฎ ๓ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกิน 
ประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกิน 
ประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้นต้อง 
เท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เกินประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 648 

ทำผิดคำสั่ง เท่าประมาณ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎี 
นั้นต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เท่า 
ประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เท่า 
ประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เท่าประมาณ 
ไม่มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ เท่า 
ประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

ท่าผิดคำสั่ง พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้ 
สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ ๔ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุ 
ผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ 
ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 649 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุ 
ผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ท่าผิดคำสั่ง พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่ อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับ 
คำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุ 
ผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้นต้อง 
พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎี 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า กุฎีนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องเท่าประมาณ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างกุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ท่าค้าง 

[๕๑๘] ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้าง 
กุฎีให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาท่าล้างไว้ 
เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก , ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ล้าไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น 
หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 650 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาทำค้างไว้ เธอกลับมา พึงให้กุฎี 
นั้นแก , ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้ว สร้างใหม่ ถ้าไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อเสียแล้ว 
สร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาทำล้างไว้ เธอ 
กลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือ 
ไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม , มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาทำล้างไว้ เธอกลับมาพึงให้ 
กุฎีนั้นแก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม่ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อเสียแล้ว 
สร้างใหม่ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ทำล้าง 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาทำล้างไว้ เธอกลับมา 
พึงให้กุฎีนั้นแก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม่ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อเสีย 
แล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ถ้าเมื่อเขาทำล้างไว้ เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้น 
แก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม่ให้แก , ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ 
ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ถ้าเมื่อเขาทำล้างไว้ เธอกลับมา 
พึงให้กุฎีนั้นแก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม่ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อ 
เสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม , ต้องอาบัติ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 651 

เกินประมาณ ทำค้าง 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ถ้าเมื่อเขาทำล้างไว้ เธอกลับมาพึงให้กุฎีนั้น 
แก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม่ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ เกินประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาทำล้างไว้เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก่ภิกษุ 
รูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม่ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
เกินประมาณไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ถ้าเมื่อเขาทำล้างไว้ เธอกลับมาพึงให้กุฎีนั้นแก่ภิกษุ 
รูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม่ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาทำล้างไว้ เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก่ 
ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว. 

เท่าประมาณ ทำล้าง 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ถ้าเมื่อเขาทำล้างไว้ เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้น 
แก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม่ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาทำล้างไว้เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก่ภิกษุ 
รูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม่ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๑ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 652 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ เท่าประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาท่าค้างไว้ เธอกลับมาพึงให้กุฎีนั้น 
แก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ล้าไม่ให้แก , ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้แก่เธอ 
เท่าประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ท่าล้าง 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้เกินประมาณ มีผู้จองไว้ไม่มีชานรอบ ถ้าเมื่อเขาท่าล้างไว้ 
เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก , ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ล้าไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น 
หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้เกินประมาณ มีผู้จองไว้มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาท่าล้างไว้ 
เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก , ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ล้าไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือ 
ไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ถ้าเมื่อเขาท่า 
ล้างไว้ เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก , ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม่ให้แก่ภิกษุ 
รูปอื่น หรือไม , รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ เกินประมาณ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ถ้าเมื่อเขาท่าล้างไว้ 
เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก , ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ล้าไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น 
หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว. 

พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ท่าล้าง 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ถ้าเมื่อเขาท่าล้างไว้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 653 

เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก , ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ล้าไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น 
หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาท่าค้างไว้ เธอ 
กลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ล้าไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือ 
ไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ล้าเมื่อเขาท่าค้างไว้ 
เธอกลับมา พึงให้กุฎีนั้นแก , ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ถ้าไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น 
หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างกุฎีให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างกุฎีให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ เท่าประมาณ ไม , มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

สร้างค้าง สร้างต่อ 

[๕๑๙] กุฎีที่ตนสร้างค้างไว้ ภิกษุสร้างต่อให้สำเร็จด้วยตนเอง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
กุฎีที่ตนสร้างค้างไว้ ภิกษุให้คนอื่นสร้างต่อให้สำเร็จ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
กุฎีที่คนอื่นสร้างล้างไว้ ภิกษุสร้างต่อให้สำเร็จด้วยตนเอง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
กุฎีที่คนอื่นสร้างล้างไว้ ภิกษุให้คนอื่นสร้างต่อให้สำเร็จ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

อนาปัตติวาร 

[๕๒๐] ภิกษุสร้างถํ้า ๑ ภิกษุสร้างคูหา ๑ ภิกษุสร้างกุฎีหญ้า ๑ ภิกษุสร้างกุฎีเพื่อภิกษุอื่น ๑ 
เว้นอาคารอันเป็นที่อยู่เสีย ภิกษุสร้างนอกจากนั้น ๑ ไม่ต้องอาบัติ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัม- 
หิกะ ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


สังฆาทิเสสสิกขาบทที ๖ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 654 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๗ 
เรื่องพระฉันนะ 

[๕๒๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ วัดโฆสิตาราม 
เขตพระนครโกสัมพี ครั้งนั้น คฤหบดีอุปัฏฐากของท่านพระฉันนะ ได้กล่าวกะท่านว่า ข้าแต่ท่าน 
ผู้เจริญ ขอพระคุณเจ้าโปรดตรวจดูสถานที่สร้างวิหาร กระผมจักให้สร้างวิหารถวายพระคุณเจ้า 
จึงท่านพระฉันนะให้แผ้วถางสถานที่สร้างวิหาร ให้โค่นต้นไม้อันเป็นเจดีย์ต้นหนึ่ง ซึ่งชาวบ้าน 
ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชา คนทั้งหลายพากัน เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงให้โค่นต้นไม้อันเป็นเจดีย์ ซึ่งชาวบ้าน 
ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเล่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
เบียดเบียนอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งมีชีพ ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกเหล่านั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพน- 
ทะนาอยู่ บรรดาด้ที่มีความมักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา 
ย่อมเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ท่านพระฉันนะจึงให้โค่นต้นไม้อันเป็นเจดีย์ ซึ่งชาวบ้าน 
ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเล่า แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระฉันนะว่า ดูกรฉันนะ ข่าวว่า เธอให้เขาโค่น 
ต้นไม้อันเป็นเจดีย์ ซึ่งชาวบ้าน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชา จริงหรือ? 

ท่านพระฉันนะทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำไฉนเธอจึงได้ให้โค่นต้นไม้อันเป็น 
เจดีย์ ซึ่งชาวบ้าน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเล่า เพราะมนุษย์ 
มีความสำคัญในต้นไม้ว่ามีชีพ ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั้น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แบ้ การกระทำ 
ของเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่น 
ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 655 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระฉันนะ โดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่ง 
ความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ 
ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความ 
มักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภ 
ความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้น 
แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่ม 
บุคคลผู้เก้ออยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
ปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะ อันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้ 
พระบัญญัติ 

๑๑. ๗. อนึ่ง ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของเฉพาะตนเอง พึงนำ 
ภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม , มีผู้จองไว้ อันมีชานรอบ 
หากภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่ ในที่อันมีผู้จองไว้ อันหาชานรอบมิได้ หรือไม่นำภิกษุ 
ทั้งหลายไป เพื่อแสดงที่ เป็นสังฆาทิเสส. 

เรื่องพระฉันนะ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๕๒๒] วิหารที่ชื่อว่า ใหญ่ ท่านว่ามีเจ้าของ 

ที่ชื่อว่า วิหาร ได้แก่ที่อยู่ ซึ่งโบกฉาบปูนไว้เฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไว้ 
เฉพาะภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไว้ทั้งภายในทั้งภายนอกก็ตาม 

บทว่า ให้สร้าง คือ ทำเองก็ตาม ใช้ให้เขาทำก็ตาม 

บทว่า อันมีเจ้าของ คือ มีใคร ใครคนอื่น ที่เป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถ์ก็ตาม 
บรรพชิตก็ตาม เป็นเจ้าของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 656 

บทว่า เฉพาะตนเอง คือ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

[๕๒๓] คำว่า พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ นั้น ความว่าภิกษุจะสร้างวิหารนั้น 
ต้องให้แผ้วถางสถานที่จะสร้างวิหารเสียก่อน แล้วเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า กราบ 
เท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่า แล้วนั่งกระโหย่งประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้าง 
วิหารใหญ่ อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น ขอสงฆ์ให้ตรวจดูสถานที่จะสร้าง 
วิหาร ดังนี้พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม ล้าสงฆ์ทั้งปวงสามารถจะตรวจดูสถานที่จะ 
สร้างวิหารได้ สงฆ์ทั้งหมดพึงตรวจดู ล้าสงฆ์ทั้งปวงไม่สามารถจะตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหารได้ 
ภิกษุเหล่าใดในสงฆ์หมู , นั้น เป็นผู้ฉลาด สามารถจะรู้ได้ว่าเป็นสถานมีผู้จองไว้ หรือเป็นสถาน 
ไม่มีผู้จองไว้ เป็นสถานมีชานรอบ หรือเป็นสถานไม่มีชานรอบ สงฆ์พึงขอภิกษุเหล่านั้นแล้ว 
สมมติ 

วิธีสมมติ 

ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้คือภิกษุรูปหนึ่ง ผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ 
ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้ 

กรรมวาจาสมมติภิกษุผู้ตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหาร 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ใคร่จะสร้างวิหารใหญ่ อันมี 
เจ้าของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ์ให้ตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหาร ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ 
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้เพื่อตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหารของ 
ภิกษุมีชื่อนี้นึ่เป็นญัตติ ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ใคร่จะสร้างวิหาร 
ใหญ่ อันมีเจ้าของเฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ์ให้ตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหาร สงฆ์สมมติภิกษุ 
ทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ การสมมติภิกษุ 
ทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด ภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ 
อันสงฆ์สมมติแล้ว เพื่อตรวจดูสถานที่จะสร้างวิหาร ของภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

วิธีขอสงฆ์แสดงสถานที่สร้างวิหาร 

[๕๒๔] ภิกษุทั้งหลายผู้อันสงฆ์สมมติแล้วเหล่านั้น พึงไป ณ ที่นั้น ตรวจดูสถานที่ 
จะสร้างวิหาร พึงทราบว่าเป็นสถานมีผ้จองไว้ หรือเป็นสถานไม่มีผ้จองไว้ เป็นสถานมีชานรอบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 657 

หรือเป็นสถานไม่มีชานรอบ ถ้าเป็นสถานมีผู้จองไว้ ทั้งเป็นสถานไม่มีชานรอบ พึงบอกว่าอย่า 
สร้างลงในที่นี้ถ้าเป็นสถานไม , มีผู้จองไว้ ทั้งมีชานรอบ พึงแจ้งแก่สงฆ์ว่า เป็นสถานไม่มีผู้จอง 
ไว้ ทั้งมีชานรอบภิกษุผู้จะสร้างวิหารนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตตราสงค์เฉวียงบ่า กราบเท้า 
ภิกษุทั้งหลายผู้แก่พรรษา แล้วนั่งกระโหย่งประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่จะสร้าง 
วิหารใหญ่ อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอสงฆ์ให้แสดงสถานที่จะสร้าง 
วิหาร พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ภิกษุรูปหนึ่งผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้ 
สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาแสดงสถานที่จะสร้างวิหาร 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ใคร่จะสร้างวิหารใหญ่ อันมี 
เจ้าของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ์ให้แสดงสถานที่จะสร้างวิหาร ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ 
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงแสดงสถานที่จะสร้างวิหารแก , ภิกษุมีชื่อนี้นี่เป็นญัตติ ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึง 
ข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นผู้ใคร่จะสร้างวิหารใหญ่ อันมีเจ้าของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆ์ 
ให้แสดงสถานที่จะสร้างวิหาร สงฆ์แสดงสถานที่จะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้การแสดงสถานที่ 
จะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด สถานที่จะสร้างวิหารของภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆ์แสดงแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๕๒๕] ที่ชื่อว่า อันมีผู้จองไว้ คือเป็นที่อาศัยของมด เป็นที่อาศัยของปลวก เป็นที่ 
อาศัยของหนู เป็นที่อาศัยของงู เป็นที่อาศัยของแมลงป่อง เป็นที่อาศัยของตะขาบ เป็นที่อาศัย 
ของช้าง เป็นที่อาศัยของม้า เป็นที่อาศัยของเสือโคร่ง เป็นที่อาศัยของเสือเหลือง เป็นที่อาศัย 
ของหมี เป็นที่อาศัยของสุนัขป่า เป็นที่อาศัยของสัตว์ติรัจฉานบางเหล่า เป็นสถานใกล้ที่นา เป็น 
สถานใกล้ที่ไร่ เป็นสถานใกล้ตะแลงแกง เป็นสถานใกล้ที่ทรมานนักโทษ เป็นสถานใกล้สุสาน 
เป็นสถานใกล้ที่สวน เป็นสถานใกล้ที่หลวง เป็นสถานใกล้โรงช้าง เป็นสถานใกล้โรงม้า เป็น 
สถานใกล้เรือนจำ เป็นสถานใกล้โรงสุรา เป็นสถานใกล้ที่สุนัขอาศัย เป็นสถานใกล้ถนน เป็น 
สถานใกล้หนทางสี่แยก เป็นสถานใกล้ที่ชุมนุมชน หรือเป็นสถานใกล้ทางเดินไปมา นี่ชื่อว่า 
สถานอันมีผู้จองไว้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 658 

[๕๒๖] ที่ชื่อว่า อันหาชานรอบมิได้ คือ เกวียนที่เขาเทียมวัวแล้วตามปกติ ไม่ 
สามารถจะเวียนไปได้ พะองหรือบันไดก็ไม , สามารถจะทอดเวียนไปได้โดยรอบ นี่ชื่อว่าสถาน 
อันหาชานรอบมิได้ 

[๕๒๗] ที่ชื่อว่า อันไม่มีผู้จองไว้ คือ ไม่เป็นที่อาศัยของมด ไม่เป็นที่อาศัยของปลวก 
ไม่เป็นที่อาศัยของหนู ไม , เป็นที่อาศัยของงู ไม , เป็นที่อาศัยของแมลงป่อง ไม , เป็นที่อาศัยของ 
ตะขาบ ไม , เป็นที่อาศัยของช้าง ไม่เป็นที่อาศัยของน้า ไม่เป็นที่อาศัยของเสือโคร่ง ไม่เป็นที่อาศัย 
ของเสือเหลือง ไม , เป็นที่อาศัยของหมี ไม่เป็นที่อาศัยของสุนัขป่า ไม่เป็นที่อาศัยของสัตวั- 
ติรัจฉานบางเหล่า ไม่เป็นสถานใกล้ที่นา ไม , เป็นสถานใกล้ที่ไร , ไม , เป็นสถานใกล้ตะแลงแกง 
ไม่เป็นสถานใกล้ที่ทรมานนักโทษ ไม่เป็นสถานใกล้สุสาน ไม , เป็นสถานใกล้ที่สวน ไม่เป็น 
สถานใกล้ที่หลวง ไม่เป็นสถานใกล้โรงช้าง ไม่เป็นสถานใกล้โรงน้า ไม , เป็นสถานใกล้เรือนจำ 
ไม่เป็นสถานใกล้โรงสุรา ไม่เป็นสถานใกล้ที่สุนัขอาศัย ไม่เป็นสถานใกล้ถนน ไม่เป็นสถานใกล้ 
หนทางสี่แยก ไม่เป็นสถานใกล้ที่ชุมนุมชน หรือไม , เป็นสถานใกล้ทางเดินไปมา นี้ชื่อว่าสถาน 
อันไม่มีผู้จองไว้ 

[๕๒๘] ที่ชื่อว่า อันมีชานรอบ คือ เกวียนที่เขาเทียมวัวแล้วตามปกติ สามารถ 
จะเวียนไปได้ พะองหรือบันไดก็สามารถจะทอดเวียนไปได้โดยรอบ นี่ชื่อว่าสถานอันมีชานรอบ 

[๕๒๙] วิหารที่ชื่อว่า ใหญ่ นั้น ท่านว่ามีเจ้าของ 

ที่ชื่อว่า วิหาร ได้แก่ที่อยู่ ซึ่งโบกฉาบปูนไว้เฉพาะภายในก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไว้ 
เฉพาะภายนอกก็ตาม หรือซึ่งโบกฉาบปูนไว้ทั้งภายในทั้งภายนอกก็ตาม 

บทว่า ให้สร้าง คือ ทำเองก็ตาม ใช้ให้เขาทำก็ตาม 

พากย์ว่า หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ นั้น คือ ไม่ให้สงฆ์แสดงสถานที่ 
จะสร้างวิหาร ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาก่อนแล้ว ทำเองก็ตาม ใช้ให้เขาทำก็ตาม ต้องอาบัติทุกกฏ 
ในประโยคที่ทำ ยังอิฐอีกก้อนหนึ่งจะเสร็จ ต้องอาบัติถุลลัจชัย พอเสร็จ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเดิม 
ให้มานัด เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัส 
เรียกว่า สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล 
แม้เพราะเหตุนี้จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 659 

บทภาชนีย์ 

สร้างวิหาร มีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ 

[๕๓๐] ภิกษุสร้างวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้อง 
อาบัติทุกกฎ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติ 
ทุกกฎ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติ 
ทุกกฎ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑ ตัว. 

สร้างวิหาร มีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 

ภิกษุสร้างวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติ 
ทุกกฎ ๒ ตัว 

ภิกษุสร้างวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติ 
ทุกกฎ ๑ ตัว 

ภิกษุสร้างวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

สั่งสร้าง มีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ 

[๕๓๑] ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก่ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก่เธอ 
มีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว กับอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก่เธอ มีพื้นที่ 
อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก่เธอ มีพื้นที่ 
อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส 
๑ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 660 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก , เธอ มีพื้นที่ 
อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส๑ ตัว. 

สั่งสร้าง มีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่ 
อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก่เธอ ซึ่งมี 
พื้นที่อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม , มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้น 
ที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม , ต้องอาบัติ. 

หลีกไป ไม่ได้สั่ง พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 

[๕๓๒] ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ไม , ได้สั่ง 
ไว้ว่า วิหารนั้น ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม , มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างวิหารให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ไม , ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้น ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ 
สังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ไม , ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้น ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แด , ไม , ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้น ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส๑ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 661 

หลีกไป ไม , ได้สั่ง พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้น ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
ให้แก่เธอซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ไม่มีชานรอบต้องอาบัติทุกกฏ๒ตัว 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้น ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้น ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ไม , ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้น ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม , ต้องอาบัติ. 

หลีกไป สั่ง เขาสร้าง พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ 
[๕๓๓] ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ 
ว่า วิหารนั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้าง 
วิหารให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า 
เขาสร้างวิหารให้แก่เราซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไป 
เอง หรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย 
หากไม่ไปเอง หรือไม , ล่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างวิหาร 
ให้แก , เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึง 
ส่งทูตไปบอกว่า ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ และต้องไม่มีผู้จองไว้ด้วย หากไม , ไปเอง หรือไม่ 
ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 662 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก , เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม , มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขา 
สร้างวิหารให้แก , เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึง 
ไปเอง หรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ และมีชานรอบด้วย หากไม , ไปเอง 
หรือไม่ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม , มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขา 
สร้างวิหารให้แก , เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง 
หรือพึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ หากเธอไม , ไปเอง หรือไม , ส่งทูตไปบอก 
ต้องอาบัติทุกกฏ. 

หลีกไป สั่ง เขาสร้าง พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้าง 
วิหารให้แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ 
พึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องไม , มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย หากไม , ไปเอง หรือไม่ส่งทูตไปบอก 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้างวิหารให้ 
แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงส่งทูตไป 
บอกว่า ต้องไม่มีผู้จองไว้ หากไม , ไปเอง หรือไม , ล่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบข่าวว่า เขาสร้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 663 

วิหารให้แก่เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม , มีผู้จองไว้ ไม , มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ 
พึงส่งทูตไปบอกว่า ต้องมีชานรอบ หากไม , ไปเอง หรือไม่ส่งทูตไปบอก ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม , ต้องอาบัติ. 

ภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติ พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ 
[๕๓๔] ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก่ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่ง 
ไว้ว่า วิหารนั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างวิหารให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง 
ต้องอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม , มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดง , ให้ ไม , มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติ พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 
ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหารนั้น 
ต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก , 
เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ 
๒ ตัว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 664 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ ภิกษุผู้สร้าง ต้องอาบัติทุกกฏ 
๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย แต่ได้สั่งไว้ว่า วิหาร 
นั้นต้องมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ต้องไม่มีผู้จองไว้ และมีชานรอบด้วย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม่ต้องอาบัติ. 

ทำค้าง พื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ 

[๕๓๕] ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่ง 
สร้างวิหารให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ หากเขาสร้างล้างไว้ 
เธอกลับมา พึงให้วิหารนั้นแก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ หากเธอไม , ให้แก , ภิกษุ 
รูปอื่น หรือไม , รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ หากเขาสร้างล้างไว้ เธอ 
กลับมา พึงให้วิหารนั้นแก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ หากเธอไม่ให้แก , ภิกษุรูปอื่น 
หรือไม , รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ หากเขาสร้างล้างไว้ 
เธอกลับมา พึงให้วิหารนั้นแก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ หากเธอไม , ให้แก , ภิกษุ 
รูปอื่น หรือไม , รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ หากเขาสร้างล้างไว้ เธอ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 665 

กลับมา พึงให้วิหารนั้นแก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ หากเธอไม่ให้แก่ภิกษุรูปอื่น 
หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

ทำค้าง พื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้ 
แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ หากเขาสร้างค้างไว้ เธอกลับมา 
พึงให้วิหารนั้นแก , ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ หากไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่ 
รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้ มีผู้จองไว้ มีชานรอบ หากเขาสร้างค้างไว้ เธอกลับมา 
พึงให้วิหารนั้นแก , ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ หากไม , ให้แก่ภิกษุรูปอื่น หรือไม่รื้อ 
เสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ ไม่มีชานรอบ หากเขาสร้างล้างไว้ เธอ 
กลับมา พึงให้วิหารนั้นแก่ภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแล้วสร้างใหม่ หากไม่ให้แก่ภิกษุรูปอื่น 
หรือไม่รื้อเสียแล้วสร้างใหม่ ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว 

ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก , ข้าพเจ้า แล้วหลีกไปเสีย ผู้รับคำสั่งสร้างวิหาร 
ให้แก่เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดง , ให้ ไม่มีผู้จองไว้ มีชานรอบ ไม , ต้องอาบัติ. 

สร้างค้าง สร้างต่อ 

[๕๓๖] วิหารที่ตนสร้างล้างไว้ ภิกษุสร้างต่อให้สำเร็จด้วยตนเอง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

วิหารที่ตนสร้างค้างไว้ ภิกษุให้คนอื่นสร้างต่อให้สำเร็จ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

วิหารที่คนอื่นสร้างล้างไว้ ภิกษุสร้างต่อให้สำเร็จด้วยตนเอง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

วิหารที่คนอื่นสร้างค้างไว้ ภิกษุให้แก , คนอื่นสร้างต่อให้สำเร็จ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

อนาปัตติวาร 

[๕๓๗] ภิกษุสร้างถํ้า ๑ ภิกษุสร้างคูหา ๑ ภิกษุสร้างกุฎีหญ้า ๑ ภิกษุสร้างวิหารเพื่อภิกษุ 
อื่น ๑ เว้นอาคารเป็นที่อยู่เสีย ภิกษุสร้างนอกจากนั้น ๑ ไม่ต้องอาบัติ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ 
อาทิกัมมิกะ ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


สังฆาทิเสส สิกขาบทที ๗ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 666 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๘ 
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร 

[๕๓๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อัน 
เป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น ท่านพระทัพพมัลลบุตรมี 
อายุ๗ปีนับแต่เกิดได้ทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัตคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสาวกจะพึงบรรลุ 
ท่านได้บรรลุแล้วโดยลำดับทั้งหมด อนึ่ง ท่านไม่มีกรณียกิจ อะไรที่ยิ่งขึ้นไป หรือกรณียกิจที่ 
ท่านทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลับสั่งสมอีก 

[๕๓๙] ครั้งนั้น ท่านพระทัพพมัลลบุตร ไปในที่สังกัด หลีกเร้นอยู่ ได้มีความ 
ปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเรามีอายุ๗ ปี นับแต่เกิด ได้ทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัต คุณสมบัติ 
อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสาวกจะพึงบรรลุ เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับทุกอย่าง อนึ่งเล่า เราไม่มีกรณี- 
ยกิจอะไรที่ยิ่งขึ้นไป หรือกรณียกิจที่ทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลับสั่งสมอีก เราควรทำการช่วยเหลือ 
อะไรหนอแก่สงฆ์ ลำดับนั้น ท่านพระทัพพมัลลบุตรได้คิดตกลงใจว่า ผิฉะนั้น เราควรแต่งตั้งเสนา 
สนะและแจกอาหารแก่สงฆ์ครั้นท่านออกจากที่เร้นในเวลาเย็นแล้ว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ถึงที่ประทับ ครั้นถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ข้าพระพุทธเจ้าไปในที่สงัด หลีกเร้นอยู่ ณ ตำบลนี้ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า 
ข้าพระพุทธเจ้ามีอายุ๗ปีนับแต่เกิดได้ทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัตแล้วคุณสมบัติอย่างใดอย่าง 
หนึ่งซึ่งสาวกจะพึงบรรลุ ข้าพระพุทธเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับทุกอย่าง อนึ่งเล่า ข้าพระพุทธเจ้า 
ไม่มีกรณียกิจอะไรที่ยิ่งขึ้นไป หรือกรณียกิจที่ข้าพระพุทธเจ้าทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลับสั่งสมอีก 
ข้าพระพุทธเจ้าควรทำการช่วยเหลืออะไรหนอแก , สงฆ์ พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าคิดตกลงใจ 
ว่ามิฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าควรแต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหารแก่สงฆ์ ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนา 
จะแต่งตั้งเสนาสนะ และแจกอาหารแก่สงฆ์ พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ ดีละ ทัพพะ ล้าเช่นนั้น เธอจงแต่งตั้งเสนาสนะและ 
แจกอาหารแก , สงฆ์เถิด 

ท่านพระทัพพมัลลบตรกราบทลรับสนองแด่พระผ้มีพระภาคว่า อย่างนั้นพระพทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 667 

สมมติภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร 

[๕๔๐] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าเช่นนั้น สงฆ์จงสมมติ 
ทัพพมัลลบุตรให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร 
วิธีสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้เบื้องต้นพึงขอให้ทัพพะรับ ครั้นแล้ว 
ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสมมติ 
ท่านพระทัพพมัลลบุตร ให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร นี่เป็นญัตติ ท่านเจ้าข้า 
ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติท่านพระทัพพมัลลบุตร ให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจก 
อาหาร การสมมติท่านพระทัพพมัลลบุตร ให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร ชอบแก , 

ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด ท่านพระทัพพมัลลบุตร 
อันสงฆ์สมมติให้เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะและแจกอาหารแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๕๔๑] ก็แล ท่านพระทัพพมัลลบุตร อันสงฆ์สมมติแล้วย่อมแต่งตั้งเสนาสนะรวมไว้ 
เป็นพวกๆ สำหรับหมู่ภิกษุผู้สมํ่าเสมอกัน คือ ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ทรงพระสูตร ท่านก็แต่งตั้ง 
เสนาสนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งหนึ่ง ด้วยประสงค์ว่าพวกเธอจักซักซ้อมพระสูตรกัน ภิกษุ 
เหล่าใดเป็นผู้ทรงวินัย ท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งหนึ่ง ด้วยประสงค์ว่า 
พวกเธอชักวินิจฉัยพระวินัยกัน ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ทรงพระอภิธรรม ท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะ 
รวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งหนึ่ง ด้วยประสงค์ว่า พวกเธอจักสนทนาพระอภิธรรมกัน ภิกษุเหล่าใด 
เป็นผู้ได้ฌาน ท่านก็แต่งตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งหนึ่ง ด้วยประสงค์ว่า พวกเธอจัก 
ไม่รบกวนกัน ภิกษุเหล่าใดชอบกลับติรัจฉานกถา ยังมีการบำรุงร่างกายอยู่มาก ท่านก็แต่งตั้งเสนา- 
สนะรวมภิกษุเหล่านั้นไว้แห่งหนึ่งด้วย ประสงค์ว่า ท่านเหล่านี้ชักอยู่ด้วยความยินดีแม้นี้ภิกษุ 
เหล่าใดมาในเวลาคํ่าคืน ท่านก็เข้าจตุตถฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ แล้วแต่งตั้งเสนาสนะแม้ 
สำหรับภิกษุเหล่านันโดยแสงสว่างนันนั่นแล ภิกษุทังหลายย่อมแกล้งมาแม้ในเวลาคํ่าคืน ด้วย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 668 

ประสงค์ว่าพวกเราชักได้ชมอิทธิปาฏิหาริย์ของท่านพระทัพพมัลลบุตรดังนี้ก็มี ภิกษุเหล่านั้นเข้าไป 
หาท่านพระทัพพมัลลบุตรแล้วพูดอย่างนี้ว่า พระคุณเจ้าทัพพะ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวก 
กระผม ท่านพระทัพพมัลลบุตรถามภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านปรารถนาจะอยู่ที่ไหน กระผมจะ 
แต่งตั้งให้ ณ ที่ไหน ภิกษุเหล่านั้นแกล้งอ้างที่ไกลๆ ว่าพระคุณเจ้าทัพพะ ขอท่านจงแต่งตั้ง 
เสนาสนะให้พวกกระผม ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกกระผมที่เหวสำหรับ 
ทิ้งโจร ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกกระผมที่กาฬสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิ ขอท่านจงแต่งตั้ง 
เสนาสนะให้พวกกระผมที่ถํ้าสัตตบรรณคูหาข้างภูเขาเวภาระ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวก 
กระผมที่เงึ่ยมเขาสัปปโสณฑิกะใกล้สีตวัน ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกกระผมที่ซอกเขา 
โคมฏะ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกกระผมที่ซอกเขาตินทุกะ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะ 
ให้พวกกระผมที่ซอกเขากโปตะ ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกกระผมที่ตโปทาราม ขอท่าน 
จงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกกระผมที่ชีวกัมพวัน ขอท่านจงแต่งตั้งเสนาสนะให้พวกกระผมที่ 
มัททคุจฉิมฤคทายวัน ท่านพระทัพพมัลลบุตรจึงเข้าจตุตถฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ มีองคุลี 
ส่องแสงสว่างเดินนำหน้าภิกษุเหล่านั้นไป แม้ภิกษุเหล่านั้นก็เดินตามหลังท่านพระทัพพมัลลบุตร 
ไปโดยแสงสว่างนั้นแล ท่านพระทัพพมัลลบุตรแต่งตั้งเสนาสนะสำหรับภิกษุเหล่านั้น โดยชี้แจง 
อย่างนี้ว่า นี่เตียง นี่ตั่ง นั่นฟูก นี่หมอน นี่ที่ถ่ายอุจจาระ นี่ที่ถ่ายปัสสาวะ นี่นั้าฉัน นี่นั้าใช้ 
นี่ไม้เท้า นี่ระเบียบกติกาสงฆ์ ควรเข้าเวลานี้ควรออกเวลานี้ครั้นแต่งตั้งเสร็จแล้ว กลับมาสู่ 
พระเวฬุวันวิหารตามเดิม. 

เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 

[๕๔๒] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเมตติยะและพระภุมมชกะ เป็นพระบวชใหม่ และ 
มีบุญน้อย เสนาสนะของสงฆ์ชนิดเลวและอาหารอย่างเลว ย่อมตกถึงแก , เธอทิ้งสอง ครั้งนั้น 
ชาวม้านในพระนครราชคฤห์ชอบถวาย เนยใสบ้าง นี้ไมันบ้าง แกงที่มีรสดีๆ บ้าง ซึ่งชัดปรุง 
เฉพาะพระเถระทิ้งหลาย ส่วนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เขาถวายอาหารอย่างธรรมดาตามแต่ 
จะหาได้ เป็นชนิดปลายข้าว มีนี้าล้มเป็นกับ เวลาหลังอาหาร เธอทิ้งสองกลับจากบิณฑบาตแล้ว 
เที่ยวถามพวกภิกษุผู้เถระว่า ในโรงฉันของพวกท่านมีอาหารอะไรบ้างขอรับ ในโรงฉันของพวก 
ท่านมีอาหารอะไรบ้างขอรับ พระเถระบางพวกบอกอย่างนี้ว่า พวกเรามีเนยใส นี้ไมัน แกงที่มี 
รสอร่อยๆ ขอรับ ส่วนพระเมตติยะและพระภุมมชกะพูดอย่างนี้ว่า พวกกระผมไม่มีอะไรเลย 
ขอรับ มีแต่อาหารอย่างธรรมดาตามแต่ที่จะหาได้ เป็นชนิดปลายข้าวมีนี้าล้มเป็นกับ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 669 

[๕๔๓] สมัยต่อมา คหบดีผู้ 1 ชอบถวายอาหารที่ดี ถวายภัตตาหารวันละ ๔ ที่แก , สงฆ์ 
เป็นนิจภัต เขาพร้อมด้วยบุตรภรรยาอังคาสอยู่ใกล้ๆ ในโรงฉัน คนอื่นๆ ย่อมถามด้วยข้าวสุก 
กับข้าว นั้ามัน แกงที่มีรสอร่อย คราวนั้น ภัตตุเทสก์ ได้ถวายภัตตาหารของคหบดีผู้ชอบ 
ถวายอาหารที่ดี แก่พระเมตติยะและพระภุมมชกะ เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้น ขณะนั้นท่านคหบดีไปสู่ 
อารามด้วยกรณียะบางอย่าง แล้วเข้าไปหาท่านพระทัพพมัลลบุตรถึงที่สำนัก ครั้นนมัสการท่าน 
ทัพพมัลลบุตรแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระทัพพมัลลบุตรยังท่านคหบดีผู้นั่งแล้ว ให้ 
เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถา ครั้นแล้วท่านคหบดีได้เรียนถาม 
ท่านว่า ภัตตาหารเพื่อจะฉันในวันพรุ่งนี้ที่เรือนของเกล้ากระผม พระคุณเจ้าจัดถวายแก , ภิกษุรูปไหน 
ขอรับ 

ท่านพระทัพพมัลลบุตรตอบว่า อาตมาจัดให้แก , พระเมตติยะกับพระภุมมชกะแล้ว จ้ะ 

ขณะนั้น ท่านคหบดีได้มีความน้อยใจว่า ไฉนภิกษุผู้ลามกจักฉันภัตตาหารในเรือนเราเล่า 
แล้วไปเรือนสั่งหญิงคนใช้ไว้ว่า แม่สาวใช้ เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตู แล้วอังคาสภิกษุผู้จะ 
มาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ด้วยปลายข้าว มีนี้าล้มเป็นกับ 

หญิงคนใช้รับคำของท่านคหบดีว่า อย่างนั้น เจ้าค่ะ 

ครั้งนั้น พระเมตติยะและพระภุมมชกะกล่าวแก่กันว่า คุณเมื่อวานนี้ท่านภัตตุเทสก์ 
ชัดภัตตาหารในเรือนท่านกัลยาณถัตตึกคหบดีให้พวกเรา พรุ่งนี้ท่านคหบดีพร้อมด้วยบุตรภรรยาจัก 
อังคาสเราอยู่ใกล้ๆ คนอื่นๆ ชักถามด้วยข้าวสุก กับข้าว นี้ามัน แกงที่มีรสอร่อยๆ ด้วย 
ความดีใจนั้น แล ตกกลางคืนเธอทั้งสองนั้นจำวัดหลับไม , เต็มตื่น ครั้นเวลาเช้า พระเมตติยะ 
และพระภุมมชกะ ครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรและจีวรเดินเข้าไปยังนิเวศน์ของกัลยาณภัตตึก 
คหบดี 

หญิงใช้นั้นได้แลเห็นพระเมตติยะและพระภุมมชกะ กำลังเดินมาแต่ไกล ครั้นแล้วจึงปู 
อาสนะถวายที่ซุ้มประตู แล้วกล่าวว่า นิมนต์นั่ง เจ้าค่ะ 

จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะนึกว่า ภัตตาหารจะยังไม , เสร็จเป็นแน่ เขาจึงให้เรานั่ง 
พักที่ซุ้มประตูก่อน 

ขณะนั้นหญิงคนใช้นำอาหารปลายข้าว ซึ่งมีนั้าผักดองเป็นกับเข้าไปถวายกล่าวอาราธนา 
ว่านิมนต์ฉันเถิด เจ้าค่ะ 

พ. น้องหญิง พวกฉันเป็นพระรับฉันนิจภัต จ้ะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 670 

ญ. ดิฉันทราบแล้วเจ้าค่ะว่า พระคุณเจ้าเป็นพระรับฉันนิจภัต แต่เมื่อวานนี้เอง ท่าน 
คหบดีได้สั่งดิฉันไว้ว่า แม่สาวใช้ เจ้าจงขัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตู แล้วอังคาสภิกษุผู้จะมาฉัน 
ภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ด้วยปลายข้าว มีนำล้มเป็นกับ ดังนี้นิมนต์ฉันเถิด เจ้าค่ะ 

จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะปรึกษากันว่า อาวุโส เมื่อวานนี้เอง ท่านคหบดีไป 
สู่อารามในสำนักพระทัพพมัลลบุตร พวกเราคงถูกพระทัพพมัลลบุตร ยุยงในสำนักคหบดีเป็น 
แน่นอนทีเดียว เพราะความเสียใจนั้นแล เธอทั้งสองรูปนั้นฉันไม , ได้ดังใจนึก ครั้นกลับจาก 
บิณฑบาตถึงอารามในเวลาหลังอาหาร เก็บบาตรและจีวรแล้ว นั่งรัดเข่าด้วยผ้าสังฆาฏิอยู่ภายนอก 
ซุ้มประตูอาราม นิ่งอั้น เก้อเขิน คอตก ล้มหน้า ซบเซา ไม , พูดจา. 

เรื่องภิกษุณีเมตติยา 

[๕๔๔] ครั้งนั้นแล ภิกษุณีฒตติยาเช้าไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะถึงสำนัก 
ครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า ดิฉันไหว้ เจ้าค่ะ 

เมื่อนางกล่าวอย่างนั้นแล้ว พระเมตติยะและพระภุมมชกะก็มิได้ทักทายปราศรัย นางจึง 
กล่าวว่าดิฉันไหว้ เจ้าค่ะ เป็นครั้งที่สอง แม้ครั้งที่สอง พระเมตติยะและพระภุมมชกะก็ม้ได้ 
ทักทายปราศรัย นางจึงได้กล่าวอีกเป็นครั้งที่สามว่า ดิฉันไหว้เจ้าค่ะ แม้ครั้งที่สาม พระเมตติยะ 
และพระภุมมชกะก็มิได้ทักทายปราศรัย 

ภิกษุณีเมตติยาถามว่า ดิฉันผิดอย่างไรต่อพระคุณเจ้าๆ ไม่ทักทายปราศรัยกับดิฉัน เพื่อ 
ประสงค์อะไร? 

ภิกษุทั้งสองตอบว่า ก็จริงอย่างนั้นแหละ น้องหญิง พวกเราถูกพระทัพพมัลลบุตร 
เบียดเบียนอยู่ เธอยังเพิกเฉยได้ 

เม. ดิฉันจะช่วยเหลืออย่างไร เจ้าคะ 

กิ. น้องหญิง ถ้าเธอเต็มใจช่วย วันนี้แหละพระผู้มีพระภาคต้องให้พระทัพพมัลลบุตรสึก 

เม. ดิฉันจะทำอย่างไร ดิฉันสามารถจะช่วยเหลือได้ด้วยวิธีไหน 

กิ. มาเถิด น้องหญิง เธอจงเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วจึงกราบทูล 
อย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า กรรมนี้ไม่มิดเม้น ไม่สมควร ทิศที่ไม่มีภัย ไม่มีจัญไร ไม่มีอันตราย 
บัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไม่มีลม บัดนี้กลับมามีลมแรงขึ้น หม่อมฉัน 
ถกพระคณเจ้าทัพพมัลลบตรประทษร้ายคล้ายนี้าถกไฟเผา พระพทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 671 

ภิกษุณีเมตติยา รับคำของพระเมตติยะและพระภุมมชกะ ว่าตกลงเจ้าค่ะ แล้วเข้าไป 
เฝ็าพระผู้มีพระภาคลึงที่ประทับ ครั้นถวายบังคมแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรข้างหนึ่งกราบทูลว่า 
พระพุทธเจ้าข้า กรรมนี้ไม่มิดเม้น ไม่สมควร ทิศที่ไม่มีภัย ไม่มีจัญไร ไม่มีอันตราย บัดนี้ 
กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไม่มีลม บัดนี้กลับมามีลมแรงขึ้น หม่อมฉันถูก 
พระคุณเจ้า ทัพพมัลลบุตร ประทุษร้าย คล้ายนี้าถูกไฟเผา พระพุทธเจ้าข้า. 

ประชุมสงฆ์ทรงสอบสวน 

[๕๔๕] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระทัพพมัลลบุตรว่า ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได้ 
หรือว่า เป็นผู้ทำกรรมดังนางภิกษุณีนี้กล่าวหา 

ท่านพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ย่อมทรงทราบว่า ข้าพระ- 
พุทธเจ้าเป็นฉันใด 

แม้ครั้งที่สองแล พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระทัพพมัลลบุตรว่า ดูกรทัพพะ 
เธอยังระลึกได้หรือว่า เป็นผู้ทำกรรมดังนางภิกษุณีนี้กล่าวหา 

ท่านพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ย่อมทรงทราบว่า ข้าพระพุทธ- 
เจ้าเป็นฉันใด 

แม้ครั้งที่สามแล พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระทัพพมัลลบุตรว่า ดูกรทัพพะ 
เธอยังระลึกได้หรือว่า เป็นผู้ทำกรรมดังนางภิกษุณีนี้กล่าวหา 

ท่านพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ย่อมทรงทราบว่า ข้าพระพุทธ- 
เจ้าเป็นฉันใด 

ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้คำกล่าวหาเช่นนี้ถ้าเธอทำก็จงบอกว่าทำ ถ้าเธอ 
ไม , ได้ทำ ก็จงบอกว่าไม , ได้ทำ 

ท. พระพุทธเจ้าข้า ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมา แม้โดยความฟินก็ยังไม , รู้จักเสพเมถุน 
ธรรม จะกล่าวไยถึงเมื่อตอนตื่นอยู่เล่า 

ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น 
แล พวกเธอจงให้ภิกษุณีเมตติยาสึกเสีย และจงสอบสวนภิกษุเหล่านี้รับสั่งดังนี้แล้ว 
พระองค์เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับ เข้าพระวิหาร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 672 

หลังจากนั้น ภิกษุทั้งหลายได้ให้ภิกษุณีเมตติยาสึก จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
ได้แถลงเรื่องนี้กะภิกษุทั้งหลายว่า อาวุโสทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลาย อย่าให้ภิกษุณีเมตติยาสึก 
เลย นางไม่ผิดอะไร พวกกระผมแค้นเคือง ไม่พอใจ มีความประสงค์จะให้ท่านพระทัพพมัลล¬ 
บตร เคลื่อนจากพรหมจรรย์จึงได้ให้นางใส่ไคล้ 

ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า อาวุโสทั้งหลาย ก็นี่พวกคุณโจทท่านพระทัพพมัลลบุตรด้วยธรรม 
มีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้หรือ 

ภิกษุสองรูปนั้นสารภาพว่า อย่างนั้น ขอรับ 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร , สิกขา ต่างพากัน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จึงได้โจทท่านพระทัพพ- 
มัลลบุตรด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้เล่า แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ข่าวว่า พวกเธอโจททัพพมัลลบุตร ด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้ จริงหรือ 
ภิกษุสองรูปนั้นทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงได้ 
โจททัพพมัลลบุตรด้วยธรรมมี'โทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได้เล่า การกระทำของพวกเธอนั่น ไม่ 
เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส 
แล้ว โดยที่แท้ การกระทำของพวกเธอนั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส 
และเพื่อความเป็นอย่างอื่น ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ โดยเอนกปริยาย ดังนี้ 
แล้ว ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความ 
เป็นคนไม , สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็น 
คนบำรุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การ 
ไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยเอนกปริยาย แล้วทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น 
ที่เหมาะสมแก , เรื่องนั้นแก , ภิกษทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษทั้งหลายว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 673 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัย 
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อ 
ข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบัง 
เกิดในป้จจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระ 
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระบัญญัติ 

๑๒. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม , แช่มชื่น ตามกำจัด ซึ่งภิกษุ 
ด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได้ ด้วยหมายว่า แม้ไฉนเราจะยังเธอให้ 
เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ ครั้นสมัยลื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไม่ 
ถือเอาตามก็ตาม แต่อธิกรณ์นั้น เป็นเรื่องหามูลมิได้ แลภิกษุยันอิงโทสะอยู่ เป็น 
สังฆาทิเสส. 

เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๕๔๖] บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติ 
อย่างใด มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์ 
อย่างใด เป็นเถระก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
อนึ่ง -.. ใด 

บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่า ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า ทรงผืนผ้าที่ลูกทำลายแล้ว ชื่อว่า 
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ พระอรรถว่า เป็นเอหิภิกษุ ชื่อว่า 
ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้ 
เจริญ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า มีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระเสขะ 
ชื่อว่า ภิกษ เพราะอรรถว่า เป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษ เพราะอรรถว่า เป็นผ้อันสงฆ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 674 

พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ ด้วยญัตติจตุตถกรรม อันกำเริบ ควรแก่ฐานะ บรรดาภิกษุเหล่านั้น 
ภิกษุที่สงฆ์พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ ด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะนี้ 
ชื่อว่า ภิกษุ ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้ 
บทว่า ซึ่งภิกษุ หมายภิกษุอื่น 

บทว่า ขัดใจ มีโทสะ คือโกรธ ไม , ถูกใจ ไม , พอใจ แค้นใจ เจ็บใจ 
บทว่า ไม , แช่มชื่น คือ เป็นคนมีใจไม่แช่มชื่น เพราะความโกรธนั้น เพราะโทสะ 
นั้น เพราะความไม , ถูกใจนั้น และเพราะความไม , พอใจนั้น 

ที่ชื่อว่า อันหามูลมิได้ คือ ไม , ได้เห็น ไม , ได้ยิน ไม , ได้รังเกียจ 
บทว่า ด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก คือ ด้วยปาราชิกธรรม ทั้ง ๔ สิกขาบท สิกขาบท 
ใด สิกขาบทหนึ่ง 

บทว่า ตามกำจัด ได้แก่โจทเอง หรือสั่งให้โจท 

พากย์ว่า แม้ไฉนเราจะยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ ความว่า ให้เคลื่อน 
จากภิกษุภาพ ให้เคลื่อนจากสมณธรรม ให้เคลื่อนจากศีลขันธ์ ให้เคลื่อนจากคุณคือตบะ 
[๕๔๗] คำว่า ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น ความว่า เมื่อขณะคราวครู , หนึ่งที่ภิกษุผู้ถูกตาม 
กำจัดนั้น ผ่านไปแล้ว 

บทว่า อันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตาม คือ ภิกษุเป็นผู้ถูกตามกำจัดด้วยเรื่องใด มีคน 
เชื่อในเพราะเรื่องนั้นก็ตาม 

บทว่า ไม , ถือเอาตามก็ตาม คือ ไม่มีใครๆ พูดถึง 

[๕๔๘] ที่ชื่อว่า อธิกรณ์ ได้แก่อธิกรณ์ ๔ อย่าง คือวิวาทาธิกรณ์ ๑ อนุวาทาธิกรฟ้ ๑ 
อาปัตตาธิกรฟ้ ๑ กิจจาธิกรฟ้ ๑ 

[๕๔๙] คำว่า แลภิกษุยันอิงโทสะอยู่ ความว่า ภิกษุกล่าวปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าพูด 
เปล่าๆ พูดเท็จ พูดไม่จริง ข้าพเจ้าไม , รู้ ได้พูดแล้ว 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเดิม 
ให้มานัต เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้นจึงตรัส 
เรียกว่า สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือ เป็นชื่อของอาบัตินิกาย 
นั้นแล แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 675 

บทภาชนีย์ 
ไม่เห็น โจทว่าได้เห็น 

[๕๕๐] ภิกษุผู้โจทก์ไม , ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 
ไม่ได้ยิน โจทว่าได้ยิน 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี 
สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 
ไม่รังเกียจ โจทว่ารังเกียจ 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้ารังเกียจ 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชือสายพระศากยบุตร อุโบสถ 
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
โจทก์ไม่เห็น 

[๕๕๑] ภิกษุผู้โจทก์ไม , ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ 
เห็นและได้ยิน ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม , ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น และ 
รังเกียจ ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม , ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น 
ได้ยิน และรังเกียจ ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 676 

พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

โจทก์ไม , ได้ยิน 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน และ 
รังเกียจ ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน และ 
ได้เห็น ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน รังเกียจ 
และได้เห็น ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด. 

โจทก์ไม่รังเกียจ 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้ารังเกียจ และ 
ได้เห็น ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้ารังเกียจ และ 
ได้ยิน ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้ารังเกียจ ได้เห็น 
และได้ยิน ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 677 

อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด. 

โจทก์เห็น 

[๕๕๒] ภิกษุผู้โจทก์ ได้เห็นภิกษุผู้คำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้คำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้ารังเกียจ ท่าน 
เป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้คำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยินและ 
รังเกียจ ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด. 

โจทก์ได้ยิน 

ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้ารังเกียจ ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น ท่าน 
เป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้ารังเกียจ และได้เห็น 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

โจทก์รังเกียจ 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 678 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็นและได้ยิน 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

โจทก์เห็น สงสัย 

[๕๕๓] ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่ได้เห็น 
คือเห็นแล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็นและได้ยิน ท่าน 
เป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้คำลังต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่ได้เห็น คือเห็น 
แล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็นและรังเกียจ ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่ได้เห็น คือเห็น 
แล้ว กำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

โจทก์ได้ยิน สงสัย 

ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ได้ยิน คือได้ยิน 
แล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน และรังเกียจ ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ได้ยิน คือได้ยิน 
แล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ถ้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน และได้เห็น ท่านเป็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 679 

ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ได้ยิน คือได้ยิน 
แล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน รังเกียจและได้เห็น 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

โจทก์รังเกียจ สงสัย 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือ 
รังเกียจแล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้ารังเกียจและได้เห็น ท่าน 
เป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจ 
แล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้ารังเกียจและได้ยิน ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี 
สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือ 
รังเกียจแล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าโจทเธอว่า ข้าพเจ้ารังเกียจ ได้เห็นและ 
ได้ยิน ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด. 

โจทก์ไม่เห็น สั่งให้โจทก์ว่าได้เห็น 

[๕๕๔] ภิกษุผู้โจทก์ไม , ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม ล้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้า 
ได้เห็น ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 680 

โจทก์ไม , ได้ยิน สั่งให้โจทก์ว่าได้ยิน 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

โจทก์ไม่รังเกียจ สั่งให้โจทว่ารังเกียจ 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้ารังเกียจ 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

โจทก์ไม่เห็น สั่งให้โจท 

[๕๕๕] ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้เห็นภิกษุผู้คำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้า 
ได้เห็น ได้ยิน ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชือสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น 
ได้รังเกียจ ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม , ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น 
ได้ยิน ได้รังเกียจ ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระ 
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ทุกๆ คำพูด. 

โจทก์ไม , ได้ยิน สั่งให้โจท 

ภิกษุผู้โจทก์ไม , ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน 
ได้รังเกียจ ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม , ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน 
ได้เห็น ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 681 

อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน 
ได้รังเกียจ ได้เห็น ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

โจทก์ไม , ได้รังเกียจ สั่งให้โจท 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ 
รังเกียจ ได้เห็น ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากย 
บุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม่ได้รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ 
รังเกียจ ได้ยิน ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากย 
บุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ไม , ได้รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ 
รังเกียจ ได้เห็น ได้ยิน ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

โจทก์ได้เห็น สั่งให้โจท 

[๕๕๖] ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้คำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้า 
ได้ยิน ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้รังเกียจ 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 682 

ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน 
ได้รังเกียจ ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด. 

โจทก์ได้ยิน สั่งให้โจท 

ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้รังเกียจ 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น ท่าน 
เป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้รังเกียจ 
ได้เห็น ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

โจทก์รังเกียจ สั่งให้โจท 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน ท่าน 
เป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม ถ้าสั่งให้โจทเธอว่าข้าพเจ้าได้เห็น ได้ยิน 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 683 

โจทก์เห็น สงสัย สั่งให้โจท 

[๕๕๗] ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่เห็น คือ 
เห็นแล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าสั่งให้โจทเธอว่าข้าพเจ้าได้เห็น ได้ยิน ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชอสายพระศากบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ กำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้กำลังต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่เห็น คือเห็นแล้ว 
กำหนดไม่ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น ได้รังเกียจ ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชอสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้เห็นภิกษุผู้คำลังต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในสิ่งที่เห็น คือเห็นแล้ว 
กำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้เห็น ได้ยิน ได้รังเกียจ 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม , มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

โจทก์ได้ยิน สงสัย สั่งให้โจท 

ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ได้ยิน คือได้ยิน 
แล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าสั่งให้โจทเธอว่า ข้าพเจ้าได้ยิน ได้รังเกียจ ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ได้ยิน คือได้ยินแล้ว 
กำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าสั่งให้โจทเธอ ว่าข้าพเจ้าได้ยิน ได้เห็น ท่านเป็นผู้ต้อง 
ปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี 
สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ได้ยินว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่ได้ยิน คือได้ยิน 
แล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าสั่งให้โจทเธอ ว่าข้าพเจ้าได้ยิน ได้เห็น ได้รังเกียจ 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม , มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 684 

โจทก์รังเกียจ สงสัย สั่งให้โจท 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจ 
แล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าสั่งให้โจทเธอ ว่าข้าพเจ้าได้รังเกียจ ได้เห็น ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชอสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา 
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม , ได้ร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ กำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจ 
แล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าสั่งให้โจทเธอ ว่าข้าพเจ้าได้รังเกียจ ได้ยิน ท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชอสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี 
สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ กำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์รังเกียจว่า ภิกษุต้องปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจ 
แล้วกำหนดไม , ได้ ระลึกไม , ได้ ลืมเสีย ล้าสั่งให้โจทเธอ ว่าข้าพเจ้าได้รังเกียจ ได้เห็น ได้ยิน 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

ความเห็น ๔ อย่าง 

[๕๕๘] จำเลยเป็นผู้ไม่บริสุทธ โจทก์มีความเห็นว่า เป็นผู้บริสุทธิ” , ๑ 
จำเลยเป็นผู้บริลุโฅธ โจทก์มีความเห็นว่า เป็นผู้'โม่บริสุทธิ ๙ ๑ 
จำเลยเป็นผู้ไม่บริสุทนี้โจทก์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม , บริสุทธ® 

จำเลยเป็นผู้บริสุทธิ ๙ โจทก์มีความเห็นว่า เป็นผู้บริสุทธิ ๙ ๑. 

[๕๕๙] ภิกษุต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทนี้ ล้าภิกษุผู้โจทก์ 
เห็นว่า เป็นผู้บริสุทธ ไม่ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะให้เคลื่อน ต้องอาบัติทุกกฎ 
กับอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทนี้ล้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า เป็น 
ผู้บริสุทนี้ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะให้เคลื่อน ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทนี้ล้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า เป็น 
ผู้บริสุทนี้ไม่ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ต้องอาบัติทุกกฎ กับอาบัติปาจิตตีย์ 
ในเพราะโอมสวาท ๑ 
#๑ โอมสวาท คือคำพูดเสียดแทงให้เจ็บใจ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 685 

ภิกษุต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม , บริสุทธถ้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า เป็น 
ผู้บริสุทธี้ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะโอมสวาท. 

[๕๖๐] ภิกษุไม่ต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมเป็นผู้บริสุทธ ถ้าภิกษุผู้โจทก์ 
เห็นว่า เป็นผู้ไม่บริสุทธ ไม , ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุไม , ต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธ ถ้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า 
เป็นผู้ไม่บริสุทธิ ๙ ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ไม , ต้องอาบัติ 

ภิกษุไม , ต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธิ ๙ ถ้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า เป็น 
ผู้ไม่บริสุทธ ไม่ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ต้องอาบัติทุกกฎ กับอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ในเพราะโอมสวาท 

ภิกษุไม , ต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธ ถ้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า เป็น 
ผู้ไม่บริสุทธึ'ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่าต้องอาบัติปาจิตตีย์ในเพราะโอม- 
สวาท. 

[๕๖๑] ภิกษุต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธ ถ้าภิกษุผู้โจทก์ 
เห็นว่า เป็นผู้ไม่บริสุทธ ไม , ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอหมายจะด่า ต้องอาบัติทุกกฎ 

ภิกษุต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม , บริสุทธ ถ้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า เป็น 
ผู้ไม่บริสุทธี่'ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ไม , ต้องอาบัติ 

ภิกษุต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้ไม , บริสุทธิ ๙ ถ้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า เป็น 
ผู้ไม่บริสุทธ ไม , ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ต้องอาบัติทุกกฎ กับอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ในเพราะโอมสวาท 

ภิกษุต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้'ใม , บริสุทธิ 0 'ถ้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า เป็น 
ผู้'ไม , บริสุทธิ” , ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะโอม 
สวาท. 

[๕๖๒] ภิกษุไม่ต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธ ถ้าภิกษุผู้โจทก์ 
เห็นว่า เป็นผู้บริสุทธ ไม่ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ต้องอาบัติทุกกฎ 
กับอาบัติสังฆาทิเสส 

ภิกษุไม , ต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธ ถ้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า เป็น 
ผู้บริสุทธิ”"ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 686 

ภิกษุไม , ต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธ ถ้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า เป็น 
ผู้บริสุทธิ ๙ ไม่ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ต้องอาบัติทุกกฏ กับอาบัติปาจิตตีย์ 
ในเพราะโอมสวาท 

ภิกษุไม , ต้องปาราชิกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธ ถ้าภิกษุผู้โจทก์เห็นว่า เป็น 
ผู้บริสุทธิ”"ขอโอกาสต่อเธอก่อนแล้วโจทเธอ หมายจะด่า ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะโอมสวาท. 
อนาปัตติวาร 

[๕๖๓] ภิกษุจำเลยเป็นผู้บริสุทธี้ภิกษุโจทก์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธึ'๑ ภิกษุจำเลย 
เป็นผู้ไม , บริสุทธ ภิกษุโจทก์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ 
ไม่ต้องอาบัติแล. 

สิกขาบทที่ ๘ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 687 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙ 

เรื่องพระเมตติยะ และพระภุมมชกะ 

[๕๖๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้น พระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
กำลังลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได้แลเห็นแพะผู้กับแพะเมียกำลังสมจรกัน ครั้นแล้วได้พูดอย่างนี้ว่า 
อาวุโส ผิฉะนั้น พวกเราจะสมมติแพะผู้นี้เป็นพระทัพพมัลลบุตร สมมติแพะเมียนี้เป็นภิกษุณี 
เมตติยา จักกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ครั้งก่อน พวกกระผมได้กล่าวหาพระทัพพมัลลบุตร 
ด้วยได้ยิน แต่บัดนี้พวกกระผมได้เห็นพระทัพพมัลลบุตรปฏิบัติผิดในภิกษุณี เมตติยาด้วยตนเอง 
เธอทั้งสองได้สมมติแพะผู้นั้นเป็นพระทัพพมัลลบุตร สมมติแพะเมียนั้นเป็นภิกษุณีเมตติยาแล้ว 
จึงแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า อาวุโสทั้งหลาย เมื่อก่อนพวกกระผมได้กล่าวหาพระทัพพมัลลบุตรด้วย 
ได้ยิน แต่บัดนี้พวกกระผมได้เห็นพระทัพพมัลลบุตรปฏิบัติผิด ในภิกษุณีเมตดึยาด้วยตนเอง 
ภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโส ท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านพระท้พพมัลลบุตร 
ชักไม่ทำกรรมเช่นกล่าวมานี้แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระทัพพมัลลบุตรว่าดูกรทัพพะ เธอยังระลึกได้หรือ 
ว่า เป็นผู้ทำกรรมอย่างที่ภิกษุเหล่านี้กล่าวหา 

ท่านพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ย่อมทรงทราบว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าเป็นฉันใด 

แม้ครั้งที่สองแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอบถามท่านพระทัพพมัลลบุตรว่า ดูกรทัพพะ 
เธอยังระลึกได้หรือว่า เป็นผู้ทำกรรมอย่างที่ภิกษุเหล่านี้กล่าวหา 

ท่านพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ย่อมทรงทราบว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าเป็นฉันใด 

แม้ครั้งที่สามแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอบถามท่านพระทัพพมัลลบุตรว่า ดูกรทัพพะ 
เธอยังระลึกได้หรือว่า เป็นผทากรรมอย่างที่ภิกษเหล่านี้กล่าวหา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 688 

ท่านพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ย่อมทรงทราบว่า 
ข้าพระพุทธเจ้าเป็นฉันใด 

ภ. ดูกรทัพพะ คนฉลาดย่อมไม่แก้ข้อกล่าวหาอย่างนี้ถ้าเธอทำ จงบอกว่าทำ ถ้าเธอ 
ไม , ได้ทำ จงบอกว่าไม , ได้ทำ 

ท. ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมา แม้โดยความฟินก็ยังไม , รู้จักเสพเมถุนธรรม จะกล่าวไย 
ถึงเมื่อตื่นอยู่ พระพุทธเจ้าข้า 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้น พวก 
เธอจงสอบสวนภิกษุพวกนี้ครั้นรับสั่งเท่านี้แล้วเสด็จลุกจากที่ประทับ เข้าพระวิหาร จึงภิกษุ 
เหล่านั้นได้ทำการสอบสวนพระเมตติยะ และพระภุมมชกะ เมื่อเธอทั้งสองถูกสอบสวน ได้แจ้ง 
เรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายแล้ว 

ภิกษุทั้งหลายถามว่า อาวุโสทั้งหลาย ก็พวกท่านถือเอาเอกเทศบางแห่ง แห่งอธิกรณ์ 
อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเลศ แล้วตามกำจัดท่านพระทัพพมัลลบุตร ด้วยธรรมอันมีโทษถึง 
ปาราชิกหรือ 

พระเมตติยะและพระภุมมชกะรับว่า จริงอย่างนั้น ขอรับ 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขา 
ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จึงได้ถือเอาเอก 
เทศบางแห่ง แห่งอธิการณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเลศ แล้วตามกำจัดท่านพระทัพพมัลลบุตร 
ด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกเล่า แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ข่าวว่า พวกเธอถือเอาเอกเทศบางแห่ง แห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเลศ แล้วตามกำจัด 
พระทัพพมัลลบุตร ด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกจริงหรือ 

ภิกษุสองรูปนั้นทูลรับว่า จริงพระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงได้ถือ 
เอาเอกเทศบางแห่ง แห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเลศ แล้วตามกำจัดพระทัพพมัลล- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 689 

บุตร ด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิกเล่า ดูกรโฆษบุรุษทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั่นไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
โดยที่แท้ การกระทำของพวกเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม , เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
และเพื่อความเป็นอย่างลื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระ- 
เมตติยะ และพระภุมมชกะโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความ 
เป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน 
ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความมักห้อย ความสันโดษ ความขัด 
เกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม , สะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยายแล้วทรง 
กระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก , เรื่องนั้น แก , ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุ 
ทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อ 
ข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิด 
ในป้จจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่- 
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระบัญญัติ 

๑๓. ๙. อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไม่แช่มชื่น ถือเอาเอกเทศบางแห่ง 
แห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่น ให้เป็นเพียงเลศ ตามกำจัดซึ่งภิกษุ ด้วยธรรมอันมีโทษ 
ถึงปาราชิก ด้วยหมายว่า แม้ไฉนเราจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นั้ได้ ครั้น- 
สมัยอื่นแต่นั้น อันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตาม ไม , ถือเอาตามก็ตาม แต่อธิกรณ์นั้น 
เป็นเรื่องอื่นแท้ เอกเทศบางแห่ง เธอถือเอาพอเป็นเลศ แลภิกษุยันอิงโทสะอยู่ 
เป็นสังฆาทิเสส. 

เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 690 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๕๖๕] บทว่า อนึ่ง -.. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติ 
อย่างใด มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์อย่างใด 
เป็นเถระก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนึ่ง ... ใด 
บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่าประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว ชื่อว่า 
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นเอหิภิกษุ ชื่อว่า 
ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็น 
ผู้เจริญ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า มีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นพระเสขะ 
ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้อันสงฆ์พร้อม 
เพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก , ฐานะ บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุ 
ที่สงฆ์พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ ด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะนี้ชื่อว่า 
ภิกษุ ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้ 
บทว่า ซึ่งภิกษุ หมายภิกษุอื่น 

บทว่า ขัดใจ มีโทสะ คือโกรธ ไม , ถูกใจ ไม่พอใจ แค้นใจ เจ็บใจ 
บทว่า ไม , แช่มชื่น คือ เป็นคนมีใจไม , ชุ่มชื่น เพราะความโกรธนั้น เพราะโทสะนั้น 
เพราะความไม , ถูกใจนั้น และเพราะความไม่พอใจนั้น 

[๕๖๖] บทว่า แห่งอธิกรณ์อันเป็นเรื่องอื่น คือ เป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ หรือเป็น 
ส่วนอื่นแห่งอธิกรณ์ 

[๕๖๗] อธิกรณ์เป็นส่วนอื่นแห่งอธิกรณ์ อย่างไร 

๑. วิวาทาธิกรฟ้ เป็นส่วนอื่นแห่งอนุวาทาธิกรฟ้ อาปัตตาธิกรณ์ และกิจจาธิกรณ์ 
๒. อนุวาทาธิกรฟ้ เป็นส่วนอื่นแห , งอาปัตตาธิกรฟ้ กิจจาธิกรฟ้ และวิวาทาธิกรฟ้ 
๓. อาปัตตาธิกรฟ้ เป็นส่วนอื่นแห่งกิจจาธิกรณ์วิวาทาธิกรฟ้ และอนุวาทาธิกรฟ้ 
๔. กิจจาธิกรฟ้ เป็นส่วนอื่นแห่งวิวาทาธิกรณ์ อนุวาทาธิกรฟ้ และอาปัตตาธิกรณ์ 
อย่างนี้อธิกรณ์ชื่อว่าเป็นส่วนอื่นแห่งอธิกรณ์ 
[๕๖๘] อธิกรณ์เป็นส่วนเดียวกันแห่งอธิกรณ์ อย่างไร 
๑. วิวาทาธิกรฟ้ เป็นส่วนเดียวกันแห่งวิวาทาธิกรฟ้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 691 

๒. อนุวาทาธิกรฌ์ เป็นส่วนเดียวกันแห่งอนุวาทาธิกรณ์ 

๓. อาปัตตาธิกรฌ์ เป็นส่วนเดียวกันแห , งอาปัตตาธิกรณ์ก็มี เป็นส่วนอื่นแห , งอาปัตตา- 
ธิกรณ์ก็มี 

อาปัตตาธิกรณ์เป็นส่วนอื่นแห่งอาปัตตาธิกรณ์ อย่างไร 

เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ เป็นส่วนอื่นแห่งอทินนาทานปาราชิกาบัติ มนุสสวิคคหปารา- 
ชิกาบัติ และอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ 

อทินนาทานปาราชิกาบัติ เป็นส่วนอื่นแห่งมนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ อุตตริมนุสสธรรม 
ปาราชิกาบัติ และเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ 

มนุสสริคคหปาราชิกาบัติ เป็นส่วนอื่นแห่งอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ เมถุนธรรม 
ปาราชิกาบัติ และอทินนาทานปาราชิกาบัติ 

อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ เป็นส่วนอื่นแห่งเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ อทินนาทาน 
ปาราชิกาบัติ และมนุสสริคคหปาราชิกาบัติ 

อย่างนี้อาปัตตาธิกรณ์ชื่อว่าเป็นส่วนอื่นแห่งอาปัตตาธิกรณ์ 

ก็อาปัตตาธิกรณ์เป็นส่วนเดียวกันแห่งอาปัตตาธิกรณ์ อย่างไร 

เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ เป็นส่วนเดียวกันแห่งเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ 

อทินนาทานปาราชิกาบัติ เป็นส่วนเดียวกันแห่งอทินนาทานปาราชิกาบัติ 

มนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ เป็นส่วนเดียวกันแห่งมนุสสริคคหปาราชิกาบัติ 

อุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ เป็นส่วนเดียวกันแห่งอุตตริมนุสสธรรมปาราชิกาบัติ 

อย่างนี้อาปัตตาธิกรฟ้ชื่อว่าเป็นส่วนเดียวกันแห่งอาปัตตาธิกรฟ้ 

๔. กิจจาธิกรณ์เป็นส่วนเดียวกันแห่งกิจจาธิกรณ์ 

อย่างนี้อธิกรณ์ชื่อว่าเป็นส่วนเดียวกันแห่งอธิกรณ์. 

เลศ ๑๐ อย่าง 

[๕๖๙] ที่ชื่อว่าเลศ ในคำว่า ถือเอาเอกเทศบางแห่ง -.. เป็นเพียงเลศ นั้น อธิบายว่า 
เลศมี ๑๐ อย่าง ได้แก่เลศคือชาติ๑ เลศคือชื่อ ๑ เลศคือวงศ์ ๑ เลศคือลักษณะ ๑ 
เลศคืออาบัติ ๑ เลศคือบาตร ๑ เลศคือจีวร ๑ เลศคืออุปชฌายะ ๑ เลศคืออาจารย์ ๑ 
เลศคือเสนาสนะ ๑. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 692 

อธิบายเลศ ๑๐ อย่าง 

[๕๗๐] ที่ชื่อว่า เลศคือชาติ นั้น อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้ เห็นภิกษุผู้กษัตริย์ 
ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้กษัตริย์รูปอื่นโจทว่า ภิกษุผู้กษัตริย์ ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็น 
ผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี 
สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้พราหมณ์ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้พราหมณ์ 
รูปอื่นแล้วโจทว่า ภิกษุผู้พราหมณ์ ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็น 
สมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วม 
กับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุแพศย์ ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้แพศย์รูปอื่นแล้ว 
โจทว่า ภิกษุผู้แพศย์ ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็น 
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้ศูทร ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้ศูทรรูปอื่นแล้ว 
โจทว่า ภิกษุผู้ศูทร ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็น 
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

[๕๗๑] ที่ชื่อว่า เลศคือชื่อ นั้น อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นพระพุทธรักขิต 
ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นพระพุทธรักขิตรูปอื่นแล้วโจทว่า พระพุทธรักขิต ข้าพเจ้าได้เห็นท่าน 
เป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นพระธรรมรักขิต ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นพระธรรมรักขิตรูป 
อื่นแล้วโจทว่า พระธรรมรักขิต ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ 
ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็น พระสังฆรักขิต ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นพระสังฆรักขิตรูป 
อื่นแล้วโจทว่า พระสังฆรักขิต ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 693 

ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ 
ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

[๕๗๒] ที่ชื่อว่าเลศคือวงศ์ นั้นอธิบายว่าภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้ เห็นภิกษุผู้วงศ์ 
โคตมะ ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้วงศ์โคตมะรูปอื่นแล้วโจทว่า ภิกษุผู้วงศ์โคตมะ ข้าพเจ้า 
ได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ 
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้วงศ์โมคคัลลานะ ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้วงศ์- 
โมคคัลลานะรูปอื่นแล้วโจทว่า ภิกษุผู้วงศ์โมคคัลลานะ ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม 
ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี 
ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้วงศ์กัจจายนะ ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้วงศ์- 
กัจจายนะรูปอื่นแล้วโจทว่า ภิกษุผู้วงศ์กัจจายนะ ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม 
ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี 
ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้วงศ์วาสิฏฐะ ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้วงศ- 
วาสิฏฐะรูปอื่นแล้วโจทว่า ภิกษุผู้วงศ์วาสิฏฐะ ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , 
เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วม 
กับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

[๕๗๓] ที่ชื่อว่า เลศคือลักษณะ นั้น อธิบายว่า ภิกษุผู้โจษศ์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้สูง 
ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้สูงรูปอื่นแล้วโจทว่า ภิกษุผู้สูง ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้อง 
ปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี 
สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ ทุกคำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้ตํ่า ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้ตํ่ารูปอื่นแล้วโจทว่า 
ภิกษุผู้ตํ่า ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ทุกๆ คำพูด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 694 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้ดำ ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้ดำรูปอื่นแล้วโจทว่า 
ภิกษุผู้ดำ ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้ขาว ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้ขาวรูปอื่นแล้ว 
โจทว่า ภิกษุผู้ขาว ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็น 
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

[๕๗๔] ที่ชื่อว่า เลศคืออาบัติ นั้น อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้ต้องลหุ¬ 
กาบัติ ล้าโจทเธอด้วยปาราชิกธรรมว่า ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็น 
สมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน 
ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด. 

[๕๗๕] ที่ชื่อว่า เลศคือบาตร นั้น อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้ใช้บาตร 
โลหะ ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่นผู้ใช้บาตรโลหะแล้วโจทว่า ภิกษุผู้ใช้บาตรโลหะ 
ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้ใช้บาตรดินเหนียว ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่น 
ผู้ใช้บาตรดินเหนียวแล้วโจทว่า ภิกษุผู้ใช้บาตรดินเหนียว ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิก- 
ธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรม 
ก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้ใช้บาตรเคลือบ ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่น 
ผู้ใช้บาตรเคลือบแล้วโจทว่า ภิกษุผู้ใช้บาตรเคลือบ ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม 
ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี 
ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้ใช้บาตรดินธรรมดา ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุ 
รปอื่นผ้ใช้บาตรดินธรรมดาแล้วโจทว่า ภิกษผใช้บาตรดินธรรมดา ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผ้ต้อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 695 

ปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี 
สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

[๕๗๖] ที่ชื่อว่า เลศคือจีวร นั้น อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้ทรงผ้า- 
บังสุกุล ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่นผู้ทรงผ้าบังสุกุลแล้วโจทว่า ภิกษุผู้ทรงผ้าบังสุกุล 
ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์ เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้ทรงผ้าของคหบดี ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่น 
ผู้ทรงผ้าของคหบดีแล้วโจทว่า ภิกษุผู้ทรงผ้าของคหบดี ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม 
ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี 
ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด. 

[๕๗๗] ที่ชื่อว่า เลศคืออุปชฌายะ นั้น อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุ 
ผู้สัทธิริหาริกของพระอุปัชฌายะผู้มีชื่อนี้ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้สัทธิวิหาริกรูปอื่นของ 
พระอุปัชฌายะผู้มีชื่อนีแล้วโจทว่า ภิกษุผู้สัทธิริหาริกของพระอุปัชฌายะผู้มีชื่อนึ ข้าพเจ้าได้เห็น 
ท่านเป็นผู้ต้องปาราชิกธรรม ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี 
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด. 

[๕๗๘] ที่ชื่อว่า เลศคืออาจารย์ นั้น อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้อัน- 
เตวาสิกของพระอาจารย์ผู้มีชื่อนี้ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผู้อันเตวาสักรูปอื่นของพระอาจารย์ 
ผู้มีชื่อนี้แล้วโจทว่า ภิกษุผู้อันเตวาสักของพระอาจารย์ผู้มีชื่อนี้ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้อง 
ปาราชิกธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี 
สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด. 

[๕๗๙] ที่ชื่อว่า เลศคือเสนาสนะ อธิบายว่า ภิกษุผู้โจทก์เป็นผู้ได้เห็นภิกษุผู้อยู่ใน 
เสนาสนะของคหบดีผู้มีชื่อนี้ต้องปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่นผู้อยู่ในเสนาสนะของคหบดี 
ผู้มีชื่อนี้แล้วโจทว่า ภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะของคหบดีผู้มีชื่อนี้ข้าพเจ้าได้เห็นท่านเป็นผู้ต้องปาราชิก 
ธรรม ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี 
ไม่มีร่วมกับท่าน ดังนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด. 

[๕๘๐] บทว่า ด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก คือ ด้วยปาราชิกธรรมทั้ง ๔ สักขาบท 
ใดสักขาบทหนึ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 696 

บทว่า ตามกำจัด ได้แก่ โจทเอง หรือสั่งให้โจท 

พากย์ว่า แม้ไฉนเราจะยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ ความว่า ให้เคลื่อน 
จากภิกษุภาพ ให้เคลื่อนจากสมณธรรม ให้เคลื่อนจากศีลขันธ์ ให้เคลื่อนจากคุณคือตบะ 

[๕๘๑] กำว่า ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น ความว่า เมื่อ ขณะ คราว ครู่หนึ่ง ที่ภิกษุผู้ถูกตาม 
กำจัดนั้นผ่านไปแล้ว 

บทว่า อันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตาม คือ มีบุคคลเชื่อในเรื่องที่เป็นเหตุให้เขาตามกำจัดนั้น 

บทว่า ไม , ถือเอาตาม คือ ไม่มีใครๆ พูดถึง 

[๕๘๒] ที่ชื่อว่า อธิกรณ์ ได้แก่อธิกรณ์ ๔ อย่าง คือ วิวาทาธิกรฟ้ ๑ อนุวาทาธิกรณ์ ๑ 
อาปัตตาธิกรฟ้ ๑ กิจจาธิกรฟ้ ๑ 

[๕๘๓] บทว่า เอกเทศบางแห่ง เธอถือเอาพอเป็นเลศ คือ ถือเอาเลศ ๑๐ อย่าง 
นั้น อย่างใดอย่างหนึ่ง 

[๕๘๔] บทว่า แลภิกษุยันอิงโทสะอยู่ ความว่า ภิกษุกล่าวปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าพูด 
เปล่าๆ พูดเท็จ พูดไม่จริง ข้าพเจ้าไม , รู้ ได้พูดแล้ว 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเติม 
ให้มานัต เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกว่า 
สังฆาทิเสส กำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แม้เพราะ 
เหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 

บทภาชนึย์ 

เอเกกมูลจักร โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

[๕๘๕] ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสส 
ว่าเป็นอาบัติสังฆาทิเสส ล้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่าเป็น 
อาบัติถุลลัจจัย ล้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระ- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 697 

ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อม 
เป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า พ่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติปาฏิเทสนึยะ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติทุกกฏ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า พ่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระ- 
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อม 
เป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่า เป็น 
อาบัติทุพภาสิต ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระ- 
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อม 
เป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย 

[๕๘๖] ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย มีความเห็นในอาบัติถุลลัจขัยว่า 
เป็นอาบัติถุลลัจขัย ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระ- 
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อม 
เป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย แต่มีความเห็นในอาบัติถุลลัจขัยว่า เป็นอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่น 
แห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 698 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย แต่มีความเห็นในอาบัติถุลลัจขัยว่า เป็นอาบัติ 
ปาฏิเทสนึยะ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่น 
แห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย แต่มีความเห็นในอาบัติถุลลัจขัยว่า เป็นอาบัติ 
ทุกกฏ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วน 
อื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย แต่มีความเห็นในอาบัติถุลลัจขัยว่า เป็นอาบัติ 
ทุพภาสิต ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่น 
แห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย แต่มีความเห็นในอาบัติถุลลัจขัยว่า เป็นอาบัติ 
สังฆาทิเสส ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่น 
แห่งอาบัติและถือเอาเป็นเลศต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด. 

โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ว่า เป็นอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่น 
แห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ แต่มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ว่า เป็นอาบัติ 
ปาฏิเทสนึยะ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า พ่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่น 
แห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ แต่มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ว่า เป็นอาบัติ 
ทุกกฏ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 699 

อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่น 
แห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ แต่มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ว่า เป็น 
อาบัติทุพภาสิต ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ แต่มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ว่า เป็น 
อาบัติสังฆาทิเสส ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ แต่มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ว่า เป็นอาบัติ- 
ถุลลัจจัย ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็น 
ส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนึยะว่า เป็น 
อาบัติปาฏิเทสนึยะ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ แต่มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนึยะว่า 
เป็นอาบัติทุกกฏ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ แต่มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะว่า 
เป็นอาบัติทุพภาสิต ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วน 
อื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 700 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ แต่มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะว่า 
เป็นอาบัติสังฆาทิเสส ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ แต่มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะว่า 
เป็นอาบัติถุลลัจจัย ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ แต่มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะว่า 
เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระ- 
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อม 
เป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ มีความเห็นในอาบัติทุกกฎว่า เป็นอาบัติทุกกฎ 
ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ 
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่ง 
อาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฎ แต่มีความเห็นในอาบัติทุกกฎว่า เป็นอาบัติ 
ทุพภาสิต ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วน 
อื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฎ แต่มีความเห็นในอาบัติทุกกฎว่า เป็นอาบัติ 
สังฆาทิเสส ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วน 
อื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 701 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ แต่มีความเห็นในอาบัติทุกกฏว่าเป็นอาบัติ 
ถุลลัจขัย ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วน 
อื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ แต่มีความเห็นในอาบัติทุกกฏว่าเป็นอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วน 
อื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ แต่มีความเห็นในอาบัติทุกกฏว่า เป็นอาบัติ 
ปาฏิเทสนึยะ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิต ว่าเป็นอาบัติ 
ทุพภาสิต ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วน 
อื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต แต่มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตว่า เป็น 
อาบัติสังฆาทิเสส ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระ 
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต แต่มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตว่าเป็น 
อาบัติถุลลัจขัย ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระ 
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต แต่มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตว่า เป็น 
อาบัติปาจิตตีย์ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 702 

พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติบุพภาสิต แต่มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตว่า เป็น 
อาบัติปาฏิเทสนึยะ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติบุพภาสิต แต่มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตว่า เป็น 
อาบัติทุกกฎ ถ้าโจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่น 
แห่งอาบัติ และถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
พึงทำอาบัติหนึ่งๆ ให้เป็นมูลแล้วผูกเป็นจักร. 

สั่งให้โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

[๕๘๗] ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสส 
ว่า เป็นอาบัติสังฆาทิเสส ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็น 
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้ 
อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติถุลลัจจัย ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติปาฏิเทสนึยะ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 703 

เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้ 
อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติทุกกฏ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แต่มีความเห็นในอาบัติสังฆาทิเสสว่า 
เป็นอาบัติทุพภาสิต ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็น 
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้ 
อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด. 

สั่งให้โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

[๕๘๘] ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจจัย มีความเห็นในอาบัติถุลลัจจัยว่า 
เป็นอาบัติถุลลัจจัย ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย แต่มีความเห็นในอาบัติถุลลัจขัยว่า เป็น 
อาบัติปาจิตตีย์ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย แต่มีความเห็นในอาบัติถุลลัจขัยว่า เป็น 
อาบัติปาฏิเทสนึยะ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 704 

พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย แต่มีความเห็นในอาบัติถุลลัจขัยว่า เป็นอาบัติ 
ทุกกฏ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วนอื่น 
แห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย แต่มีความเห็นในอาบัติถุลลัจขัยว่า เป็น 
อาบัติทุพภาสิต ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติถุลลัจขัย แต่มีความเห็นในอาบัติถุลลัจขัยว่า เป็น 
อาบัติทุพภาสิต ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

สั่งให้โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ว่า เป็นอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ แต่มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ ว่าเป็น 
อาบัติปาฏิเทสนึยะ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 705 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ แต่มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ว่า เป็น 
อาบัติทุกกฏ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ แต่มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ว่า เป็น 
อาบัติทุพภาสิต ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ แต่มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ว่า เป็น 
อาบัติสังฆาทิเสส ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาจิตตีย์ แต่มีความเห็นในอาบัติปาจิตตีย์ว่า เป็น 
อาบัติถุลลัจจัย ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด. 

สั่งให้โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนึยะ เป็นอาบัติ 
อาบัติปาฏิเทสนึยะ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ แต่มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนึยะว่า 
เป็นอาบัติทุกกฏ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 706 

พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ แต่มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะว่า 
เป็นอาบัติทุพภาสิต ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อ 
สายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนียะ แต่มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะว่า 
เป็นอาบัติสังฆาทิเสส ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็น 
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้ 
อธิกรณ์นันย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ แต่มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะว่า 
เป็นอาบัติถุลลัจจัย ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติปาฏิเทสนึยะ แต่มีความเห็นในอาบัติปาฏิเทสนียะว่าเป็น 
อาบัติปาจิตตีย์ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด. 

สั่งให้โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ มีความเห็นในอาบัติทุกกฏว่า เป็นอาบัติทุกกฏ 
ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 707 

อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วน 
อื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ แต่มีความเห็นในอาบัติทุกกฏว่าเป็นอาบัติ 
ทุพภาสิต ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสายพระ- 
ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ แต่มีความเห็นในอาบัติทุกกฏว่าเป็นอาบัติ 
สังฆาทิเสส ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ แต่มีความเห็นในอาบัติทุกกฏว่า เป็นอาบัติ 
ถุลลัจจัย ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้นย่อมเป็นส่วน 
อื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ แต่มีความเห็นในอาบัติทุกกฏว่า เป็นอาบัติ 
ปาจิตตีย์ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คำพูด 
ภิกษุผู้โจทก์เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุกกฏ แต่มีความเห็นในอาบัติทุกกฏว่า เป็นอาบัติ 
ปาฏิเทสนึยะ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด. 

สั่งให้โจทภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตว่า เป็นอาบัติ 
ทุพภาสิต ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 708 

นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 

คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต แต่มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตว่า เป็น 
อาบัติสังฆาทิเสส ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม , เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์นั้น 
ย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต แต่มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตว่า เป็น 
อาบัติถุลลัจจัย ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต แต่มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตว่า เป็น 
อาบัติปาจิตตีย์ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม , เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต แต่มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตว่า เป็น 
อาบัติปาฏิเทสนึยะ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 
นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด 

ภิกษุผู้โจทก์ เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติทุพภาสิต แต่มีความเห็นในอาบัติทุพภาสิตว่า เป็น 
อาบัติทุกกฏ ถ้าสั่งให้โจทเธอด้วยอาบัติปาราชิกว่า ท่านไม่เป็นสมณะ ท่านไม่เป็นเชื้อสาย 
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไม่มีร่วมกับท่าน แม้อย่างนี้อธิกรณ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 709 

นั้นย่อมเป็นส่วนอื่นแห่งอาบัติ และผู้สั่งให้โจทถือเอาเป็นเลศ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ 
คำพูด. 

อนาปัตติวาร 

[๕๘๙] ภิกษุผู้สำคัญเป็นอย่างนั้นโจทเองก็ดี สั่งให้ผู้อื่นโจทก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ 
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๙ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 710 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐ 
เรื่องพระเทวทัตต์ 

[๕๙๐] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้นพระเทวทัตต์เข้าไปหา 
พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัตต์ ครั้นแล้วได้ 
กล่าวคำนี้กะพระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระ'ขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัตต์ว่า 
มาเถิด อาวุโสทั้งหลาย พวกเราจักกระทำสังฆเภท จักรเภท แก่พระสมณโคดม 

เมื่อพระเทวท้ตต์กล่าวอย่างนี้แล้ว พระโกกาลิกะได้กล่าวคำนี้กะพระเทวทัตต์ว่า อาวุโส 
พระสมณโคดมมีฤทธมาก มีอานุภาพมาก ไฉน เราจักทำ สังฆเภท จักรเภท แก , พระสมณ- 
โคดมได้เล่า 

วัตถุ ๕ ประการ 

พระเทวทัตต์กล่าวว่า มาเถิด อาวุโสทั้งหลาย พวกเราจักเข้าเฝ็าพระสมณโคดม ทูลขอ 
วัตถุ ๕ ประการว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญคุณแห่งความมักน้อย 
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความ 
เพียร โดยอเนกปริยาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้เป็นไปเพื่อความมักน้อย 
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความ 
เพียร โดยอเนกปริยาย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุ 
ทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิต ภิกษุใดอาศัยบ้านอยู่ โทษพึงลูกต้องภิกษุนั้น ๒. ภิกษุทั้งหลาย 
ควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีการนิมนต์ โทษพึงลูกต้องภิกษุนั้น ๓. ภิกษุทั้งหลาย 
ควรถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีผ้าคหบดี โทษพึงลูกต้องภิกษุนั้น ๔. ภิกษุทั้งหลาย 
ควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต ภิกษุใดเข้าอาศัยที่มุงบัง โทษพึงลูกต้องภิกษุนั้น ๕. ภิกษุทั้งหลายไม , 

ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุใดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงลูกต้องภิกษุนั้น พระสมณโคดม 
ชักไม่ทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้พวกเราทั้งนั้นจักโฆษณาให้ชุมชนเชื่อถือด้วย วัตถุ ๕ ประการ 
นี้อาวุโสทั้งหลาย พวกเราสามารถที่จะกระทำสังฆเภท จักรเภท แก่พระสมณโคดมได้ เพราะ 
วัตถุ ๕ ประการนี้แล เพราะคนทั้งหลายเลื่อมใสในลูขปฏิบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 711 

[๕๙๑] ครั้งนั้น พระเทวทัตต์พร้อมด้วยบริษัทเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มี 
พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงสรรเสริญคุณแห่งความมักน้อย ความสันโดษ 
ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดย 
อเนกปริยาย ข้าแด , พระองค์ผู้เจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้เป็นไปเพื่อความมักน้อย ความสันโดษ 
ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนก 
ปริยาย ข้าแด , พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่า 
ตลอดชีวิต ภิกษุใดอาศัยบ้านอยู่ โทษพึงถูกต้องภิกษุนั้น ๒. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาต 
ตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีการนิมนต์ โทษพึงถูกต้องภิกษุนั้น ๓. ภิกษุทั้งหลายควรถือผ้าบังสุกุล 
ตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีผ้าคหบดี โทษพึงถูกต้องภิกษุนั้น ๔. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่โคนไม้ 
ตลอดชีวิต ภิกษุใดเข้าอาศัยที่มุงบัง โทษพึงถูกต้องภิกษุนั้น ๕. ภิกษุทั้งหลายไม , ควรฉันปลา 
และเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุใดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกต้องภิกษุนั้น 

พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า อย่าเลย เทวทัตด์ ภิกษุใดปรารถนา ก็จงอยู่ป่า ภิกษุใด 
ปรารถนา ก็จงอยู่บ้าน ภิกษุใดปรารถนา ก็จงเที่ยวบิณฑบาต ภิกษุใดปรารถนา ก็จงยินดีการ 
นิมนต์ ภิกษุใดปรารถนา ก็จงถือผ้าบังสุกุล ภิกษุใดปรารถนา ก็จงยินดีผ้าคหบดี ดูกรเทวทัตต์ 
เราอนุญาตรุกขมูลเสนาสนะตลอด ๘ เดือนเท่านั้น เราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิด , วยอาการ 
๓ อย่าง คือ ๑. ไม , ได้เห็น ๒. ไม , ได้ยิน ๓. ไม , ได้รังเกียจ 

[๕๙๒] ครั้งนั้น พระเทวทัตต์ร่าเริงยินดีเป็นอย่างยิ่งว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาต 
วัตถุ ๕ ประการนี้แล้วพร้อมด้วยบริษัท ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค กระทำ 
ประทักษิณหลีกไป ต่อมา เธอพร้อมด้วยบริษัทเข้าไปสู่กรุงราชคถุห์ โฆษณาให้ประชาชนเชื่อถือ 
ด้วยวัตถุ ๕ ประการว่า อาวุโสทั้งหลาย เราเข้าเฝ็าพระสมณโคดมทูลขอวัตถุ ๕ ประการว่า 
ข้าแด , พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงสรรเสริญคุณแห่งความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา 
ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม , สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ข้าแด , 
พระองค์ผู้เจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้เป็นไปเพื่อความมักห้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา 
ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม , สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ข้าแด , 
พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิต 
ภิกษใดอาศัยบ้านอย่ โทษพึงถกต้องภิกษนั้น ๒. ภิกษทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 712 

ภิกษุใดยินดีการนิมนต์ โทษพึงถูกต้องภิกษุนั้น ๓. ภิกษุทั้งหลายควรถือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต 
ภิกษุใดยินดีผ้าคหบดี โทษพึงต้องภิกษุนั้น ๔. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต ภิกษุใด 
อาศัยที่มุงบัง โทษพึงถูกต้องภิกษุนั้น ๕. ภิกษุทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุ 
ใดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกต้องภิกษุนั้น พระสมณโคดมไม่ทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้ 
พวกเราเท่านั้น สมาทานประพฤติวัตถุ ๕ ประการนี้อยู่ 

[๕๙๓] บรรดาประชาชนชาวพระนครราชคฤห์นั้น จำพวกที่ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส 
มีความ เท ราม พากันกล่าวนี้ว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้แล เป็นผู้กำจัด 
มีความประพฤติขัดเกลา ส่วนพระสมณโคดม เป็นผู้มีความมักมาก ดำริเพื่อความมักมาก 

ส่วนประชาชนจำพวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นบัณฑิต มีความรู้สูง ต่างพากันเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน พระเทวทัตต์จึงได้ตะเกียกตะกายเพื่อท่าลายสงฆ์ เพื่อทำลายข้อห้าม 
ในพุทธจักร ของพระผู้มีพระภาคเล่า 

ภิกษุทั้งหลายได้ยินประชาชนเหล่านั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็น 
ผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉน พระเทวทัตต์จึงได้ตะเกียกตะกาย เพื่อทำลายสงฆ์ เพื่อทำลายข้อห้ามใน 
พุทธจักรเล่า แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามพระเทวทัตด์ว่า ดูกรเทวทัตต์ ข่าวว่า เธอตะเกียก 
ตะกาย เพื่อทำลายสงฆ์ เพื่อทำลายข้อห้ามในพุทธจักร จริงหรือ? 

พระเทวทัตต์ทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงได้ตะเกียก 
ตะกาย เพื่อทำลายสงฆ์ เพื่อทำลายข้อห้ามในพุทธจักรเล่า 

ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , 
เลื่อมใส หรือเพื่อความเสื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำของเธอนั่น 
เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างลื่น ของชนบาง 
พวกที่เลื่อมใสแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 713 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพระเทวทัตต์ โดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่ง 
ความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ 
ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความ 
มักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภ 
ความเพียร โดยอเนกปริยาย แล้วทรงกระทำธรรมีกถา ที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก , 

เรื่องนั้น แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัย 
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ 
เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะ 
บังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง 
ไม่เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระบัญญัติ 

๑๔. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงหรือ 
ถือเอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกัน ยกย่องยันอยู่ ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรืออย่าได้ถือเอา 
อธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกันยกย่องยันอยู่ ขอท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะว่า 
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุก 
แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว ภิกษุนั้น 
อันภิกษุทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หาก 
เธอถูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนั้นึ่นเป็น 
การดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส. 

เรื่องพระเทวทัตต์ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 714 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๕๙๔] บทว่า อนึ่ง...ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติ 
อย่างใด มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์ 
อย่างใด เป็นเถระก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนึ่ง...ใด. 

บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้ขอ ที่ชื่อว่า ภิกษุ 
เพราะอรรถว่า ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่าภิกษุ เพราะอรรถว่า ทรงผืนผ้าที่ถูกทำลาย 
แล้ว ชื่อว่า ภิกษุ โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่าเป็นเอหิภิกษุ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ 
ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้เจริญ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า มีสารธรรม ชื่อว่า 
ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระอเสขะ 
ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อันสงฆ์พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรม อัน 
ไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ. บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุที่สงฆ์พร้อมเพรียงกัน อุปสมบทให้ด้วย 
ญัตติจตุตถกรรม อันไม , กำเริบ ควรแก , ฐานะ นี้ชื่อว่า ภิกษุ ที่ทรงประสงค์ในอรรถนี้. 

สงฆ์ที่ชื่อว่า ผู้พร้อมเพรียง คือมีสังวาสเสมอกัน อยู่ในสีมาเดียวกัน, 

กำว่า ตะเกียกตะกายเพื่อทำลาย คือ แสวงหาพวก ร่วมเป็นก๊ก ด้วยหมายมั่นว่า 
ไฉนภิกษุเหล่านี้พึงแตกกัน พึงแยกกัน พึงเป็นพรรคกัน. 

คำว่า หรือ...อธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกัน ได้แก่ วัตถุเป็นเหตุกระทำการแตกกัน 
๑๘ อย่าง. 

บทว่า ถือเอา คือ ยึดเอา. 

บทว่า ยกย่อง คือ แสดง. 

บทว่า ยันอยู่ คือ ไม่กลับคำ. 

[๕๙๕] บทว่า ภิกษุนั้น ได้แก่ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์. 

บทว่า อันภิกษุทั้งหลาย ได้แก่ภิกษุเหล่าอื่น อธิบายว่า ภิกษุเหล่าใดได้เห็น 
ภิกษุเหล่าใดได้ยิน ภิกษุเหล่านั้นพึงว่ากล่าวภิกษุผู้ทำลายสงฆ์รูปนั้นว่า ท่านอย่าได้ตะเกียกตะกาย 
เพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรืออย่าได้ถือเอาอธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกัน ยกย่องยันอยู่ ขอท่าน 
จงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม , วิวาทกัน มีอุเทศ 
เดียวกัน ย่อมอย่ผาสก พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 715 

ได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายทราบแล้วไม , ว่า 
กล่าว ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ท่ามกลางสงฆ์ แล้วพึงว่ากล่าว 
ว่า ท่านอย่าได้ตะเกียกตะกาย เพื่อทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง หรืออย่าได้ถือเอาอธิกรณ์อันเป็น 
เหตุแตกกันยกย่องยันอยู่ ขอท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน 
ปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน ย่อมอยู่ผาสุก ดังนี้พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง 
พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย 


ต้องอาบัติทุกกฏ. 

วิธีสวดสมนุภาสน์ 

[๕๙๖] ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสวดสมน- 
ภาสน์อย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่าดังนี้:- 
กรรมวาจาสวดสมนุภาสน์ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลาย 
สงฆ์ผู้พร้อมเพรียง เธอไม่สละเรื่องนัน ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
สวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย นี่เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ตะเกียกตะกายเพื่อ 
ท่าลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง เธอไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้เพื่อให้ 
สละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุผู้มี 
ชื่อนี้ผู้นี้ตะเกียกตะกายเพื่อท่าลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง เธอไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวด- 
สมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้ 
สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุ 
ผู้มีชื่อนี้ผู้นี้ตะเกียกตะกายเพื่อท่าลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง เธอไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวด 
สมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสน์ภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้ 
สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 716 

ภิกษุผู้มีชื่อนี้สงฆ์สวดสมนุภาสน์แล้ว เพื่อให้สละเรื่องนั้น ชอบแก , สงฆ์ 
เหตุนั้น จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๕๙๗] จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ. 

จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจขัย. 

จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะบัญญัติ อาบัติถุลลัจขัยเพราะกรรมวาจา 
สองครั้ง ย่อมระงับ. 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเติม 
ให้มานัต เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัส 
เรียกว่า สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล 
แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 

บทภาชนีย์ 

[๕๙๘] กรรมเป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ไม , สละ ต้องอาบัติ 
สังฆาทิเสส. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุสงสัย ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสงสัยว่า ต้องอาบัติทุกกฏ. 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๕๙๙] ภิกษุผู้ยังไม , ถูกสวดสมนุภาสน์ ๑ ภิกษุผู้สละเสียได้ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ 
อาทิกัมมิกะ ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


สังฆาทิเสส สิกขาบทที ๑๐ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 717 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๑ 
เรื่องภิกษุผู้ประพฤติตามพระเทวทัตต์ 

[๖๐๐] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์. ครั้งนั้น พระเทวทัตต์ตะเกียกตะกาย 
เพื่อทำลายสงฆ์ เพื่อทำลายข้อห้ามในพุทธจักร ภิกษุทั้งหลายพูดอย่างนี้ว่า พระเทวทัตต์พูดไม , ลูก 
ธรรม พูดไม , ลูกวินัย ไฉน พระเทวทัตต์จึงได้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ เพื่อทำลายข้อห้าม 
ในพุทธจักรเล่า. 

เมื่อภิกษุทั้งหลายพูดอย่างนี้แล้ว พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกะดึสสกะ พระขัณฑเทวี. 

บุตร และพระสมุททัตต์ได้กล่าวกะภิกษุเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้พูดอย่างนั้น พระ¬ 
เหวทัตต์พูดลูกธรรม พูดลูกวินัย ก็พระเทวท้ตต์กล่าวคล้อยตามความพอใจและความเห็นชอบ 
ของพวกเรา พระเทวทัตต์ทราบความพอใจ และความเห็นชอบของพวกเราจึงกล่าว คำนั้นย่อม 
ควรแม้แก่พวกเรา. 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา ต่างพา 
กันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุทั้งหลายจึงได้ประพฤติตาม พูดสนับสนุนพระเทวทัตต์ 
ผู้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์เล่า แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเล้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า มีพวกภิกษุประพฤติ 
ตามผู้พูดสนับสนุนเทวทัตต์ผู้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุโมฆบุรุษ 
เหล่านั้นนั่น ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร ไม , ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรทำไฉน ภิกษุ 
โมฆบุรุษเหล่านั้นจึงได้ประพฤติตาม พูดสนับสนุนพระเทวทัตต์ผู้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์เล่า 
การกระทำของภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้การกระทำของภิกษโมฆบรษเหล่านั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 718 

นั่นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนยังไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวก 
ที่เลื่อมใสแล้ว. 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนพวกภิกษุผู้ประพฤติตามผู้พูดสนับสนุนพระเทวทัตต์ โดย 
อเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคน 
มักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย 
ความเป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส 
การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแล้ว ทรงกระทำธรรมีกถา ที่สมควรแก่เรื่องนั้น 
ที่เหมาะสมแก , เรื่องนั้น แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่ม 
บุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
ป้จจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส ๑ 
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งนั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม 
พระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระบัญญัติ 

๑๕. ๑๑. อนึ่ง มีภิกษุผู้ประพฤติตาม ผู้พูดเข้ากันของภิกษุนั้นแล ๑ รูปบ้าง 
๒ รูปน้าง ๓ รูปบ้าง เธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่า ขอท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวกำ 
อะไรๆ ต่อภิกษุนั่น ภิกษุนั่นกล่าวถูกธรรมด้วย ภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยด้วย ภิกษุนั่น 
ถือเอาความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วย เธอทราบความพอใจ 
และความชอบใจของพวกข้าพเจ้าจึงกล่าว คำที่เธอกล่าวนั่น ย่อมควรแม้แก่พวก 
ข้าพเจ้า ภิกษุเหล่านั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าว อย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย อย่าได้ 
กล่าวอย่างนั้น ภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวลูกธรรมไม่ด้วย ภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกวินัยไม , 

ด้วย ความท่าลายสงฆ์อย่าได้ชอบแม้แก่พวกท่าน ขอพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ 
เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม่วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน ย่อมอยู่ 
ผาสุก แลภิกษุเหล่านั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว 
ภิกษเหล่านั้น อันภิกษทั้งหลายพึงสวดสมนภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 719 

นั้นเสีย หากเธอทั้งหลายลูกสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย- 
สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากเธอทั้งหลายไม , สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส. 

เรื่องภิกษุผู้ประพฤติตามพระเทวท้ตต์ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๖๐๑] บทว่า อนึ่ง -.. ของภิกษุนั้นแล คือภิกษุผู้ทำลายสงฆ์นั้น. 

บทว่า มีภิกษุทั้งหลาย คือมีภิกษุเหล่าอื่น 

บทว่า ผู้ประพฤติตาม ความว่า ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์เห็นอย่างไร ชอบอย่างไร พอใจ 
อย่างไร แม้ภิกษุเหล่านั้นก็เห็นอย่างนั้น ชอบอย่างนั้น พอใจอย่างนั้น. 

บทว่า ผู้พูดเข้ากัน คือผู้ดำรงอยู่ในพวกในฝ่ายของภิกษุนั้น. 

คำว่า ๑ รูปม้าง ๒ รูปม้าง ๓ รูปม้าง ความว่า มีภิกษุ ๑ รูปม้าง ๒ รูปม้าง ๓ รูป 
ม้าง ภิกษุเหล่านั้น พึงกล่าวอย่างนี้ว่า พวกท่านอย่าได้กล่าวคำอะไรๆ ต่อภิกษุนั่น ภิกษุนั่น 
กล่าวลูกธรรมด้วย ภิกษุนั่นกล่าวลูกวินัยด้วย แลภิกษุนั่นกล่าวคล้อยตามความพอใจและความเห็น 
ชอบของพวกข้าพเจ้า เธอทราบความพอใจและความเห็นชอบของพวกข้าพเจ้าจึงกล่าว คำที่เธอ 
กล่าวนั้น ย่อมควรแม้แก , พวกข้าพเจ้า. 

[๖๐๒] บทว่า ภิกษุเหล่านั้น ได้แก่ภิกษุผู้ประพฤติตามเหล่านั้น. 

บทว่า อันภิกษุทั้งหลาย ได้แก่ภิกษุเหล่าอื่น อธิบายว่า ภิกษุเหล่าใดเห็นอยู่ ภิกษุ 
เหล่าใดได้ยินอยู่ ภิกษุเหล่านั้นควรว่ากล่าวภิกษุผู้ประพฤติตามเหล่านั้นว่า พวกท่านอย่าได้กล่าว 
อย่างนั้น ภิกษุนั่นกล่าวถูกธรรมก็หาไม่ ภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยก็หาไม่ ความทำลายสงฆ์อย่าได้ 
ชอบใจแม้แก , พวกท่าน ขอใจของพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน 
ปรองดองกัน ไม , วิวาทกันมีอุเทศเดียวกัน ย่อมอยู่ผาสุก พึงกล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงกล่าวแม้ 
ครั้งที่สาม หากภิกษุเหล่านั้นสละเสียได้ สละได้อย่างนี้นั่น เป็นการดี หากภิกษุเหล่านั้นไม่สละ 
เสีย ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายทราบแล้ว ไม , ว่ากล่าว ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุ 
ทั้งหลายพึงคุมตัวมาแม้สู่'ท่ามกลางสงฆ์แล้วพึงว่ากล่าวว่าพวกท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้น ภิกษุนั่น 
กล่าวถูกธรรมก็หาไม่ ภิกษุนั่นกล่าวลูกวินัยก็หาไม่ ความท่าลายสงฆ์อย่าได้พอใจแม้แก , พวกท่าน 
ขอใจของพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์ เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน ปรองดองกันไม , วิวาทกัน 
มีอุเทศเดียวกัน ย่อมอยู่ผาสุก พึงกล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงกล่าวแม้ครั้งที่สาม หากภิกษุเหล่านั้น 
สละเสียได้ สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี หากภิกษุเหล่านั้น ไม่สละเสียต้องอาบัติทุกกฏ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 720 
วิธีสวดสมนุภาสน์ 

[๖๐๓] ภิกษุเหล่านั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์ 
พึงสวดสมนุภาสน์อย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 


กรรมวาจาสวดสมนุภาสน์ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย 
เป็นผู้ประพฤติตาม เป็นผู้พูดเข้ากัน ของภิกษุผู้มีชื่อนี้ซึ่งเป็นผู้ตะเกียกตะกายเพื่อ 
ทำลายสงฆ์ ภิกษุเหล่านั้นยังไม , สละเรื่องนั้น ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย 


นี่เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนีด้วย 
เป็นผู้ประพฤติตาม เป็นผู้พูดเข้ากัน ของภิกษุผู้มีชื่อนี้ซึ่งเป็นผู้ตะเกียกตะกายเพื่อ 
ทำลายสงฆ์ ภิกษุเหล่านั้นยังไม , สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อ 


นี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย การสวดสมนุภาสน์ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อ 
นี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้นี้ด้วย เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น 
ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุ 
ทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เป็นผู้ประพฤติตาม เป็นผู้พูดเข้ากัน ของภิกษุ 
ผู้มีชื่อนี้ ซึ่งเป็นผู้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ ภิกษุเหล่านั้นยังไม่สละเรื่องนั้น 
สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วยเพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย 
สวดสมนุภาสน์ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบ 
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุ 
ทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เป็นผู้ประพฤติตาม เป็นผู้พูดเข้ากัน ของภิกษุ 
ผู้มีชื่อนี้ซึ่งเป็นผู้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ ภิกษุเหล่านั้นยังไม่สละเรื่องนั้น 
สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย 
การสวดสมนุภาสน์ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย 
ชอบแก่ท่านผ้ใด ท่านผ้นั้นพึงเป็นผ้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผได ท่านผ้นั้นพึงพด. 


การ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 721 

ภิกษุทั้งหลายผู้มีชื่อนี้ด้วย ผู้มีชื่อนี้ด้วย สงฆ์สวดสมนุภาสน์แล้ว เพื่อให้สละเรื่องนั้น 
ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๖๐๔] จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ 
จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจขัยเพราะกรรมวาจาสอง 
ครั้ง ย่อมระงับ สงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์คราวหนึ่งต่อภิกษุ ๒ รูป ๓ รูปได้ ไม่ควรสวดสมนุภาสน์ 
ในคราวหนึ่งยิ่งกว่านั้น 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเดิม 
ให้มานัต เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกันมากมาย ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น 
จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของอาบัตินิกาย 
นั้นแล แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 

บทภาชนีย์ 

[๖๐๕] กรรมเป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ไม , สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุสงสัย ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสงสัย ต้องอาบัติทุกกฏ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฏ. 

อนาปัตติวาร 

[๖๐๖] ภิกษุผู้ยังไม , ถูกสวดสมนุภาสน์ ๑ ภิกษุผู้สละเสียได้ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุผู้มี- 
จิตฟ้ง 1 ซ่าน ๑ ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 722 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๒ 
เรื่องพระฉันนะ 

[๖๐๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารโฆสิตาราม เขต 
พระนครโกสัมพี ครั้งนั้น ท่านพระฉันนะ ประพฤติมารยาทอันไม่สมควร ภิกษุทั้งหลายกล่าว 
ตักเตือนอย่างนี้ว่า ดูกรฉันนะ ท่านอย่าได้กระทำอย่างนี้ประพฤติดังนี้ไม่ควร 

พระฉันนะกล่าวตอบว่า ดูกรท่านทั้งหลาย พวกท่านสำคัญว่าเราเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าว 
กระนั้นหรือ เราต่างหากควรว่ากล่าวพวกท่าน เพราะพระพุทธเจ้าก็ของเรา พระธรรมก็ของเรา 
พระลูกเจ้าของเราตรัสรู้ธรรมแล้ว พวกท่านต่างชื่อกัน ต่างโคตรกัน ต่างชาติกัน ต่างสกุลกัน 
บวชรวมกันอยู่ ดุจลมกล้าพัดหญ้าไม้ และใบไม้แห้งให้อยู่ร่วมกัน หรือดุจแมน 5 าที่ไหลมาจาก 
ภูเขา พัดจอกสาหร่ายและแหนให้อยู่รวมกันฉะนั้น ดูกรท่านทั้งหลาย พวกท่านสำคัญว่าเราเป็น 
ผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวกระนั้นหรือ เราต่างหากควรว่ากล่าวพวกท่าน เพราะพระพุทธเจ้าก็ของเรา 
พระธรรมก็ของเรา พระลูกเจ้าของเราตรัสรู้ธรรมแล้ว 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา 
ต่างก็พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ท่านพระฉันนะ อันภิกษุทั้งหลาย ว่ากล่าวอยู่ 
ถูกทางธรรม จึงได้ทำตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม่ได้ แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค. 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระฉันนะว่า ดูกรฉันนะ ข่าวว่า เธออันภิกษุทั้งหลาย 
ว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม ได้ทำตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม , ได้จริงหรือ? 

พระฉันนะทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม่เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรทำ ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธออันภิกษุ 
ทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางธรรม จึงได้ทำตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม , ได้ ดูกรโมฆบุรุษ การ 
กระทำของเธอนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 723 

ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การกระทำของเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม , เลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม , เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระฉันนะโดยอเนกปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่ง 
ความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ 
ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความ 
มักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม , สะสม การปรารภ 
ความเพียร โดยอเนกปริยาย แล้วทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก , เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้น 
แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่มบุคคล 
ผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในป้จจุบัน ๑ 
เพื่อกำจัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑ เพื่อ 
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระ 
วินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนั้ขึนแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระบัญญัติ 

๑๖. ๑๒. อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายาก อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ 
ถูกทางธรรม ในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศ ทำตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าว 
ไม , ได้ ด้วยกล่าวโต้ว่า พวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรต่อเรา เป็นคำดีก็ตาม เป็นคำชั่ว 
ก็ตาม แม้เราก็ชักไม , กล่าวอะไรๆ ต่อพวกท่านเหมือนกัน เป็นคำดีก็ตาม เป็นคำชั่วก็ตาม 
ขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสีย ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ 
ว่า ท่านอย่าได้ทำตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม , ได้ ขอท่านจงทำตนให้เขาว่ากล่าว 
ได้แล แม้ท่านก็จงว่ากล่าวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม แม้ภิกษุทั้งหลายก็ชักว่ากล่าว 
ท่านโดยชอบธรรม เพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคนั้น เจริญแล้วด้วยอาการ 
อย่างนี้คือด้วยว่ากล่าวซึ่งกันและกัน ด้วยเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัติ แลภิกษุ 
นั้น อันภิกษทั้งหลายว่ากล่าวอย่อย่างนี้ ยังยกย่องอย่อย่างนั้นเทียว ภิกษนั้น อันภิกษ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 724 

ทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวด 
สมนุภาสน์กว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี 
หากเธอไม , สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส. 

เรื่องพระฉันนะ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๖๐๘] คำว่า อนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายาก ความว่า เป็นผู้ว่าได้โดยยาก 
ประกอบด้วยธรรมทั้งหลายอันเป็นเครื่องกระทำความเป็นผู้ว่ายาก ไม , อดทน ไม่รับอนุสาสนี 
โดยเบื้องขวา 

คำว่า ในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศ ได้แก่สิกขาบทอันนับเนื่องใน 
พระปาติโมกข์ 

บทว่า อันภิกษุทั้งหลาย ได้แก่ภิกษุเหล่าอื่น 

ที่ชื่อว่า ถูกทางธรรม คือสิกขาบทใดอันพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้ว สิกขาบทนั้น 
ชื่อว่าถูกทางธรรม ภิกษุนี้นผู้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ โดยถูกทางธรรมนั้น ย่อมทำตนให้เป็น 
ผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม , ได้ ด้วยกล่าวโต้ว่าพวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรๆ ต่อเราเป็นคำดีก็ตาม 
เป็นคำชั่วก็ตาม แม้เราก็จักไม่กล่าวคำอะไรๆ ต่อพวกท่าน เป็นคำดีก็ตาม เป็นคำชั่วก็ตาม 
ขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสีย 

[๖๐๙] บทว่า ภิกษุนั้น ได้แก่ภิกษุผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายากนั้น 

บทว่า อันภิกษุทั้งหลาย ได้แก่ภิกษุเหล่าอื่น อธิบายว่าภิกษุเหล่าใดเห็นอยู่ ได้ยินอยู่ 
ภิกษุเหล่านั้นควรว่ากล่าวภิกษุผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายากนั้นว่า ท่านอย่าได้ทำตนให้เป็นผู้อันใครๆ 
ว่ากล่าวไม , ได้ ขอท่านจงทำตนให้เขาว่าได้แล แม้ท่านก็จงว่ากล่าวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม 
แม้ภิกษุทั้งหลายก็ชักว่ากล่าวท่านโดยชอบธรรม เพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคนั้นเจริญแล้ว 
ด้วยอาการอย่างนี้คือ ด้วยว่ากล่าวซึ่งกันและกัน ด้วยเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัติ ควรว่า 
กล่าวแม้ครั้งที่สอง ควรว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี 
หากเธอไม , สละเสีย ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายได้ยินแล้วไม , ว่ากล่าว ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุ 
นั้นอันภิกษุทั้งหลาย พึงคุมตัวมาแม้สู่ท่ามกลางสงฆ์แล้วพึงว่ากล่าวว่า ท่านอย่าได้ทำตนให้เป็นผู้ 
อันใครๆ ว่ากล่าวไม , ได้ ขอท่านจงทำตนให้เขาว่ากล่าวได้แล แม้ท่านก็จงว่ากล่าวภิกษุทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 725 

โดยชอบธรรม แม้ภิกษุทั้งหลายก็ชักว่ากล่าวท่านโดยชอบธรรม เพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาค 
นั้นเจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือ ด้วยว่ากล่าวซึ่งกันและกัน ด้วยเตือนกันและกันให้ออกจาก 
อาบัติ ควรว่ากล่าวแม้ครั้งที่สอง ควรว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละได้อย่างนี้ 
นั่นเป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

วิธีสวดสมนุภาสน์ 

[๖๑๐] ภิกษุนั้น อันสงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสวด 
สมนุภาสน์อย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาสวดสมนุภาสน์ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าว 
อยู่ลูกทางธรรม ย่อมท่าตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม , ได้ ภิกษุนั้นไม่สละเรื่องนั้น 
ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้เพื่อให้สละ 
เรื่องนั้น นี่เป็นญัตติ. 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าว 
อยู่ลูกทางธรรม ย่อมท่าตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าวไม , ได้ ภิกษุนั้นไม่สละเรื่องนั้น 
สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนั้เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย การสวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้ 
เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุ 
ผู้มีชื่อนั้ผู้'นี้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ลูกทางธรรม ย่อมท่าตนให้เป็นผู้อันใครๆ 
ว่ากล่าวไม , ได้ ภิกษุนั้นไม , สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนั้เพื่อให้ 
สละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนั้เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้'ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุ 
มีชื่อนี้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ลูกทางธรรม ย่อมท่าตนให้เป็นผู้อันใครๆ ว่ากล่าว 
ไม , ได้ ภิกษุนั้นไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนั้เพื่อให้สละเรื่องนั้น 
การสวดสมนุภาสน์ภิกษุมีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงเป็นผ้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผ้ใด ท่านผ้นั้นพึงพด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 726 

ภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆ์สวดสมนุภาสน์แล้ว เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนั้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๖๑๑] จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ 
จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจขัยเพราะกรรมวาจาสอง¬ 
ดรั้ง ย่อมระงับ 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติเติม 
ให้มานัต เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกันมากมาย ไม่ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น 
จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของอาบัตินิกาย 
นั้นแล แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 

บทภาชนีย์ 

[๖๑๒] กรรมเป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ไม , สละเสีย ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุสงสัย ไม่สละเสีย ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ไม่สละเสีย ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฎ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสงสัย ต้องอาบัติทุกกฎ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฎ. 

อนาปัตติวาร 

[๖๑๓] ภิกษุผู้ยังไม , ถูกสวดสมนุภาสน์ ๑ ภิกษุผู้สละเสียได้ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ 
อาทิกัมมิกะ ๑ ไม่ต้องอาบัติแล. 


สังฆาทิเสส สิกขาบทที ๑๒ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 727 

สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ 
เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
[๖๑๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
บิฌฑิกะคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ เป็น 
เจ้าถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เป็นภิกษุอลัชชี ชั่วช้า ภิกษุพวกนั้นประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ 
ปลูกต้นไม้ดอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง รดนั้นองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง 
ใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นร้อยกรองบ้าง ทำมาลัยต่อก้านเองบ้าง 
ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำมาลัยเรียงก้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้ช่อเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น 
ทำบ้าง ทำดอกไม้พุ่มเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้เทริดเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำข้าง 
ทำดอกไม้พวงเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้แผงสำหรับประดับอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น 
ทำบ้าง ภิกษุพวกนั้นนำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งมาลัยต่อก้าน นำไปเองบ้าง ใช้ให้ 
ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งมาลัยเรียงก้าน นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ช่อ นำไปเอง 
บ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พุ่ม นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้เทริด 
นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พวง นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง 
ซึ่งดอกไม้แผงสำหรับประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุลกุมารี เพื่อสะใภ้แห่งสกุล 
เพื่อกุลทาสี ภิกษุพวกนั้น ฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบ้าง ดื่มนั้าในข้นใบเดียวกันบ้าง 
นั่งบนอาสนะอันเดียวกันบ้าง นอนบนเตียงอันเดียวกันบ้าง นอนร่วมเครื่องลาดอันเดียวกันบ้าง 
นอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้าง นอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้าง กับกุลสตรี กุลธิดา 
กุลกุมารี สะใภ้แห่งสกุล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้าง ดื่มนั้าเมาบ้าง ทัดทรงดอกไม้ 
ของหอมและเครื่องลูบไล้บ้าง ฟ้อนรำบ้าง ข้บรัองบ้าง ประโคมบ้าง เต้นรำบ้าง ฟ้อนรำกับ 
หญิงฟ้อนรำบ้าง ขับร้องกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ประโคมกับหญิงฟ้อนรำบ้าง เต้นรำกับหญิงฟ้อนรำ 
บ้าง ฟ้อนรำกับหญิงขับร้องบ้าง ขับร้องกับหญิงขับร้องบ้าง ประโคมกับหญิงขับร้องบ้าง เต้นรำ 
กับหญิงขับร้องบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงประโคมบ้าง ขับร้องกับหญิงประโคมบ้าง ประโคมกับหญิง 
ประโคมบ้าง เต้นรำกับหญิงประโคมบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้าง ขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้าง 
ประโคมกับหฌิงเต้นรำบ้าง เต้นรำกับหณิงเต้นรำบ้าง เล่นหมากรกแถวละแปดตาบ้าง เล่น- 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 728 

หมากรุกแถวละสิบตาน้าง เล่นหมากเก็บบ้าง เล่นชิงนางบ้าง เล่นหมากไหวบ้าง เล่นโยนห่วง 
บ้าง เล่นไม้หึ่งบ้าง เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆ บ้าง เล่นสะกาบ้าง เล่นเป่าใบไม้บ้าง เล่นไถน้อยๆ 
บ้าง เล่นหกคะเมนบ้าง เล่นไม้กังหันบ้าง เล่นตวงทรายด้วยไม้ไบ้บ้าง เล่นรถน้อยๆ บ้าง 
เล่นธนูน้อยๆ บ้าง เล่นเขียนทายบ้าง เล่นทายใจบ้าง เล่นเลียนคนพิการบ้าง หัดขี่ช้างบ้าง 
หัดขี่ม้าบ้าง หัดขี่รถบ้าง หัดยิงธนูบ้าง หัดเพลงอาวุธบ้าง วิ่งผลัดช้างบ้าง วิ่งผลัดม้าบ้าง วิ่ง 
ผลัดรถบ้าง วิ่งขับกันบ้าง วิ่งเปียวกันบ้าง ผิวปากบ้าง ปรบมือบ้าง ปลากันบ้าง ชกมวยกัน 
บ้าง ปูลาดผ้าสังฆาฏิ ณ กลางสถานเต้นรำแล้ว พูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่า น้องหญิง เธอจง 
ฟ้อนรำ ณ ที่นี้ดังนี้บ้าง ให้การคำนับบ้าง ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ บ้าง 

[๖๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในแคว้นกาสี เดินทางไปพระนคร- 
สาวัตลีเพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถึงชนบทกิฏาคีรีแล้ว ครั้นเวลาเช้าภิกษุนั้นครองอันตรวาสก ถือ 
บาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี มีอาการเดินไป ถอยกลับ แลเหลียว เหยียดแขน 
คู้แขน น่าเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ 

คนทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนั้นแล้ว พูดอย่างนั้ว่า ภิกษุรูปนั้เป็นใคร ดูคล้ายคนไม , ค่อยมี 
คำลัง เหมือนคนอ่อนแอ เหมือนคนมีหน้าสยิ้ว ใครเล่าจักถวายบิณฑะแก่ท่านผู้เข้าไปเที่ยว 
บิณฑบาตรูปนั้ ส่วนพระผู้เป็นเจ้าเหล่าพระอัสสชิ และพระปูนัพพสุกะของพวกเรา เป็นผู้อ่อน- 
โยน พูดไพเราะ อ่อนหวาน ยิ้มแย้มก่อนมักพูดว่า มาเถิด มาดีแล้ว มีหน้าไม่สยิ้ว มีหน้าชื่นบาน 
มักพูดก่อน ใครๆ ก็ต้องถวายบิณฑะแก่ท่านเหล่านั้น 

อุบาสกคนหนึ่ง ได้แลเห็นภิกษุรูปนั้นคำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ครั้นแล้ว 
จึงเข้าไปหาภิกษุนั้น กราบเรียนถามภิกษุรูปนั้นว่า พระคุณเจ้าได้บิณฑะบ้างไหม ขอรับ 
ภิกษุรูปนั้นตอบว่า ยังไม , ได้บิณฑะเลยจ้ะ 

อุบาสกกล่าวอาราธนาว่า นิมนต์ไปเรือนผมเถิด ขอรับ แล้วนำภิกษุนั้นไปเรือน นิมนต์ 
ให้ฉันแล้ว ถามว่า พระคุณเจ้าชักไปที่ไหน ขอรับ 

ภิ. อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
อุ. ล้าเช่นนั้น ขอพระคุณเจ้า จงกราบถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วย 
เศียรเกล้า และขอจงกราบทูลตามถ้อยคำของกระผมอย่างนี้ด้วยขอรับว่า พระพุทธเจ้าข้า 
วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปูนัพพสุกะเป็นเจ้าถิ่นในชนบทกิฏาคีรี 
เป็นภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติอนาจารเห็นปานดั่งนี้คือ ปลูกต้นไม้ดอกเองบ้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 729 

ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง รดนั้นองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง 
ร้อยกรองดอกไม้เอง ใช้ให้ผู้อื่นร้อยกรองบ้าง ทำมาลัยต่อก้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำ 
มาลัยเรียงก้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ... ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ บ้าง เมื่อก่อนชาวบ้าน 
ยังมีศรัทธาเลื่อมใส แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ศรัทธาไม , เลื่อมใสแล้ว แม้ทานประจำของสงฆ์ก่อนๆ บัดนี้ 
ทายกทายิกาได้ตัดขาดแล้ว ภิกษุมีศีลเป็นที่รักย่อมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยู่ครอง พระพุทธ- 
เจ้าข้า ช้าพระพุทธเจ้า ขอประทานพระวโรกาส พระผู้มีพระภาคพึงส่งภิกษุทั้งหลายไปสู่'ชนบท 
กิฏาคีรี เพื่อวัดชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงตั้งมื่นอยู่. 

ภิกษุนั้นรับคำของอุบาสกนั้นแล้ว หลีกไปโดยหนทางอันจะไปสู่พระนครสาวัตถี ถึง 
พระนครสาวัตถี พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดีโดยลำดับ เข้าเฝ็าพระผู้มี 
พระภาค ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

พุทธประเพณี 

[๖๑๖] อันการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงปราศรัยลับพระอาคันตุกะทั้งหลาย 
นั่นเป็นพุทธประเพณี 

พระพุทธเจ้าทรงปราศรัย 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุนั้นว่า ดูกรภิกษุ เธอยังพอทนอยู่ดอกหรือ 
ยังพอครองอยู่ดอกหรือ เธอเดินทางมาเหนื่อยน้อยหรือ ก็นึ่เธอมาจากไหนเล่า? 

ภิกษุนั้นกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้ายังพอทนอยู่ได้ ยังพอครองอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้า และ 
ข้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาลำบากเล็กน้อย ข้าพระพุทธเจ้าจำพรรษาในแคว้นกาลีแล้ว เมื่อจะมายัง 
พระนครสาวัตถี เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาคได้ผ่านชนบทกิฏาคีรี พระพุทธเจ้าข้า ครั้นเวลาเช้า 
ข้าพระพุทธเจ้าครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี พระพุทธเจ้าข้า 
อุบาสกคนหนึ่ง ได้เห็นข้าพระพุทธเจ้าคำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ครั้นแล้วได้เข้าไป 
หาข้าพระพุทธเจ้า กราบไหว้ข้าพระพุทธเจ้าถามว่า ท่านได้บิณฑะบ้างไหมขอรับ ข้าพระพุทธเจ้า 
ตอบว่า ยังไม , ไสับิณฑะเลยจ้ะ เขาพูดว่า นิมนต์ไปเรือนผมเถิด ขอรับ แล้วนำข้าพระพุทธเจ้า 
ไปเรือน ให้ฉันแล้วถามว่า พระคุณเจ้าจักไปที่ไหน ขอรับ ข้าพระพุทธเจ้าตอบว่า จักไปพระนคร 
สาวัตถี เพื่อเฝ็าพระผู้มีพระภาคจ้ะ เขาพูดว่า ท่านขอรับ ล้าเช่นนั้นขอท่านจงกราบถวายบังคม 
พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า และขอจงกราบทูลตามก้อยคำของกระผมอย่างนีว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 730 

พระพุทธเจ้าข้า วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเป็นเจ้าถิ่น 
ในชนบทกิฏาคีรี เป็นภิกษุอลัชชี เลวทราม ประพฤติอนาจารเห็นปานดั่งนี้ คือ ปลูกต้นไม้ 
ดอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง รดนี้นองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง ... ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ 
บ้าง เมื่อก่อนชาวบ้านยังมีศรัทธาเลื่อมใส แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสแล้ว แบ้ทานประจำ 
ของสงฆ์ก่อนๆ บัดนี้ทายกทายิกาได้ตัดขาดแล้ว ภิกษุมีศีลเป็นที่รักย่อมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทราม 
อยู่ครอง พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้า ขอประทานพระวโรกาส พระองค์ควรส่งภิกษุทั้งหลาย 
ไปสู่ชนบทกิฏาคีรี เพื่อวัดในชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงตั้งมั่นอยู่ ดังนี้ข้าพระพุทธเจ้ามาจากชนบท 
กิฏาคีรีนั้น พระพุทธเจ้าข้า. 

ทรงสอบถามภิกษุสงฆ์ 

[๖๑๗] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุพวก 
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเป็นเจ้าถิ่น , ในชนบทกิฏาคีรี เป็นภิกษุอลัชชี เลวทราม ประพฤต- 
อนาจารเห็นปานดั่งนี้คือ ปลูกต้นไม้ดอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง รดนี้าเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น 
รดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นเก็บบ้าง ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นร้อยกรองบ้าง 
ทำมาลัยต่อค้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำมาลัยเรียงค้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้ 
ช่อเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้พุ่มเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้เทริดเองบ้าง 
ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้พวงเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้แผงสำหรับประดับอกเองบ้าง 
ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง -.. ประพฤติอนาจารต่างๆ บ้าง เมื่อก่อนชาวบ้านยังมีศรัทธาเลื่อมใส แต่เดี๋ยวนี้ 
เขาไม่ศรัทธาไม , เลื่อมใสแล้ว แม้ทานประจำของสงฆ์ก่อนๆ บัดนี้ทายกทายิกาได้ตัดขาดแล้ว 
ภิกษุมีศีลเป็นที่รักย่อมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยู่ครอง ดังนี้ จริงหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระพุทธเจ้าทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุโมฆบุรุษ 
เหล่านั้นนั่น ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้น จึงได้ประพฤติอนาจารเห็นปานดั่งนี้คือ 
ปลูกต้นไม้ดอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง รดนี้นองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง เก็บดอกไม้เองบ้าง 
ใช้ให้ผ้อื่นเก็บบ้าง ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผ้อื่นร้อยกรองบ้าง ทำมาลัยต่อค้านเองบ้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 731 

ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำมาลัยเรียงก้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้ช่อเองบ้าง ใช้ให้ 
ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้พุ่มเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้เทริดเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง 
ทำดอกไม้พวงเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้แผงสำหรับประดับอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง 
พวกเธอนำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งมาลัยต่อก้าน นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง 
ซึ่งมาลัยเรียงก้าน นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ช่อ นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่น 
นำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พุ่ม นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้เทริด นำไปเองบ้าง 
ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พวง นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้แผง สำหรับ 
ประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุลกุมารี เพื่อสะใภ้แห่งสกุล เพื่อกุลทาสี พวกเธอ 
ฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบ้าง ดื่มนี้าในข้นใบเดียวกันบ้าง นั่งบนอาสนะอันเดียวกันบ้าง 
นอนบนเตียงอันเดียวกันบ้าง นอนร่วมเครื่องลาดอันเดียวกันบ้าง นอนคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้าง 
นอนร่วมเครื่องลาด และคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้าง กับกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภ้แห่งสกุล 
กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้าง ดื่มนั่าเมาบ้าง ทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้บ้าง 
ฟ้อนรำบ้าง ข้บร้องบ้าง ประโคมบ้าง เต้นรำบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ข้บร้องกับหญิง 
ฟ้อนรำบ้าง ประโคมกับหญิงฟ้อนรำบ้าง เต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงข้บร้องบ้าง 
ข้บร้องกับหญิงข้บร้องบ้าง ประโคมกับหญิงข้บร้องบ้าง เต้นรำกับหญิงข้บร้องบ้าง ฟ้อนรำ 
กับหญิงประโคมบ้าง ข้บร้องกับหญิงประโคมบ้าง ประโคมกับหญิงประโคมบ้าง เต้นรำกับหญิง 
ประโคมบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้าง ข้บร้องกับหญิงเต้นรำบ้าง ประโคมกับหญิงเต้นรำบ้าง 
เต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้าง เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้าง เล่นหมากรุกแถวละสิบตาบ้าง 
เล่นหมากเก็บบ้าง เล่นชิงนางบ้าง เล่นหมากไหวบ้าง เล่นโยนห่วงบ้าง เล่นไม้หึ่งบ้าง เล่นฟาด- 
ให้เป็นรูปต่างๆ บ้าง เล่นสะกาบ้าง เล่นเป่าใบไม้บ้าง เล่นไถน้อยๆ บ้าง เล่นหกคะเมนบ้าง 
เล่นไม้กังหันบ้าง เล่นตวงทรายด้วยใบไม้บ้าง เล่นรถห้อยๆ บ้าง เล่นธนูน้อยๆ บ้าง 
เล่นเขียนทายบ้าง เล่นทายใจบ้าง เล่นเลียนคนพิการบ้าง หัดขี่ช้างบ้าง หัดขี่ม้าบ้าง หัดขี่รถบ้าง 
หัดยิงธนูบ้าง หัดเพลงอาวุธบ้าง วิ่งผลัดช้างบ้าง วิ่งผลัดม้าบ้าง วิ่งผลัดรถบ้าง วิ่งขับกันบ้าง 
วิ่งเปียวกันบ้าง ผิวปากบ้าง ปรบมือบ้าง ปลํ้ากันบ้าง ชกมวยกันบ้าง ปูลาดผ้าสังฆาฏิ ณ กลางสถาน 
เต้นรำ แล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำ อย่างนี้ว่า ห้องหญิงเธอจงฟ้อนรำ ณ ที่นี้'ดั่งนี้ , บ้าง ให้การคำนับบ้าง 
ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ บ้างเล่า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 732 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การ 
กระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ย้งไม่เลื่อมใส และเพื่อ 
ความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว. 

รับสั่งให้ปัพพาชนึยกรรม 

[๖๑๘] ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ โดย 
อเนกปริยายดังนี้แล้ว ทรงกระทำธรรมีกถารับสั่งกะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่า ไปเถิด 
สารีบุตรและโมคคัลลานะ พวกเธอไปถึงชนบทกิฏาคีรีแล้วจงทำปัพพาชนียกรรมแก , ภิกษุพวกพระ- 
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี เพราะภิกษุพวกนั้นเป็นสัทธิริหาริกของเธอ. 

พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า พวกข้าพระพุทธเจ้า 
จะทำปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุพวก พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีได้ด้วย วิธีไร 
เพราะภิกษุพวกนั้น ดุร้าย หยาบคาย 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรสารีบุตรและโมคคัลลานะ ล้าเช่นนั้น พวกเธอจงไปพร้อม 
ด้วยภิกษุหลายๆ รูป. 

พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคว่า อย่างนั้น พระพุทธ- 
เจ้าข้า. 

วิธีทำปัพพาชนียกรรม 

[๖๑๙] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธีปัพพาชนียกรรมพึงทำอย่างนี้ 
พึงโจทภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะก่อน ครั้นแล้วพึงให้พวกเธอให้การ ครั้นแล้ว 
พึงยกอาบัติขึ้น ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้:- 

กรรมวาจาทำปัพพาชนียกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้าภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านี้เป็นผู้ 
ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้เขาได้เห็น 
อยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย 
เขาได้ยินอยู่ด้วย ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงทำปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุพวกพระ 
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ 
ในชนบทกิฏาคีรี นี่เป็นญัตติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 733 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านี้เป็นผู้ 
ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้เขาได้เห็น 
อยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหล่านี้ประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขา 
ได้ยินอยู่ด้วย สงฆ์'ทำปัพพาชนียกรรมแก'ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี 
ว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี การท่าปัพพาชนียกรรม 
แก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ- 
ปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระ- 
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านี้เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ 
ประพฤติเลวทรามของภิกษุเหล่านี้เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอัน 
ภิกษุเหล่านีประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย สงฆ์'ทำปัพพาชนึยกรรมแก่ 
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ- 
ปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี การท่าปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ- 
ปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี 
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุพวกพระ- 
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านี้เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ 
เลวทรามของภิกษุเหล่านี้เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหล่านี้ 
ประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย สงฆ์'ทำปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุพวกพระ- 
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึง 
อยู่ในชนบทกิฏาคีรี การทำปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบท 
กิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรีชอบแก , ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ปัพพาชนึยกรรม สงฆ์ท่าแล้วแก , ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบท 
กิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 734 

[๖๒๐] ลำดับนั้น ภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประมุขได้ไปสู่ 
ชนบทกิฏาคีรีแล้ว ทำปัพพาชนึยกรรมแก่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบท 
กิฏาคีรีว่า ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ไม่พึงอยู่ในชนบทกิฏาคีรี 

ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหล่านั้น ถูกสงฆ์'ทำปัพพาชนียกรรมแล้ว 
ไม่ประพฤติโดยชอบ ไม , หายเย่อหยิ่ง ไม , ประพฤติแก้ตัว ไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังด่า ยังบริภาษ 
การกสงฆ์ ยังใส่ความว่า ลำเอียงด้วยความพอใจ ลำเอียงด้วยความขัดเคือง ลำเอียงด้วย 
ความหลง ลำเอียงด้วยความกลัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา 
ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูก 
สงฆ์'ทำปัพพาชนึยกรรมแล้ว จึงไม , ประพฤติโดยชอบ ไม , หายเย่อหยิ่ง ไม่ประพฤติแก้ตัว ไม่ขอ 
ขมาภิกษุทั้งหลาย ยังด่า ยังบริภาษการกสงฆ์ ยังใส่ความว่า ลำเอียงด้วยความพอใจ ลำเอียง 
ด้วยความขัดเคือง ลำเอียงด้วยความหลง ลำเอียงด้วยความกลัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี 
เล่าแล้วกราบ , ทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค. 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

[๖๒๑] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็น 
เค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า 
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูกสงฆ์ทำปัพพาชนึยกรรมแล้ว ไม่ประพฤติโดยชอบ ไม่ 
หายเย่อหยิ่ง ไม่ประพฤติแค้ตัว ไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังด่า ยังบริภาษการกสงฆ์ ยังใส่ความว่า 
ลำเอียงด้วยความพอใจ ลำเอียงด้วยความขัดเคือง ลำเอียงด้วยความหลง ลำเอียงด้วยความกลัว 
หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี จริงหรือ? 

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุโมฆบุรุษ 
เหล่านั้นนั่น ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร ไม , ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรทำไฉน พวก 
ภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้น ถูกสงฆ์'ทำปัพพาชนึยกรรมแล้ว จึงไม่ประพฤติโดยชอบ ไม , หายเย่อยิ่ง 
ไม่ประพฤติแก้ตัว ไม่ขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังด่า ยังบริภาษการกสงฆ์ ยังใส่ความว่า 
ลำเอียงด้วยความพอใจ ลำเอียงด้วยความขัดเคือง ลำเอียงด้วยความหลง ลำเอียงด้วยความกลัว 
หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มีเล่า. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 735 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การ 
กระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ย้งไม่เลื่อมใส และ 
เพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว. 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ โดยอเนก 
ปริยายดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก 
ความเป็นคนไม , สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย 
ความเป็นคนบำรุงง่าย ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่า 
เลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแล้ว ทรงกระทำธรรมีกถา 
ที่สมควรแก , เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้น แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัย 
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ 
เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะ 
บังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันชักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ 
ยังไม , เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระ 
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระบัญญัติ 

๑๗. ๑๓. อนึ่ง ภิกษุเข้าไปอาศัยน้านก็ดี นิคมก็ดี แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เป็น 
ผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของเธอ เขาได้ 
เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันเธอประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็น 
อยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลาย พึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่าน 
เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของท่าน 
เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้ว เขาได้ 
เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ท่านอย่าอยู่ในที่นี้ 
และภิกษนั้นอันภิกษทั้งหลายว่ากล่าวอย่อย่างนี้พึงว่ากล่าวภิกษเหล่านั้นอย่างนี้ว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 736 

พวกภิกษุถึงความพอใจด้วย ถึงความขัดเคืองด้วย ถึงความหลงด้วย ถึงความกลัวด้วย 
ย่อมขับภิกษุบางรูป ย่อมไม่ขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติ เช่นเดียวกัน ภิกษุนั้นอัน 
ภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย หาได้ถึง 
ความพอใจไม , หาได้ถึงความขัดเคืองไม่ หาได้ถึงความหลงไม่ หาได้ถึงความกลัวไม่ 
ท่านเองแล เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทราม 
ของท่าน เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้าย 
แล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ท่านอย่าอยู่ 
ในที่นี้และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียว 
ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาสกว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สละกรรมนั้นเสีย 
หากเธอถูกสวดสมนุภาสากว่าจะครบสามจบอยู่ สละกรรมนั้นเสีย สละได้อย่างนี้นั่น 
เป็นการดี หากเธอไม่สละเสีย เป็นสังฆาทิเสส. 

เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๖๒๒] คำว่า อนึ่งภิกษุ -.. น้านก็ดี นิคมก็ดี แห่งใดแห่งหนึ่ง ความว่า น้านก็ดี 
นิคมก็ดี นครก็ดี ชื่อว่า น้านและนิคม. 

บทว่า เข้าไปอาศัย -.. อยู่ คือจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารเป็นปัจจัย 
ของภิกษุไข้ เป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องอยู่ในที่นั้น. 

ที่ชื่อว่า สกุล หมายสกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย์ สกุลพราหมณ์ สกุลแพศย์ สกุลศูทร 

บทว่า เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล คือ ประจบสกุลด้วยดอกไม้ก็ดี ผลไม้ก็ดี แป้งก็ดี 
ดินก็ดี ไม้ลึฟ้นก็ดี ไม้ไผ่ก็ดี การแพทย์ก็ดี การสื่อสารก็ดี 

บทว่า มีความประพฤติเลวทราม คือ ปลูกไม้ดอกเองน้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกน้าง 
รดนี้าเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นรดน้าง เก็บดอกไม้เองน้าง ใช้ให้ผู้อื่นเก็บน้าง ร้อยกรองดอกไม้เองน้าง 
ใช้ให้ผู้อื่นร้อยกรองน้าง. 

[๖๒๓] บทว่า เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย คือ ชนเหล่าใดอยู่เฉพาะหน้า 
ชนเหล่านั้น ชื่อว่าได้เห็นอยู่ ชนเหล่าใดอยู่ลับหลัง ชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ยินอยู่. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 737 

บทว่า และสกุลทั้งหลาย อันเธอประทุษร้ายแล้ว คือ ชนทั้งหลายเมื่อก่อนมี 
ศรัทธา อาศัยภิกษุนั้นกลับเป็นคนไม , มีศรัทธา เมื่อก่อนเป็นคนเลื่อมใสอาศัยภิกษุนั้นกลับเป็นคน 
ไม่เลื่อมใส 

บทว่า เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย คือ ชนเหล่าใดอยู่เฉพาะหน้า 
ชนเหล่านั้น ชื่อว่าได้เห็นอยู่ ชนเหล่าใดอยู่ลับหลัง ชนเหล่านั้น ชื่อว่าได้ยินอยู่ 
[๖๒๔] บทว่า ภิกษุนั้น ได้แก่ ภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุลรูปนั้น 
บทว่า อันภิกษุทั้งหลาย ได้แก่ ภิกษุเหล่าอื่น อธิบายว่า ภิกษุพวกที่ได้เห็นได้ 
ยินเหล่านั้น พึงว่ากล่าวภิกษุผู้ประทุษร้ายสกุลรูปนั้นว่า ท่านแล เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความ 
ประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของท่านแล เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และ 
สกุลทั้งหลาย อันท่านประทุษร้ายแล้ว เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ท่านจงหลีกไปเสีย 
จากอาวาสนี้ท่านอย่าอยู่'ในที่นี้และภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้พึงว่าภิกษุ 
เหล่านั้นอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ถึงความพอใจด้วย ถึงความขัดเคืองด้วย ถึงความหลงด้วย 
ถึงความกลัวด้วย ย่อมขับภิกษุบางรูป ย่อมไม่ขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติเช่นเดียวกัน 
[๖๒๕] บทว่า ภิกษุนั้น ได้แก่ภิกษุผู้ทำกรรมรูปนั้น 

บทว่า อันภิกษุทั้งหลาย ได้แก่ภิกษุเหล่าอื่น อธิบายว่า ภิกษุเหล่าใดได้เห็น ภิกษุ 
เหล่าใดได้ยิน ภิกษุเหล่านั้น พึงว่ากล่าวภิกษุผู้ท่ากรรมรูปนั้นว่า ท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้น ภิกษุ 
ทั้งหลายหาได้ถึงความพอใจไม , หาได้ถึงความขัดเคืองไม , หาได้ถึงความหลงไม่ และหาได้ถึง 
ความกลัวไม่ ท่านแล เป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทราม 
ของท่านแล เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลาย อันท่านประทุษร้ายแล้ว 
เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ท่านอย่าอยู่ในที่นี้พึงว่า 
กล่าว แม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี 
หากเธอไม่สละเสีย ต้องอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายได้ยินแล้วไม , ว่ากล่าว ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงกุมตัวมาแม้สู่ท่ามกลางสงฆ์แล้วพึงว่ากล่าวว่า ท่านอย่าได้กล่าวอย่าง 
นั้น ภิกษุทั้งหลาย หาได้ถึงความพอใจไม , หาได้ถึงความขัดเคืองไม , หาได้ถึงความหลงไม , หา 
ได้ถึงความกลัวไม่ ท่านแลเป็นผู้ประทุษร้ายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 738 

เลวทรามของท่านแล เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย และสกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้ว 
เขาได้เห็นอยู่ด้วย เขาได้ยินอยู่ด้วย ท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ท่านอย่าอยู่ในที่นี้พึงว่า 
กล่าวแม้ครั้งที่สอง พึงว่ากล่าวแม้ครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี 
หากเธอไม , สละเสีย ต้องอาบัติทุกกฏ. 

วิธีสวดสมนุภาส 

[๖๒๖] ภิกษุนั้นอันสงฆ์พึงสวดสมนุภาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสวดสม 
นุภาสอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วย ญัตติจตุตถกรรมวาจา ว่า 
ดังบี:- 

กรรมวาจาสวดสมนุภาส 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ถูกสงฆ์'ทำปัพพาชนียกรรมแล้ว ใส่ความ 
ภิกษุทั้งหลายว่า ลำเอียงด้วยความพอใจ ลำเอียงด้วยความขัดเคือง ลำเอียงด้วยความหลง 
ลำเอียงด้วยความกลัว เธอยังไม , สละเรื่องนั้น ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงสวด 
สมนุภาส ภิกษุผู้มีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย นี่เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ ถูกสงฆ์'ทำปัพพาชนึยกรรมแล้ว ใส่ 
ความภิกษุทั้งหลายว่า ลำเอียงด้วยความขัดเคือง ลำเอียงด้วยความหลง ลำเอียงด้วยความกลัว 
เธอยังไม , สละเรื่องนั้น สงฆ์สวดมมนุภาสภิกษุผู้นี้ชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย การสวด 
สมนุภาสภิกษุผู้มีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบ 
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ 
ถูกสงฆ์ , ทำปัพพาชนียกรรมแล้ว ใส่ความภิกษุทั้งหลายว่า ลำเอียงด้วยความพอใจ ลำเอียงด้วย 
ความขัดเคือง ลำเอียงด้วยความหลง ลำเอียงด้วยความกลัว เธอยังไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวด 
สมนุภาสภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสภิกษุผู้มีชื่อนี้ เพื่อให้สละเรื่อง 
นั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้ผู้นี้ 
ถูกสงฆ์ , ทำปัพพาชนียกรรมแล้ว ใส่ความภิกษุทั้งหลายว่า ลำเอียงด้วยความพอใจ ลำเอียงด้วย 
ความขัดเคือง ลำเอียงด้วยความหลง ลำเอียงด้วยความกลัว เธอยังไม่สละเรื่องนั้น สงฆ์สวด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 739 

สมนุภาสภิกษุผู้มีชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย การสวดสมนุภาสภิกษุผู้มีชื่อนี้เพื่อให้สละ 
เรื่องนั้นเสีย ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 
ภิกษุผู้มีชื่อนี้อันสงฆ์สวดสมนุภาสแล้ว เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแก่สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

[๖๒๗] จบญัตติ ต้องอาบัติทุกกฏ 
จบกรรมวาจาสองครั้ง ต้องอาบัติถุลลัจขัย 
จบกรรมวาจาครั้งสุด ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

เมื่อต้องอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจขัยเพราะกรรมวาจาสอง 
ครั้ง ย่อมระงับ 

บทว่า สังฆาทิเสส ความว่า สงฆ์เท่านั้นให้ปริวาสเพื่ออาบัตินั้น ชักเข้าหาอาบัติ 
เดิม ให้มานัต เรียกเข้าหมู , ไม่ใช่คณะมากรูปด้วยกัน ไม , ใช่บุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึง 
ตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส คำว่า สังฆาทิเสส เป็นการขนานนาม คือเป็นชื่อของอาบัตินิกาย 
นั้นแล แม้เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกว่า สังฆาทิเสส. 

บทภาชนีย์ 

[๖๒๘] กรรมเป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุสงสัย ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

กรรมเป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ไม่สละ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมเป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฎ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสงสัย ต้องอาบัติทุกกฎ 

กรรมไม่เป็นธรรม ภิกษุสำคัญว่า กรรมไม่เป็นธรรม ต้องอาบัติทุกกฎ. 

อนาปัตติวาร 

[๖๒๙] ภิกษุผู้ยังไม , ถูกสวดสมนุภาส ๑ ภิกษุผู้สละเสียได้ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ 
มีจิตฟ้งซ่าน ๑ ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไม , ต้องอาบัติแล. 
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 740 

บทสรุป 

[๖๓๐] ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรม คือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดง 
แล้ว เก้าสิกขาบทให้ต้องอาบัติเมื่อแรกทำ สี่สิกขาบทให้ต้องอาบัติเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ 
ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเสสสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งแล้ว รู้อยู่ แต่ปกปิดไว้สิ้นวันเท่าใด ภิกษุนั้น 
ต้องอยู่ปริวาสด้วยความไม่ปรารถนา สิ้นวันเท่านั้น ภิกษุอยู่ปริวาสแล้ว ต้องประพฤติวัตรเพื่อ 
มานัตสำหรับภิกษุเพิ่มขึ้นอีก ๖ ราตรี ภิกษุประพฤติมานัตแล้ว ภิกษุสงฆ์ ๒๐ รูปอยู่ในสีมาใด 
พึงเรียกภิกษุนั้นเข้าหมู่ในสีมานั้น ถ้าภิกษุสงฆ์ ๒๐ รูป หย่อนแม้รูปหนึ่ง พึงเรียกภิกษุนั้นเข้าหมู่ 
ภิกษุนั้นก็ไม , เป็นอันสงฆ์เรียกเข้าหมู่แล้ว และภิกษุเหล่านั้นควรถูกตำหนิ นี้เป็นสามีจิในกรรมนั้น 
ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในอาบัติสังฆาทิเสสเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ” , 

แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถาม แม้ครั้งที่สองว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถาม 
แม้ครั้งที่สามว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วในอาบัติ 
สังฆาทิเสสเหล่านี้เหตุนั้น จึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

เตรสภัณฑ์ จบ. 

หัวข้อประจำเรื่อง 

สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท คือ ปล่อยสุกกะ ๑ เคล้าคลึงกาย ๑ วาจาชั่วหยาบ ๑ บำเรอกามของ 
ตน ๑ ชักสื่อ ๑ ท่ากุฎี ๑ ท่าวิหาร ๑ โจทด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล ๑ โจทอ้างเลศบางอย่าง ๑ 
ท่าลายสงฆ์ ๑ ประพฤติตามภิกษุผู้ท่าลายสงฆ์นั่นแหละ ๑ ว่ายาก ๑ ประทุษร้ายสกุล ๑ ดังนี้แล. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 741 
อนิยตกัณฑ์ 

ท่านทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคืออนิยต ๒ สิกขาบทเหล่านี้แล มาสู่อุเทศ. 

อนิยต สิกขาบทที่ ๑ 

เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขา มิคารมาตา 

[๖๓๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระประจำสกุลในพระนครสาวัตถี 
เข้าไปหาสกุลเป็นอันมาก สมัยนั้น สาวน้อยแห่งสกุลอุปัฏฐากของท่านพระอุทาขี เป็นสตรีที่ 
มารดาบิดายกให้แก่หนุ่มน้อยของสกุลหนึ่ง 

ครั้นเวลาเช้า ท่านพระอุทาขีครองอันตรวาสกแล้ว ถือบาตรและจีวรเข้าไปหาสกุลนั้น 
ครั้นแล้วจึงไต่ถามพวกชาวบ้านว่า สาวน้อยผู้มีชื่อนี้อยู่ไหน 

พวกชาวบ้านตอบอย่างนี้ว่า พวกข้าพเจ้าได้ยกให้แก่หนุ่มน้อยของสกุลโน้นแล้ว เจ้าข้า 

แม้สกุลนั้นแล ก็เป็นอุปัฏฐากของท่านพระอุทาขี จึงท่านพระอุทายีเข้าไปหาสกุลนั้น 
ครั้นแล้วจึงถามพวกชาวม้านว่า สตรีผู้มีชื่อนี้อยู่ไหน? 

พวกชาวม้านตอบว่า นางนึ่งอยู่ในห้อง เจ้าข้า 

จึงท่านพระอุทายีเข้าไปหาสาวน้อยนั้น ครั้นแล้วสำเร็จการนึ่งในที่ลับคือในอาสนะกำบัง 
ซึ่งพอจะทำการได้กับสาวน้อยนั้น หนึ่งต่อหนึ่ง เจรจากล่าวธรรมอยู่ ควรแก่เวลา. 

[๖๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล นางวิสาขา มิคารมาตา เป็นสตรีมีบุตรมาก มีนัดดามาก 
มีบุตรไม , มีโรค มีนัดดาไม่มีโรค ซึ่งโลกสมมติว่าเป็นมิ่งมงคล พวกชาวม้านเชิญนางไปให้ 
รับประทานอาหารก่อนในงานบำเพ็ญกุศล งานมงคล งานมหรสพ ครั้งนั้น นางวิสาขา 
มิคารมาตา ได้ถูกเชิญไปสู่สกุลนั้น นางได้เห็นพระอุทาขี นึ่งในที่ลับคือในอาสนะกำบัง ซึ่ง 
พอจะทำการได้กับหญิงสาวนั้น หนึ่งต่อหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กะท่านพระอุทาขีว่า ข้าแต่ 
พระคุณเจ้า การที่พระคุณเจ้าสำเร็จการนึ่งในที่ลับ คือในอาสนะกำบัง ซึ่งพอจะทำการได้กับ 
มาตุคาม หนึ่งต่อหนึ่งเช่นนี้ไม , เหมาะ ไม่ควร แม้พระคุณเจ้าจะไม่ต้องการด้วยธรรมนั้น 
ก็จริง ถึงอย่างนั้น พวกชาวน้านผู้ที่ไม่เลื่อมใส จะบอกให้เชื่อได้โดยยาก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 742 

ท่านพระอุทายี แม้ถูกนางวิสาขา มิคารมาตา ว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ก็มิได้เชื่อฟ้ง 
เมื่อนางวิสาขา มิคารมาตา กลับไปแล้ว ได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา 
ต่างพากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนท่านพระอุทาขีจึงได้สำเร็จการนั่งในที่ลับ คือ 
ในอาสนะกำบัง ซึ่งพอจะทำการได้กับมาตุคาม หนึ่งต่อหนึ่งเล่า แล้วกราบทูลเนื้อความนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค 

ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระอุทาขีว่า ดูกรอุทาขี ข่าวว่า เธอสำเร็จการนั่ง 
ในที่ลับ คือในอาสนะกำบัง ซึ่งพอจะทำการได้กับมาตุคาม หนึ่งต่อหนึ่ง จริงหรือ? 

ท่านพระอุทาขีทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั้น ไม่เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรทำดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงได้ 
สำเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกำบัง ซึ่งพอจะทำการได้กับมาตุคาม หนึ่งต่อหนึ่งเล่า 
การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส หรือเพื่อความ 
เลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้การกระทำของเธอนั้น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุทายี'โดยอเนกปริยาย ดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่ง 
ความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม , สันโดษ 
ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย 
ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม , สะสม 
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแล้วทรงกระทำธรรมีกถา ที่สมควรแก , เรื่องนั้น ที่เหมาะสม 
แก , เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสักขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจ 
ประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อ 
ข่มบคคลผ้เล้อยาก ๑ เพื่ออย่สำราฌแห่งภิกษผมศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 743 

ในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระ- 
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระบัญญัติ 

๑๙. ๑. อนึ่ง ภิกษุใดรูปเดียว สำเร็จการนึ่งในที่ลับ คือในอาสนะกำบัง 
พอจะทำการได้ลับมาตุคามผู้เดียว อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้ เห็นภิกษุกันมาตุคาม 
นั้นนั่นแล้ว พูดขึ้นด้วยธรรม ๓ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือด้วยปาราชิกก็ดี ด้วย 
สังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนึ่ง พึงถูกปรับด้วยธรรม 
๓ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ด้วยปาราชิกน้าง ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง ด้วยปาจิตตีย์ 
บ้าง อีกอย่างหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้น กล่าวด้วยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับ 
ด้วยธรรมนั้น ธรรมนี้ชื่อ อนิยต. 

เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขา จบ. 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๖๓๓] บทว่า อนึ่ง ... ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติ 
อย่างใด มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์อย่างใด 
เป็นเถระก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อนึ่ง ... ใด 

บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่าประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า ทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว ชื่อว่า 
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นเอหิภิกษุ 
ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า 
เป็นผู้เจริญ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า มีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นพระเสขะ 
ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นผู้อันสงฆ์พร้อมเพรียง 
กันอปสมบทให้ ด้วยณัตติจตตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก่ชานะ บรรดาภิกษเหล่านั้น ภิกษที่สงฆ์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 744 

พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรมอันไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ นี้ชื่อว่า ภิกษุ ที่ทรง 
ประสงค์ในอรรถนี้ 

ที่ชื่อว่ามาตุคาม ได้แก่หญิงมนุษย์ ไม่ใช่หญิงยักษ์ ไม่ใช่หญิงเปรต ไม่ใช่สัตว์ 
ติรัจฉานตัวเมีย โดยที่สุด แม้เด็กหญิงที่เกิดในวันนั้น ไม่ต้องพูดถึงสตรีผู้ใหญ่ 

บทว่า กับ คือ ร่วมกัน 

กำว่า รูปเดียว ..- ผู้เดียว ได้แก่ภิกษุ ๑ มาตุคาม ๑ 

ที่ชื่อว่า ในที่ดับ ได้แก่ ที่ลับตา ๑ ที่ลับหู ๑ 

ที่ลับตา ได้แก่ที่ซึ่งเมื่อภิกษุหรือมาตุคามขยิบตา ยักคิว หรือชูศีรษะ ไม , มีใครสามารถ 
จะแลเห็นได้ 

ที่ลับหู ได้แก่ ที่ซึ่งไม่มีใครสามารถจะได้ยินถ้อยคำที่พูดตามปกติได้ 

อาสนะที่ชื่อว่า กำบัง คือเป็นอาสนะที่เขากำบังด้วยฝา บานประตู เสื่อลำแพน 
ม่านบัง ต้นไม้ เสา หรือฉาง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

บทว่า พอจะทำการได้ คือ อาจเพื่อจะเสพเมถุนธรรมได้ 

คำว่า สำเร็จการนึ่ง หมายความว่า เมื่อมาตุคามนึ่งแล้ว ภิกษุนึ่งใกล้หรือนอนใกล้ 
ก็ดี เมื่อภิกษุนึ่งแล้ว มาตุคามนึ่งใกล้ หรือนอนใกล้ก็ดี นึ่งทั้งสองคน หรือนอนทั้งสองคน 
ก็ดี 

[๖๓๔] อุบาสิกาที่ชื่อว่า มีวาจาที่เชื่อได้ คือ เป็นสตรีผู้บรรลุผล ผู้ตรัสรู้ธรรม 
ผู้เข้าใจศาสนาดี 

ที่ชื่อว่า อุบาสิกา ได้แก่ สตรีผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะ 
ผู้ถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ 

บทว่า เห็น คือ พบ 

[๖๓๕] อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้เช่นนั้น พึงพูดขึ้นด้วยธรรม ๓ ประการ อย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือด้วยปาราชิกก็ดี ด้วยสังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่ง 
การนึ่ง พึงถูกปรับด้วยธรรม ๓ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือด้วยปาราชิกบ้าง 
ด้วยสังฆาทิเสสบ้าง ด้วยปาจิตตีย์บ้าง อีกประการหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้น 
กล่าวด้วยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้น. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 745 

ปฏิญญาตกรณะ 

เห็นนั่งกำลังเสพเมถุนธรรม 

[๖๓๖] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังเสพเมถุนธรรม 
ในมาตุคาม ถ้าภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม 
ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้านั่งจริง แต่ไม , ได้เสพเมถุนธรรมเลย ดังนี้พึงปรับเพราะการนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม 
ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นั่ง ข้าพเจ้านอนอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับเพราะการนอน 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม 
ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นั่ง ข้าพเจ้ายืนอยู่ต่างหาก ดังนี้ไม่พึงปรับ. 

เห็นนอนกำลังเสพเมถุนธรรม 

[๖๓๗] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังเสพเมถุนธรรม 
ในมาตุคาม ถ้าภิกษุนันปฏิญาณการนอนนัน พึงปรับตามอาบัติ 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม 
ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้านอนจริง แต่ไม , ได้เสพเมถุนธรรมเลย ดังนี้พึงปรับเพราะ 
การนอน 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังเสพเมถุนธรรมใน 
มาตุคาม ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอน ข้าพเจ้านั่งอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับ 
เพราะการนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังเสพเมถุนธรรมใน 
มาตุคาม ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอน ข้าพเจ้ายืนอยู่ต่างหาก ดังนี้ไม่พึงปรับ. 

เห็นนั่งกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 

[๖๓๘] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังถึงความเคล้าคลึง 
ด้วยกายกับมาตุคาม ถ้าภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 746 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้านั่งจริง แต่ไม , ได้ถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม ล้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นั่ง ข้าพเจ้านอนอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับ 
เพราะการนอน 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม ล้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นั่ง ข้าพเจ้ายืนอยู่ต่างหาก ดังนี้ไม่พึงปรับ. 

เห็นนอนกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 

[๖๓๙] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังถึงความเคล้าคลึง 
ด้วยกายกับมาตุคาม ล้าภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม ล้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้านอนจริง แต่ไม , ได้ถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม ล้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอน ข้าพเจ้านั่งอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับ 
เพราะการนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอน ข้าพเจ้ายืนอยู่ต่างหาก ดังนี้ไม่พึงปรับ. 

เห็นนั่งในที่ลับ 

[๖๔๐] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนั่งในที่ลับ คือ 
ในอาสนะกำบัง พอจะทำการได้กับมาตุคามผู้เดียว ล้าภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับเพราะ 
การนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็น พระคุณเจ้ารูปเดียวนั่งในที่ลับ คือนั่งในอาสนะ 
กำบัง พอจะทำการได้กับมาตุคามผู้เดียว ล้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นั่ง ข้าพเจ้า 
นอนอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับเพราะการนอน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 747 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็น พระคุณเจ้ารูปเดียวนั่งในที่ลับ คือในอาสนะ 
กำบัง พอจะทำการได้ลับมาตุคามผู้เดียว ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นั่ง ข้าพเจ้ายืนอยู่ 
ต่างหาก ดังนี้ไม่พึงปรับ. 

เห็นนอนในที่ลับ 

[๖๔๑] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนอนในที่ลับ คือ 
ในอาสนะกำบัง พอจะทำการได้ลับมาตุคามผู้เดียว ถ้าภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับ 
เพราะการนอน 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนอนในที่ลับ คือใน 
อาสนะกำบัง พอจะกระทำได้กับมาตุคามผู้เดียว ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอน 
ข้าพเจ้านั่งอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับเพราะการนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนอนในที่ลับ คือในอาสนะ 
กำบัง พอจะทำการได้กับมาตุคามผู้เดียว ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอน ข้าพเจ้า 
ยืนอยู่ต่างหาก ดังนี้ไม่พึงปรับ. 

[๖๔๒] บทว่า อนิยต แปลว่า ไม่แน่นอน คือ เป็นปาราชิกก็ได้ เป็นสังฆาทิเสส 
ก็ได้ เป็นปาจิตตีย์ก็ได้. 

บทภาชนึย์ 

[๖๔๓] ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
ภิกษุปฏิญาณการไป ไม่ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไม่ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง 
ภิกษุปฏิญาณการไป ไม่ปฏิญาณการนั่ง ไม่ปฏิญาณอาบัติ ไม่พึงปรับ 
ภิกษุไม , ปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
ภิกษุไม , ปฏิญาณการไป ไม่ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
ภิกษุไม , ปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไม่ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง 
ภิกษุไม , ปฏิญาณการไป ไม่ปฏิญาณการนั่ง ไม่ปฏิญาณอาบัติ ไม่พึงปรับ. 

อนิยต สิกขาบทที่ ๑ จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 748 

อนิยต สิกขาบทที่ ๒ 

เรื่องพระอุทายี กับนางวิสาขา มิคารมาตา 

[๖๔๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อานาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสารวัตถี ครั้งนั้น ท่านพระอุทาขีดำริว่า พระผู้มีพระภาค 
ทรงห้ามการสำเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกำบัง พอจะการท่าได้กับมาตุคาม หนึ่งต่อหนึ่ง 
จึงสำเร็จการนั่งในที่ลับ กับสาวน้อยคนนั้นแล หนึ่งต่อหนึ่ง เจรจากล่าวธรรมอยู่ ควรแก่เวลา 

แม้ครั้งที่สองแล นางวิสาขา มิคารมาตา ก็ได้ถูกเชิญไปสู่สกุลนั้น นางได้เห็นท่าน 
พระอุทาขีนั่งในที่ลับ กับสาวน้อยนั้นแล หนึ่งต่อหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าวกำนี้กะท่านพระอุทาขี 
ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า การที่พระคุณเจ้านั่งในที่ลับ กับมาตุคาม หนึ่งต่อหนึ่งเช่นนี้ไม , เหมาะ 
ไม่ควร พระคุณเจ้าแม้ไม่ต้องการ ด้วยธรรมนั้นก็จริง ถึงอย่างนั้น พวกชาวม้านผู้ที่ไม , เลื่อมใส 
จะบอกให้เชื่อได้โดยยาก 

ท่านพระอุทาขี แม้ถูกนางวิสาขา มิคารมาตา ว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ ก็มิได้เชื่อฟ้ง 

เมื่อนางวิสาขา มิคารมาตากลับไปแล้ว ได้แจ้งนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขา 
ต่างก็พากันเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนท่านพระอุทาขี จึงได้สำเร็จการนั่งในที่ลับ 
กับมาตุคาม หนึ่งต่อหนึ่งเล่า แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
ประชุมสงฆ์ทรงบัญญัติสิกขาบท 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่า ดูกรอุทาขี ข่าวว่า เธอสำเร็จการนั่งใน 
ที่ลับกับมาตุคาม หนึ่งต่อหนึ่ง จริงหรือ? 

ท่านพระอุทาขีทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม , เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรท่าดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงได้สำเร็จ 
การนั่งในที่ลับกับมาตุคามหนึ่งต่อหนึ่งเล่า การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 749 

ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้ การ 
กระทำของเธอนั่น เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส และเพื่อความเป็น 
อย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนทำนพระอุทายโดยอเนกปริยาย ดังนี้แล้ว ตรัสโทษแห่ง 
ความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยาก ความเป็นคนมักมาก ความเป็นคนไม่สันโดษ 
ความคลุกคลี ความเกียจคร้าน ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่าย ความ 
มักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่สะสม การปรารภ 
ความเพียร โดยเอนกปริยาย แล้วทรงกระทำธรรมีกถา ที่สมควรแก่เรื่องนั้น ที่เหมาะแก่เรื่องนั้น 
แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท แก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัย 
อำนาจประโยชน์ ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑ 
เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑ เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิด 
ในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอวัยวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ 
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม ๑ 
เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:- 
พระบัญญัติ 

๑๙. ๒. อนึ่ง สถานหาเป็นอาสนะกำบังไม่เลยทีเดียว หาเป็นที่พอจะทำการ 
ได้ไม่ แต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบได้อยู่ แลภิกษุใดรูปเดียว 
สำเร็จการนั่งในที่ลับกับด้วยมาตุคามผู้เดียว ในอาสนะมีรูปอย่างนั้น อุบาสิกามีวาจา 
ที่เชื่อได้เห็นภิกษุกับมาตุคามนั้นนั่นแล้ว พูดขึ้นด้วยธรรม ๒ ประการ อย่างใดอย่าง 
หนึ่ง คือด้วยสังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับด้วย 
ธรรม ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือด้วยสังฆาทิเสสบ้าง ด้วยปาจิตตีย์น้าง อีก 
อย่างหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรม 
นั้น แม้ธรรมนั้ก็ชื่อ อนิยต. 

เรื่องพระอุทายี กับนางวิสาขา จบ. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 750 

สิกขาบทวิภังค์ 

[๖๔๕] คำว่า อนึ่งสถานหาเป็นอาสนะคำบังไม , เลยทีเดียว อธิบายว่า อาสนะเป็น 
ที่เปิดเผย คือ เป็นสถานที่มิได้กำบังด้วยฝา บานประตู เสื่อลำแพน ม่านบัง ต้นไม้ เสา 
หรือฉาง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

บทว่า หาเป็นที่พอจะทำการได้ไม่ คือ ไม , อาจเสพเมถุนธรรมได้ 

คำว่า แต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุคาม ด้วยวาจาชั่วหยาบได้อยู่ คือ อาจจะพูด 
เคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบได้ 

[๖๔๖] บทว่า แล .-. ใด ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการงานอย่างใด มีชาติอย่างใด 
มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด มีอารมณ์อย่างใด เป็น 
เถระก็ตาม เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตามนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า แล -.. ใด 

บทว่า ภิกษุ ความว่า ที่ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้ขอ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะ 
อรรถว่า ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า ทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้ว ชื่อว่า 
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อว่า ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นเอหิภิกษุ ชื่อว่า 
ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อุปสมบทแล้วด้วยไตรสรณคมน์ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็น 
ผู้เจริญ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่ามีสารธรรม ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่าเป็นพระเสขะ ชื่อว่า 
ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นพระอเสขะ ชื่อว่า ภิกษุ เพราะอรรถว่า เป็นผู้อันสงฆ์พร้อมเพรียงกัน 
อุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะ บรรดาภิกษุเหล่านั้น ภิกษุที่สงฆ์ 
พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรม อันไม่กำเริบ ควรแก่ฐานะนี้ชื่อว่า ภิกษุ ที่ทรง 
ประสงค์ในอรรถนี้ 

บทว่า ในอาสนะมีรูปอย่างนั้น คือ ในอาสนะเห็นปานนั้น 

ที่ชื่อว่า มาตุคาม ได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่หญิงยักษ์ไม , ใช่หญิงเปรต ไม , ใช่สัตว์ 
ดิรัจฉานตัวเมีย เป็นสตรีผู้รู้เดียงสา สามารถซาบซึงถึงถ้อยคำ เป็นสุภาษิต ทุรภาษิต วาจาชั่วหยาบ 
และสุภาพ 

บทว่า กับ คือ ร่วมกัน 

คำว่า รูปเดียว ..- ผู้เดียว ได้แก่ ภิกษุ ๑ มาตุคาม ๑ 

ที่ชื่อว่า ในที่ลับ ได้แก่ ที่ลับตา ๑ ที่ลับหู ๑ ที่ลับตา ได้แก่สถานที่ซึ่งเมื่อภิกษุ หรือ 
มาตคาม ขยิบตา ยักคิ้ว หรือชศีรษะไม่มีใครสามารถจะแลเห็นได้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 751 

ที่ลับหู ได้แก่ สถานที่ซึ่งไม่มีใครสามารถได้ยินถ้อยคำที่พูดตามปกติได้ 

คำว่า สำเร็จการนั่ง หมายความว่า เมื่อมาตุคามนั่งแล้ว ภิกษุนั่งใกล้ หรือนอนใกล้ 
ก็ดี เมื่อภิกษุนั่งแล้ว มาตุคามนั่งใกล้ หรือนอนใกล้ก็ดี นั่งทั้งสองคน หรือนอนทั้งสองคนก็ดี 

[๖๔๗] อุบาสิกาที่ชื่อว่า มีวาจาที่เชื่อได้ คือ เป็นสตรีผู้บรรลุผล ผู้ตรัสรู้ธรรม ผู้เข้าใจ 
ศาสนาดี 

ที่ชื่อว่า อุบาสิกา ได้แก่ สตรีผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ผู้ถึงพระธรรมเป็นสรณะ ผู้ถึง 
พระสงฆ์เป็นสรณะ 

บทว่า เห็น คือพบ 

[๖๔๘] อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้เช่นนั้น พึงพูดขึ้นด้วยธรรม ๒ ประการ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือด้วยสังฆาทิเสสก็ดี ด้วยปาจิตตีย์ก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง 
พึงถูกปรับด้วยธรรม ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ด้วยสังฆาทิเสสน้าง ด้วย 
ปาจิตตีย์น้าง อีกประการหนึ่งอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้น กล่าวด้วยธรรมใด ภิกษุนั้น 
พึงถูกปรับด้วยธรรมนั้น. 

ปฏิญญาตกรณะ 
เห็นนั่งกำลังเคล้าคลึง 

[๖๔๙] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็น พระคุณเจ้านั่งคำลังถึงความเคล้าคลึง 
ด้วยกายกับมาตุคาม ล้าภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งคำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้านั่งจริง แต่ไม , ได้ถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย ดังนี้ 
พึงปรับเพราะการนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม ล้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม่ได้นั่ง ข้าพเจ้านอนอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับ 
เพราะการนอน 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านั่งกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตคาม ล้าภิกษนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม่ได้นั่ง ข้าพเจ้ายืนอย่ต่างหาก ดังนี้ไม่พึงปรับ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 752 

เห็นนอนกำลังเคล้าคลึง 

[๖๕๐] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังถึงความเคล้าคลึง 
ด้วยกายกับมาตุคาม ล้าภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้านอนจริง แต่ไม , ได้ถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย ดังนี้ 
พึงปรับเพราะการนอน 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม ล้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอน ข้าพเจ้านั่งอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับ 


เพราะการนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้านอนกำลังถึงความเคล้าคลึงด้วยกาย 
กับมาตุคาม ถ้าภิกษุบันกล่าวอย่างนีว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอน ข้าพเจ้ายืนอยู่ต่างหาก ดังนี ไม , พึงปรับ. 


ได้ยินนั่งกำลังพูดเคาะ 

[๖๕๑] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันได้ยินพระคุณเจ้านั่งกำลังพูดเคาะมาตุคาม 
ด้วยวาจาชั่วหยาบ ถ้าภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันได้ยินพระคุณเจ้านั่งกำลังพูดเคาะมาตุคามด้วย 
วาจาชั่วหยาบ ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้านั่งจริง แต่ไม , ได้พูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบ 
ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันได้ยินพระคุณเจ้านั่งกำลังพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจา 
ชั่วหยาบ ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นั่ง ข้าพเจ้านอนอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับ 


เพราะการนอน 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันได้ยินพระคุณเจ้านั่งกำลังพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจา 
ชั่วหยาบ ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นั่ง ข้าพเจ้ายืนอยู่ต่างหาก ดังนี้ไม่พึงปรับ. 
ได้ยินนอนกำลังพูดเคาะ 

[๖๕๒] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันได้ยินพระคุณเจ้านอนกำลังพูดเคาะ 
มาตุคาม ด้วยวาจาชั่วหยาบ ถ้าภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 753 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันได้ยินพระคุณเจ้านอนกำลังพูดเคาะมาตุคามด้วย 
วาจาชั่วหยาบ ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้านอนจริง แต่ไม , ได้พูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่ว 
หยาบ ดังนี้พึงปรับเพราะการนอน 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันได้ยินพระคุณเจ้านอนกำลังพูดเคาะมาตุคามด้วย 
วาจาชั่วหยาบ ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอน ข้าพเจ้านั่งอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับ 
เพราะการนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันได้ยินพระคุณเจ้านอนกำลังพูดเคาะมาตุคามด้วย 
วาจาชั่วหยาบ ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอนข้าพเจ้ายืนอยู่ต่างหาก ดังนี้ 
ไม่พึงปรับ. 


เห็นนั่งในที่ลับ 

[๖๕๓] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนั่งในที่ลับกับ 
มาตุคามผู้เดียว ถ้าภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับเพราะการนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนั่งในที่ลับกับมาตุคาม 
ผู้เดียว ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นั่ง ข้าพเจ้านอนอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับเพรา?: 


การนอน 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนั่งในที่ลับกับมาตุคาม 
ผู้เดียว ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นั่ง ข้าพเจ้ายืนอยู่ต่างหาก ดังนี้ไม่พึงปรับ. 

เห็นนอนในที่ลับ 

[๖๕๔] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนอนในที่ลับกับ 
มาตุคามผู้เดียว ถ้าภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับเพราะการนอน 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนอนในที่ลับกับมาตุคาม 
ผู้เดียว ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอน ข้าพเจ้านั่งอยู่ต่างหาก ดังนี้พึงปรับเพราะ 
การนั่ง 

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอย่างนี้ว่า ดิฉันเห็นพระคุณเจ้ารูปเดียวนอนในที่ลับกับมาตุคาม 
ผู้เดียว ถ้าภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าไม , ได้นอน ข้าพเจ้ายืนอยู่ต่างหาก ดังนี้ไม , พึงปรับ. 
[๖๕๕] บทว่า แม้นี้พระผู้มีพระภาคตรัสท้าวถึงสิกขาบทก่อน 
บทว่า อนิยต แปลว่า ไม , แน่นอน คือ เป็นสังฆาทิเสสก็ได้ เป็นปาจิตตีย์ก็ได้. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๑ มหาวิภังค์ ปฐมภาค - หน้าที่ 754 

บทภาชนีย์ 

[๖๕๖] ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
ภิกษุปฏิญาณการไป ไม่ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไม่ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง 
ภิกษุปฏิญาณการไป ไม่ปฏิญาณการนั่ง ไม่ปฏิญาณอาบัติ ไม่พึงปรับ 
ภิกษุไม , ปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
ภิกษุไม , ปฏิญาณการไป ไม่ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับตามอาบัติ 
ภิกษุไม , ปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไม่ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับเพราะการนั่ง 
ภิกษุไม , ปฏิญาณการไป ไม่ปฏิญาณการนั่ง ไม่ปฏิญาณอาบัติ ไม่พึงปรับ. 

อนิยต สิกขาบทที่ ๒ จบ. 

บทสรุป 

[๖๕๗] ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมคืออนิยต ๒ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแล 
ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรม คือ อนิยต ๒ สิกขาบทเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธ 
แล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามแม้ครั้งที่สองว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ ข้าพเจ้าขอถามแม้ 
ครั้งที่สามว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิแล้วหรือ ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ”แล้ว'ในธรรม ศึออนิยต 
๒ สิกขาบทเหล่านี้เหตุนั้น จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้. 

อนิยตกัณฑ์ จบ. 

หัวข้อประจำเรื่อง 

อนิยต ๒ สิกขาบท คือ นั่งในที่ลับพอจะท่าการได้ ๑ แลนั่งในที่เช่นนั้น แต่หาเป็นที่ 
พอจะท่าการได้ไม่ ๑ พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้คงที่ ทรงบัญญัติไว้ดีแล้ว ดั่งนี้แล. 



